નિવેદન 


આપણુ દેશી ભાષાના સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદુદદેશથી, 
પતિતપાવન કૈ૦ શ્રીમન્ત સરકાર મહારાન્ન સોઇેબ શ્રી સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ ત્રીશ્ન, સેનાખાસખેલ સમરેરળહાદુર, છ. સી. એસ. આઈ., 
જી. સી. આઈ. ઈ., એલએલ.ડી., એઓ શ્રીએ કૂપાવન્ત થઈને બે લાખ 
રૂપિયાની રકમ અનામત મૂકેલી છે. તેના વ્યાજમાંથી “ શ્રી સયાજી 
સાહિત્યમાળા 'રૂપે વિવિધ વિષયોને લગતાં પુસ્તકો તેયાર ઠરાવવામાં 
આવે છે. 


તધ્તુસાર, આ “ઓખામ'ડળતા વાઘેર' એ તામતું પુસ્તક, 
શ્રી કલ્યાણુરાય નથુભાઈ ન્તેપી પાસે તેયાર કરાવવામાં આવેલુ*, તેને 
મહારાન્ન સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય, વરેદરા તરફથી ઉપયુક્ત માળામાં 
૩૪૫મા। પુષ્પરૂપે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. 


સેપ. ધૂ. પપ્રેખ ચતરભાઈ શ'* પટેલ 

શ'શેણધન અધિકારી, કુલપતિ, 

મામ્યવિઘા મન્દિર, મ, સ. વિશ્વવિદ્યાલય, 
વડેદદરા વગ્દ્રા 


તા, ૩૧-1-૧૬૭૦ 


મસ્તાવના 


. સ. ૧૯૨૬માં વડોદરા રાન્ત્યના દીવાન શ્રી. વી, ટી. 
કૃષ્ણુમાચા્ય* હ્દારકાની મુલાકાતે પધાર્યા હતા લારે દ્વારકાની પૌરાણિક 
અતે એતિહાસિક વાતો સાંભળવાતી એમની જિગાસા અ'શતઃ તપ 
કરવા મારે એમની સાધે દ્વારકામાં વાર્તાલાપ યયા હતે!. તે દિવસે 
એમણે મને આના કરી 'ે મારે દ્રારકા વિષે તરત જ નાતુ' સરખુ” 
પુસ્તક લખી આપવુ*. ત્તે ઉપરથી છૈક ઈ. સ. ૧૯૪૨-૪૩માં 
શો સયાજી સાહિત્યમાળાના પુષ્પ ૨૯૬મુ' નામે હરફ મે” 
લખી આપ્યુ' હતુ. સત્યને અર્ધા સત્યતા રૂપમાં સમાજ આગળ રજ 
કરવાની ભૂલે મારે ન કરવી ન્નેઈએ એવી દઢ માન્યતાવાળા મારે 
સ્વભાવ હોવાથી, ઈ. સ, ૧૯૨૦ પછી હું અભ્યાસી રહ્યો છુ' પણુ 
પુસ્તકતો લેખક મટી ગયો છુ. શ્રી કૃષ્ણુમાચાર્યની વખત્તાોવખતની 
ઉઘરાણી પછો જ મે” દ્વારકા પુસ્તક લખી આપ્યું હતુ" એ પુસ્તકની 
પ્રસ્તાવનામાં જે લખ્યુ” હતુ' તે અહો' હું વીસ વરસ પછી ફરીથી ટાંકુ' 
છુ". મારું તે વખતનું માનસ જરા પણુ બદલાયું નથી. 

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા પુષ્પ ર૯૬, પૃ. પમાંથી ઉતારા :-- 

ચાપડી વિષે 

દ્વારકા [વિષે ઊભી યતી સામાન્ય જિત્તાસા તૃપ્ત કરવા મારે અને 
દ્વારકામાં આવેલા પ્રવાસીઓને કેટલેક અ'શે સાચી માહિતી પૂરી 
પાડવા માટે આ ચોપડી લખવામાં આવી છે, 

ઇતિહાસની કેટલીક હછીકત આ પુસ્તકમાં મૂકવામાં આવી છે 
તે બધી શિજ પુસ્તકોને આધારે અને સરકાર તરથી પ્રકટ થયેલાં 
અહેવાલે।, નિવેદનો અતે સવસ'ત્રહને આધારે લખવામાં આવી છે. 


ન 


એખામ'ળ એ ગુજરાતમાં એવે દેશ છે, ન્યાં ઘણી એતિહાસિક 
સામગ્રી છણુવણુ સ્થિતિમાં પડેલી છે. અભ્યાસને માટે યુનિવસિટીની 
પદવીઓ મેળવવા લેપ્પ લખવાતી વસ્તુ માટે એભખામ'ડળમાં મોટે 
ક્ષેત્ર પડેલુ* છે. 


એ મોડ ક્ષેત્ર અભ્યાસીઓ આશત્રળ રજ ડરવા આ ચોપડીના 
લખનારે અનેક દશાની માહિતીવાળુ” મોટુ' પુસ્તક યોજી મૂકું” છે; 
અવકાશે તે પ્રકટ થરો. આ ચોપડી વાંચતદ કોઈની જિતાસા જગે અને 
નિશેષ માહિતીની એમતે જરૂર પડે તો આ સોપડીનતા લખતાર એવા 
ગ્રકારની માહિતીના ક્ષેત્ર તરફ આંગળા તો જરૂર ીંધરી. 


ર 7 જ 


વાધેર ત્તાતિ વાસ્તે ઇરાદાપૂર્વક આ ચોપડીમાં વિસ્તારવાળી 
હુછીકત આપી નથી; બધા પ્રવાસીઓને એ હછીકત સરખી રીતે રસ 
ભરેલી ન જ લાગે. વાધેર વાસ્તે સ્વત'“ત્ર ચોપડટી લખાશે ત્યારે જ 
ગુજરાતના ઇતિહાસને! એકડ ખા'ા પુરારે* 


વીસ વરસ પહેલાં મે' વાઘેર વિષે સ્વત*ત જીદુ' પુસ્‍તક લખાય 
એવી ધારણા! રાખી હતી. તે ધારણા! કેટલેક અ*શે પ્રસ્‍તુત પુસ્તક 
લખીને પાર્‌ પાડી છે. કેટલાક સન્મિત્રોનો આગ્રહ ન થયો હેત તો આ 
પુસ્તકનો ધાઢ ઘડાયો ન હોત. કેટલાંક ગ્રકરણા જુરે જુંદે ્રસ'ગે મે' 
વિચાર્નાં' હતાં અતે લખી રાખ્યાં ષણુ હતાં, પરતુ સત્યની શોધ પૂરી 
યતી જ નથી એટલે મળેલી વસ્તુઓને છું ઝટ પુસ્તકના રૂપમાં મૂકવા 
ખૂમચાય! કરતો હતે આ પુસ્તક લખીતે મારી પાસે એખામ'ડળની 
“ટલીક હેછીકતનો સ“ચય હતે તે રહુ પ્રકાશમાં મૂકી રલો છુ' એ મારા 
માટે સ તાષની વાત છે. હજુ ધણુય મૃત્દ અને અમૃત સ્પરૂપમાં મારી 
પાસે પડી સ્લ છે, મારી વધતી જતી વયષને કારણે મારે એ બધુ” 


ઝુ 


સ'કલિત કરી રાખવાની જવાબદારીનું મતે ભાન થતુ” હરી ત્યારે મારી 
અકળામણુ અટકાવવા એક જ વાક ચિત્તમાં સ્કરે છે--“સત્ય કદી 
હાંડયુ' રહેવાનુ" નથી. ” 


આ પુસ્તકમાં વાધેમ્તો ઇતિહાસ ઈ. સ.તી ચૌદમી સદીથી વીસમી 
સદી સુધીનો અપામા છે. એટલે કે માણેક વ“શની શરૂઆત યઈ ત્યારથી 
આજ સુધીની ઉપસબ્ધ હ૪ીકતને કમશ$ રજ કરવાનો પ્રયાસ આ 
પુસ્તકમાં રજ થયે છે. 


પરતુ તેરમી-યોદમી સદી પછેલાં ભલે માણુક વ*શની સ્થાપના 
નણેતી થઈ પણુ એઓખામ'ડળમાં વાધેર પ્રન્ન તો હતી જ. તેનુ દર્શન 
કરાવવા છુ' મથ્યો પણુ મને એ મ'થનોમાં સત્યનાં ઝાંખાં ઝાંખાં 
દશન જ થયાં છે. “ આવે આવે ને એસરૅ ” એ ઉક્તિનુ' ભાન મને 
વાઘેરની જૂની સ'સ્કૃતિના સ'શોધનના પ્રયત્નોમાં ઘણી વાર થયુ છે. 
આમ છણોવાથી આ પુસ્તકમાં પ્રારૂલનાં કેટલાંક પ્રકરણે એખામ'ડ 
પ્રદેશતી અસલી ભૂ મિકા વાચકો પાસે રજ કરવાના છેતૃથી મુકાયાં છે. 
પ્રાર'ભના પ્રત્યેક પ્રકરણુ ઉપર મારે સ્વત'ત્ર પુસ્તક લખવું જેઈ એ 
એવી હાકલ અ'તરમાંથી ધણી વાર ઊઠેલી. 


ઠ્વારકા નામતા પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં મે* જે અર"ભમાં લખ્યુ* 
છે તે બધુ" આ પુસ્તકને પણુ લાગુ પડે છે, જે વિધાન માટરે મારી પાસે 
ન3્કર સાધન ન હોય તેવાં વિધાત મે' આ પુસ્તકમાં નથી કર્યાં; અને 
જ્યાં મતે સ'શય શ્નગ્યો છે ત્યાં મે' સ્પછૃતા કરી છે કે “ લોડકથા 
આમ ડહે છે, ” 


આ પુસ્તકમાં એવી માહિતી છે'કે જે ભવિષ્યના સમસ્ત ગુજરાતના 
ઈતિહાસના લખનારતે ગુજરાતનુ સમમ્ર દર્શન ખુ” કરવામાં ઉપયોગી 
નીવડશે. આ પુસ્તક લખતા લખતાં મને સમન્નયુ' છે “કે મારે 


ત 


એખામ'ડળ ગ્રદેશતે ન્યાય આપવા ખાતર મારે જીદાં જુદાં ચાર 
પુસ્તકો લખી કાઢવાં નેઈએઃ (૧) દ્દારકાતો ધામિક ઇતિહાસ, 
(૨) દ્દારકાને લમવું પુરાતત્તત, (૩) દ્દારકાને લગતા ઉત્કણું 
ધેખનો સ'ગ્રહ, (૪) દ્દારકાને દરિયે. 


આ પુસ્તક ઝટ લખી આપવાની પ્રેરણા ઈ. સ. ૧૯૬૨માં મે” 
વડોદરા સાહિત્ય સભાના ઉપકમે “ એ ખામ“ડળના વાધેરો ” વિષે 
વડોદરામાં ભાષણુ અપાયુ” હુતુ' ત્યારે સુજ્ઞ શ્રોતાએની માગણી પરથી 
મળી હતી. એ ભાષણુ આપવાતો પ્રસ'ગ ન આવ્યો છત તો આ 
પુસ્તક આટલુ" વહેલુ" લખાયુ" ન છત. 


જે જે પુસ્તકમાંથી ઉતારા આ પુસ્તકમાં મૂકથા જૈ તે તે પુસ્તકનું 
અને તેના લેખકતુ” નામ જે તે સ્થળે મૂકવામાં આવેલ જૈ- તે પુસ્તકોના 
દેખકનું ત્રડણ હુ” સ્વીકારુ* છું. 


ઉદ્ધવનિકેતન, ડલ્યાણરાય ન. જેપી 
દ્દારકા 


અનુક્મણિકા 


મડરણ વિષચ પાત 
૧ ગોકુલ મથુરાથી થ્રીકૃપ્યુની સાધે ફયા ન્નતિઓ 
દારકા આવી હરે ? કેટ જટ મે 
૨ યાદવ યુગ્નુ" સૌરાષૂ ર ક 
૩ મૌર્ય અને ક્ષત્રપ કાળનું" સૌરાજુ ... કફ ભજે 
૪ સૌરાષ્નની અસલી સાગર-સ'સ્કૃતિ ... **» ર૪ 
૫ વાઘેરેનુ' જૂનામાં જૂનુ' સ્થળ ગોરીન્ન મક: - ફે 
૬ નવમાં સૈકાના સેન્ધવો અતે ઓખામ'ડળ --- જ 
૭-૧ એઓખામ'ડળના વાઘેરના ઇતિહાસતો અ'ધારિયો યુગ ... ૬૬ 
૭-૨ આ સમયના ઉ#જીરણું લેખો ક ૦ છપ 
૮ ઓખામ'ડળમાં રાટૉડ ર%પૂત રાજ્યની સ્થાપના *** ૮૪ 
€ વૈષ્ણુવી દ્ારકાની પ્રાથમિક લીલા ... ડક હટે 
૧૦ વાઘેરના મ્હેવડી માણુક વશની સ્થાપના “૦૦ હબ 
૧૧ વાધેરેના નામીચા સરદારો કહ "૦ €૪ 
૧૨ સાંગણુ ધાડીએ ક નક ફર્ડ 


૧૩ મણમદ બેગડાની બેટ અને દારકા પર ચઢાઈ .., ૧૦૧ 


૧૪ સવાછજીરાહોડ સાથે સામલા માણેકની વદાદરી ભરેલી 
ભાઈખ'ધી દિલ્હીમાં દર્શાવેલી અતે ખાનદાની ... ૧૦૬ 


૧૫ સામળા માણેકતી વિરોષ હકીકત ... -** ૧૧૨ 


૧૦ 


ગ્રડ્રણ વિષય પાત 
૧૬ વાઘેર રાજ્નએાના રદન્‍્યનું' ઉજ્જવલ દશન નનન ૧૧૮ 
૧૭ ( મપ્યકાલીન વૈષ્ણવી દ્વારકા ) યાને વાઘેર રાજ્યમાં 

બેટ દ્વારકાના દેવમન્દિરે ર ** ૧૨૧ 
૧૮ પત્રામલ અને તેના વ'શન્ને સરે ૦૦ ૧૩૨ 
૧૬ સરદારોએ ગઢ અતે કિલ્લા બ'ધાવ્યા -.* -*- ૧૩૯ 
૨૦ અરાંભડાના રાણાતી શાખા ષોશીતરામાં *૦- ૧૪૨ 
ર૧ ઓખામ“ળમાં આવેલો કચ્છી ગઢ ... ૦૦ વૃ પ3 
રર દ્વારકાના વાઘેર રાન્નત મહાપ માણેકની ધર્મપ્રિયતા -.- ૧૫૮ 
૪૩ વદ્ધેરે સરદાર! પ્ર મેરૂ ખવાસની ચ્ઢાઈ ૫૦ વૈદ્દ્‌ 
ર૪ અઢારમી સદીતુ' વાઘેર રાજ્ય ક *૦૦ ૧દદ 
રપ વધધેર સત્તાધીલ્ાોનો ઉન્માદ ના -૦૦ રદ 


ર૬ ઓખદમડળ વડોદરાના ગાયકવાડને સુપ્રત થ્યું *** ૧૮૫ 
ર૭ ઓખદ પ્રદેશ ગાયકવાડ પાસેથી પડાવી લેવાનો પ્રવાસ --- ૧૮૯ 


૨૮ શેન્તિવાળી પચ્ચીસી કક "૦૦ ૧૯૯ 
રહ વીધા માણેકતુ' બહારવડું કિક *“૦ ર૦૫ 
૩૦ જી. સ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૬૦_”સુધીનો દરકે *** ર૦૮ 
૩૧- ગાઢ્રકવાડની ધૉંસરી ક્ઞાવી દેવાના છેલ્લાં પરાકુમો .., ૨૨૨ 
૩૨ બરડાના આભપરાનુ' પીગાણુ કક *ન્ ર૪૧ 
૩૩ ધરમની બેન ક -* ર૫૫ 
૩૪ પરમની ખેનનુ ૩ાપરુ” ટ *૦૦ રેપહ 


૩૫ જ્તેધા માણેક અતે મૂછી માણેક વળે ચઢયા --* ૨૬૨ 


1૧ 


મક્ક્ણ (વષચ પાન 
૩૬ જેતેન્સ્ટત સાહેબની કારકિર્દી ક ૦૦ ર"ર્‌ 
૩૭ રાધસિ સાહેબની કારકિર્દી પ *૦૦ રેછુજુ 
૩૮ મૂળ માણેકતી આખુ મે *- ૨૭૮ 
૩૯ બહારવટું નિષ્ફળ ગયું ક મ» ૨૮૯ 
૪૦ માછરડાતી ધાર પર વાઘેરોનુ* છેલ્લુ" પરાકમ મ જે(:3 
જ૧ મૂળુ માણુંકનની આખરની વસમી ધડીએ *૦૦ 3૬૦ 
૪૨ વાઘેર પ્રશ્નના ખમીરતુ' સ્વરૂપ ... *મ૦ ૩૦૪ 
૪૩ એઓપખામ'ડળમા વાધેર મનન માટે જુદુ' રાજ્ત'ત્ર ..* ૩૦૮ 
૪૪ વસઈના નથુ જેતાનું બહાગ્વટું કેટ "૦૦ 3૧૩ 


૪૫ મુંબઈના ગવર્નર સર રીચાર્ડ ટેમ્પલની દ્વાર્કાની સુલાકાત ૩૧૫ 
૪૬ વાઘેરતી બહાદુરી અને ટાણા પરની સૂઝનો એક કિસ્સો ૩૧૯ 


જછ છપ્પનીઆ દૃકાળનો કસ'ગ ક મય ગૈર 
૪૮ અ'પ્ર% સરકારે વાધેર પ્રશ્નને ગાયકવાડ સરકારને 
ખોળે મૂટી મ **૦ ૩૩3૨ 
૪૯ વાઘેર-સ'સ્કૃતિ મ *** 3૫૩ 
પ*િશિષ 
અ, ઓપખામ'ડળના રણુખેલના રણથ્ષેત્રો ક» ૩ર 
૬, વાઘેર પુસ્ષોનાં નામ મે ક સેછપ 
5%. વાધેર કોમની અટક સડ *૦૦ 3૫૭૬ 


સામાન્ય શખ્દસૂ ચિ *૦૦ ગૈછછ 


# .. * 
૭૭ “ક 





પિતા અને પુત્ર 
ગારીઆળી ગામના પટેલ તથા તેમના પુત્ર, ૧૯૩૬ 


વાધેર-- 


। ગ્યૂ ઝિયમના સોજન્યથી 


શ. 
પન 
પ 


૧૦૬૬ 


ક 


ટા: 


ક 
દ 
ક 
જ 


પ્રકરણ પહેલું 


શ્રીકૃષ્ગની સાથે ગેદફલ-મશુરાથી કઈ જાતિએ! દ્વારકા 
આવી હશે ? 


એમ મનાય છે કે પાંચ છ હશ્નર વરસ પહેલાં ગોકુલ-મઘુરાથી 
સૌરાદ્ૂના દરિયાકાંધ પરના પ્રદેશમાં યાદવોતે અને પતર ન્તતિઓને 
થરીકૃપ્ણુ પોતાની સાધે લઈ આવ્યા હતા. એ ત્તતિઓ કઈ હરો તેની 
ચર્ચા આ પુસ્તકમાં ઉપયુક્ત છે. પાંચ ૭ હત્મર વરસ પહેલાંની હષીકત 
રૈના પરથી ન્નણી શકાય ? લેકજીવનની પર્‌"પરાએ «તળવી રાખેલી 
સ્મ્ાતે પરથી, એ સ્મૃતિને આધારે લખાયેલાં પુરાણા પરથી, એવાં 
લખાયેલાં સાહિલના અભ્યાસીઓએ અર્વાચીન ગોકુલ, મથુરા અતે 
દ્ારકાના પ્રદેશના કરૅલાં ડહાપણુભરૅલાં અવલોકન પરથી, અને પુરા- 
તત્તના સ'શોધક્રેએ ખોદકામમાંથી અને ઈતિર રીતે મેળવેલા પુરાણા 
અવરોષો પરથી--આવી ન્નૂની હફીકેત તારવી શકાય એટલું જ નહિં; 
પરન્તુ જે તે સ્થળના લોકજીવનના વૈજ્ઞાનિક દદ્િવાળા અભ્યાસમાંથા 
કેટલાક નકર અને તર્કસ્પર્શી પુરાવા પરથી આટલી જૂનીપુરાણી 
હષ્ઠીક્તને સુરેપ્પ બનાવી શકાય. 


સુસ'સ્કૃત વિદ્દાને મહાભારત અને ભાગવત પુરાણુ। લખ્યાને સે'કડો 
વર્ષો થયાં છતાં ગોકુલ, મથુરા અને દારકા આજ સુધી પ્રશ્તણીય 
જીવનમાં જવતોન્નત્રતો રસ વહેવડાવી રહ્યાં છે એ શ્રીકૃષ્ણના જીવન- 
કથાની સાંસ્કૃતિક શ્રેઇ્તાના અતે એ કથાની એતિહાસિક રેખાની 
સબળતાનેો પુરાવે છે. 


ગોકુલ-મથુરામાં રહેતા યાદવકુળને-શ્રીકૃષ્ગુનાં તેન્નેદ્દેથી શિશુપાલ, 


ક એપખાસ”*હળત॥ વાધેર 


સ્તાસ'ધ, શ્વાભ્ર (સૌભ) પ્રદેશના શાલ્વરાન્ન અને કાલનેમિ યવન 
આતિ ૨'ન્‍ત$ ઉપન્તવરે એવી પૂર્ણું પ્રતીતિ ગાકુલ-મથુરામાં ધર ઘાલી, 
બેડી હતી, તેથી થીકૃષ્ણે યાદવ) વ'શતે-યાદવ ન્નતિને--કહો કે પોતાના 

આપ્રજનમ"ફળને મથુરાથી આનત દેશના વિભાગ જેવા પશ્ચિમ તરફના 

સમુર્દ્ાફેનારા પરના કુશસ્થલી નામના પ્રદેશમાં ખાસ ગ'ધાવેલી દ્ારફા- 

પુરીમાં મોકલી રવાનો નિર્ણય કર્યો હતો ,* 


ગોાકુલ-મથુરાથી “આવી રીતે દારકા ગચેલી નજ્નતિએ। કઈ હોઈ શકે? 
એને! ઉત્તર ઝાંખા સ્વરૂપે છતાં વૈજ્ઞાનિક તઈને સપર એવા સાચા 
આકારે સજ કરવાનો પ્રયાસ અસ્થાને નછિ ગણાય. ભૂગોળશાસ્ત્રીઓ 
કહે છે કે ત્રીકૃપ્ણુના સમયમાં ગ'ગ!જમનાને ઉત્તરથી દક્ષિણુ પધે ઢળતાં 
પૂવ" પછે વાળતાર જે ઉચ્ચ ભૂમિ છે તેની અને આખુ-અરવલિના 
ઉગ્ચ પ્રદેશ વચ્ચે સમ્રુદ્રવાળા પ્રદેશ હતો. એ સમુદ્ર અમદાવાદના 
સાબરકાંદા સુધી પથરાયેલો હતો. તેથી સ'શોધનમાં રચ્યાપચ્યા વિદ્દાન 
લોકો માને છે કે ગાકુલ-મથુરાથ॥ યદુવ'શ જાતિ અને ઇતર આપ્જતોતો 
સધ દ્વારકા આવેલ તેતે માર્ગ મચુરાથી દક્ષિણુ ૫*કતબ, પછી 
જ્સલમેર, યાંથી પૂવ સિન્ધતો નગરટડ્રાનો પ્રદેશ, પછી કચ્છ, ઉત્તર 
શુજરાત (આનર્ત), ગિરિનાર અતે કુશસ્થલી એ પ્રમાણે હતો. 

ક થીત્ટ્‌ સામવર્‌ તજાુમળન્‌ | 

(મ સ્તન્વે હત્તાર્ષે ટુમનિગેરાને અમ પતાશસનમોદલ્યાય:) 


ખદાર્‌સમ સંત્રામે ગયાને ને તરન 
તારવ્ષેનિતો વીરો ચતન: ત્રસ્યરરવ 1 ૪ 


સધ મથુસમેત્ય તિજુમિન્ઝેશ્છોરિંમે: 
મુત્મેજે ચાત્રનિદૂટ્ે યૃવ્નીન્‌ યતરાડમસમિતાન્‌॥ ૪૫ 
ડી હ નજ 
તરમાર્સ કિપાસ્યામો કુર્ય સ્તિવયુનેતમ્‌ 
સત્ર સતીન સતાષાય થતત્ત પથા 1 ૩૨૧ 





શ્રીકૃષ્ણની સપ્ઘે કઈ ત્તાતિએ। અપ્વી હરો ? ૩ 


શ્રીકૃષ્ણુ દ્ારકામાં ડરીદામ થયા ન થયા ત્યાં તો તેમની ગેરહાનરીનો 
લાભ લઈ સૌભ પ્રદેશના ચાલ્વ રાજાએ પોતાની સમુદ્રથી વિટાયેલી 
મૃતિકાનગરીમાંથ્‌ી* દારકા પર્‌ દરિયાઈ હલ્લો કર્યો હતો. આજના 
તાન સ'શાધનયથી એ વાતને વેતનિક ટેકો મળે છે. શ્રાભ-સૌભ- 
(સાંબરકાંટ્) પ્રદેશમાં અમદાવાદ પાસે ખોદકામથી લેથથલ ગામ 
સાંપડયુ' છે. એ લોથલ તે મતીકૃષ્ણુના સમયની ,લેણહુસ્થલી હેડું 
ત્નેઈએ. આન દેશને એક છેડે કુરાસ્થલી તેમ ખીજે છેડે 
લે!સ્થલી ર્દારેયાઈ મયક હતાં. નડી આવેલા લોથલમાં પણ બન્દરી 
અવશેષો સાંપડયાં છે. 


થ્રીકૃપ્ણના સમયમાં એસીરીઆ, ખબાખીલોન, શૈણિતપુર (લાલ 
સમુદ્ર નગરી), ગ્રીસ વગેરે દેશના યવનો દરિયારસ્તે મથુરા સુધી સ'ચાર 
કરી રહ્યા હતા. જરાસ'ધના સાથી નવા બતેલા કાલયવનન્કાલનેમિ- 
નામના સરદારે મથુરાથી શ્રીકૃષ્ણુ બહાર નીકળ્યા ' તેતો “કેડો વિનાશ 
માટે પકડયો હતે. ગિરિનારની તળેટીમાં શ્રીકૃષ્ણે કાલયવનને થાપ 
આપી તેને ભસ્મીભૂત કરાવ્યો હતો. મથુરાથી દ્દારકા આવેલા જનસ'ધ 
સાથે આ કાલયવનને! નતિસ'ધ પણુ હતો. એ યવનસ'ધના ન્તણીતા 
બાણાસુરની કન્યા ઉષા સાથે શ્રીકૃષ્ણુના પૌત્ર અનિરૂહનું લમ દ્ારકામાંથી 
થયું હતુ*. આ યવનસ'ધના વ'શન્ને કચ્છ-સૌરાણમાં સત્તાધીશ થઈ ને 
સત્રપ,'ક્ષત્રપ-તરી કે રાજસત્તા ભોગવતા યયા હતા. શ્રીકૃષ્ણના દ્ારકાના 
ગ્રદેશમાં કાલયવનેના વ'શન્તે તરીકે ડાલા-કાખા અને સોડા કુળના 
વાઘેરના વડવાએ વસતા હતા તે બારોટની મ્ુખકથાથી જણાયું છે, એ 
કાલા તે «૮ ફાલયવનના ળના હોવા ન્તેઈએ. વળી મહુવા જાફર 
આદ-કાડીનારના દરિયાઈ પ્રદેશ પર આજે કાર્ડીઆ રજપૂતનેો સ'ધ 


વસે છે તેમના વડવાઓ મથુરાથી દ્વારક આવી વસેલ સતિ પૈજીના 
હુત!* 


* રાાસિરરથ યાક મહાલારત વત્પવ ગયધ્યાય, ૧૪ શી ૨૨. 


જ એપ્ખામ'૩ળતા વાધેર 


આ એક સ'ધતી તિની વાત થઈ. 


મ્યુસથી અને ગો ક્લ્થી નાસી આવેલી વ્તતિમાં સુખ્ય તો યાદ્વકુળ 
હતુ. એ કુળના રક્ષણુધે દ્ારાવતી ર્યવામાં આવી હતી. આ યાદવે એ 
બલ (સોલ) પ્રદેશના શાલ્વ *રાત્ન સાધે દરિયાઈ યુદ્ધમાં પરાકમે 
એડવા હતાં. એ દશ્યાઈ વિક્રમતે વરેલી ન્નતિના પશ્ચિમ કિનાર! પરના 
વાસથી જુદાં જુદાં રૂપાન્નર થય ઇતાન્જેવાં કે યાદવ, તઞધવ, જંડેશ્ન 
ભટ્ટી, ભટ્ટડ, સૈન્ધવ, સૌંધી, ચાપોત્ક્ટ, ચૌરા, ચાવડા ક્ષારવાહ, ખારવા. 
યદુવ'શીય યાદવે!માંથી ઊતરી આવૈલા નાડેન રજપૂતોની તો કડી- 
બદ વ'શાવલિનું સશોધન થયું છે; અને સિન્ધમાંધી ઊતરી આવેલા 
* ઝઝએ।--્ીમદ્ભાગવત પુરાણુ--દરામસ્ક'ધ-છાંતેરમે અધ્યાય નાથે 
જ્ઞાલ્તયુસ્ઃ 'લક અતૃકમ સ“બ્યા ૧, ૩, ૧૨, ૨૩ ઇત્યાદિ અને સત્તોતેર 
અધ્યાય નામે-સમરપ૫ડ શકક અજુકમ સ'“ખમા ૪, ૮, ૨૨, ઇત્યાદિ. 
મર્તાદ્યાકકામાયા અઘ: સનપજેકરન્‌ । 
નુ? તસુ સૌસેથા? સને સંછત્રરખ ઉર ॥ ૪ [૭૯૭ અધ્યાય] 
મહાભારતના વનપવ માં-સૌોસપોશાત્યાન-અધ્યાય ૧૪ થી ર્ર સુધીનઃ 
શાગમાં વિસ્તારથી આપવદમાં આત્યું છે. 
મહાભારત--ડપર માર મારટીપ-નામતી ટીકા નેલક'હીય પ"ડિતે લખી 
છે--તેમાં સોભ રાખ્દની વ્યુપત્તિ આ રીતે આપા છે-સૌમ રજુ મસ્ત જે 
તુમા: ૧ ૩તાજજે: પા૧તસ્વસ્ઝત-- 
મહાભારત વતપવ૧ અધ્યાય ૨૦માં-શાલ્વની સૃમટકાંઠાની તગરીનેદ 
દટ્લેખ-- 
સંશકિ સરિકકેર તાતનતનાલરન ૫૪ 
લકાસ્૧ સરય્યાપ શાસ્તં સાનરમન્તિકાજ્‌ 
પ્રયાન્ન જમતાસ્માવ ઉસ ૧૪3 ન્સયાજ્‌ ૨૬ 
તન સામરમાવાવ ચતો સસ ગહન: 
સમૂનામ્યાં રાશયોગૂઈ્વોમતાલ્કાવ 3કરનૂં ૧૭ 





શ્રોકૃષ્ણુના સપ્ઘે કઈ «તિએપ અપ્વી હરો ? પ 


કચ્છ રરજવ'શના સ્થાપઠ જામ નર્પત થીકૃષ્ગુથી ૮૩મી પેટીના 
પુરષ મનાયા છે. દચ્છમાંથી સૌરાછૂમાં ત્નડેન્નની યદુવ"શી ન્તિતે 
ફેલાવો સારી પેઠે યવા પામ્યો હતો. સૌરાષ્રના દર્યાકાંદા પરના 
પ્રદેશમાં હાલ વાસ રાખી રહેલ રજપૂતન્સ'ધ મે।ટે ભાગે જાડેજ-એટલે 
"ક જદ્દાના-ગણાય છે. 


જે લોકો યાદવના શુદ નામ શળવી ન શકયા અને ઠ્રારકાતી 
વસતીના અન્ય જનતસ'ધ સાધે મળીને સૌરાષ્ટ્રની [સ્થિર વસ્તી ખની 
ગયા--તેવા સ'ધે--આજે આણેર, રબારી, ચારણુ, માલધારી અને 
વહાણુવટાને વરેલા ખારવા, કાળો અને ચાંચિયા તરીકે કચછ, સૌરાષ્ટ્ર 
ઉત્તર ગુજરાત, અને મહારાષ્ડ્રના 'કૉકણુ પ્રદેશમાં વસી રહ્રા છે, 


આ લેોકેોએ શ્રીકૃષ્ણુના સમયની સ'સ્કૃતિની પગરલીએ હજુ સુધી 
પોતાના જીવનપટ પરથો ભૂ'સાવા દીધી નથી. એવી પગલીએ કયી 
છેોઈ રકે? 

પોતાની જ્ઞાતિના વીરપુસ્ષ શ્રીકૃષ્ણુના જન્મોત્સવનો ઉછર'ગ 
સૌરાષ્ટ્રના રબારી, આહેર, રજપૂતો અને મહારાષ્ટ્રના મરાકા ઘાટી 
લે'્ાો--આજ સુધી વિશિણ રીતે બતાવી રજા છે. રબારી લેકે 
માટીથી કાનુડાની મૂર્તિ બનાવે છે--અને એક રાત અને એક દિવસ એ 
કાનુકાની આસપાસ નૃત્યોમાં અને ગીતોના ઝણુકારામાં મસ રહે છે--- 
મુ'બઈમાં વસતા લેદકો ધાટીએનો--મોસિન્ટા માળા-તો મસ્તીભરેલે 
રાસ અને સ'ધકુચ--તથા દહોંની મટછીફોડની રમત આજ સુધી ૬રેક 
કૃપષ્ણાછુમીએ માહાણે છે. 

પાંય ૭ હુન્નર વરસ પહેલાં બતેલા બનાવને ઉત્સવ તરીકે પ્રતિ 
વરસે પાળવામાં આવતો હોય-એવો દુનિયામાં અન્ય '્રાઈ બનાવ 
સાંપડતોા નથી. 


રરી, આણેર, જડેન્ત સ્૪પૂત્તા, ન્નધવના સ'ધ આન સુધી 


હ એપ્ખપ્ય'ડળના વાધૅર 


શ્રીકૃષ્ણુતા સમયતા યાદવની પેઠૅ--ગોવર્ધત પર્વત જેવા ટીંબા, 
કુગર, ખડક અતે ધાર જેવા પ્રદેશમાં ઈશ્વરી શક્તિતો વાસ હોવાનુ' 
માનતા આવ્યાં છે. એ સ'ધતી પૂજનીય કુળદેવી 5ુ'ગરની ધાર પર જ 
બિરાજે છે. શિવાછની ભવાતી, જડેનતી આશાપુરી,--મુમ્માઈ, 
ખોડીઆર, વગેરે ઉચ્ચ ઝુ'ગરો પર જ હય છે. રબારીના વાર્ષિક મોટા 
મ'ડપોતા ઉત્સવો તો વગડામાં ખડક્રાતી ધાર પર જ થાય છે. રુકિમણીજ 
એ અ'બ! માતાતું પૂજન કરીને શ્રીકૃષ્યુતાર થમાં બેસવાનું યોજ્યું 
ઇતુ“-તે « અબાનતે અ!જ સુધી યાદ્વવ'શીય અનુવ'શીય લોકસ ધ 
પૂજતા આવે છે એ લેકજીવનતી કડીઓની અતૂટતા દશાવે છે. 
એક ખીજ વાત કરીએ :-- 


ગાયો પ્રત્યેનો પ્રેમ, ઢોરનું સ'રક્ષણુ અતે પસુધનનુ” સ'વધન-અ1 
રબારી, આહેરે, નનન, ન્નધવ-જતિમાં વિશિદ રીતે જળવાઈ રહેલ 
છે, ગાયોના રક્ષણુ માટે યુક્ ખેલી પોતાના પ્રાણુ હેમ્યાની કથા સૌરાષના 
ઘણા ભાગમાં ઊભા કરૅલા પાળાઆતા ચત્યુલેખમાં કોતરાયેલી હોય છે. 


કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં રબારી અતે માલધારી ચારણ લેદકોએ 
તા પશુપાલનને જવતનો મુખ્ય ધ'ધો ગણી લીધો છે. મયુરાના યાદવે[તે 
ગાચો। વહાલી હતી, તેનું આ ગ્રતિબિંગ જ છે. ઉત્તર ગજરાતમાં તો 
રબારી--રેસાઈન-ન હોય તો ગાયો અને બળદની ઓલાદ કોણ સ"ભાળે 
એ પ્રશ્ન થઈ પડે. ત્રીજ વાત એ છે 'કે-- 


આહેર, રબારી, ચારણ, વાધેર-જેવી યાદવન્નતિના અ'શવાળ! 
“તતિએ-વૈશભૂયાની નની યાદવોની રીત આજ સુધી સ'લરી રાખી છે. 
આહેર, રબારી, ચારણુ વાવેર--અને ઘાટી, મરાદા કદી સૌવેલાં કપડાં 
પહેરતા નથી-શું પુસ્ષ કે શું સસ! ઊનની ધાબળા તો એમની પોતીકી 
ચોન્ટ બની ગઈ હેય છે--હાથમાં લાકડી વગર એ સાતિના પુરૂષે! 
ખહાર્‌ તીકછતા તથી--(હાલના સુધારાથી ઘણી વિકૃતિ થઈ છે ખરી 1) 


શ્રીકૃષ્ગુના સપ્ધે ડઈ તતત્તિએપ અપાવી પરો ? ને 


આ ન્તતિઓના માતીતા ખાધ પદાર્ધો પપ્યુ મથ્રુસ-ગોકુલમાં રહેતા 
અસલી લોકસ'ધતી પેકે દૂધ, ધડી, છાસ, માખણુ, ઘી અને મોનભોગ 
(શીરો) હજુ સુધી જળવાઈ રહ્યા છે. 


ચ ત્નતિના ઉત્સવોના આનન્દ્ની ર્મતોમાં--વાંસલીના સૂરવાળી 
દાંડીઆરાસની રમત મુખ્ય ભા॥ ભજવે છે--તેમજ ક'સતા દરબારમાં 
રમાતી મલકુસ્તીના ખેલે પપ્મ આદેર, વાઘેર અને મરાદ વ્તધવ આજે 
પૃણુ યહુ રસથૂ ખેલે છે. 


મથુરાથી દારકા આવેલી જાતિઓમાં વ્યક્તિવાચક જે નામે 
પ્રચલિત છતાં તેવાં 7 નામે આ ગ્નતિએએ સાચવી રાખ્યાં છે અને 
યાદવવ“શના સ*સ્કારતી છાપતુ' સાતત્ય એ નામોમાં આજે પ્રતિખિબિત 
થાય છે. ઉમ્રસેનમાંથી ઉતરો, ઉદ્દવનો એધોા, અજનનો--અરજણીએ, 
સહરદેવને! સદુ, યુધિદ્િરના--જેધો, સામ્બનતેો સામે, મહિપતનેો 
મેપા, ભૂપતનો ભોપો, ગોવર્ધનતનો ગોધુ”, અને રુક્મિણીની રૂખી અને 
રૃવષીનું દેવું--એ ધેડાંક દણાન્તરૂપે નામો ગણાવી શકાય, 

આ રીતે આપણે નો કર્યું” “કે મથુરા અને ગોયુલથી શ્રોૌકૃષ્ણુ 
સાધે દારકા આવેલી ત્નતિઓ *્તે કાઈ હોય તો તે--ક્તધવ, ન્નડેન્ન 


રજપૂત; આણેર, રબારી, માલધારી ચારણુ, વાઘેર, કારડીઆ, અને 
ખારવા હોઈ રકે-- 


પ્રકરણુ ખીજ 
યાદવયુગતું સોરાષ્ટ્ર 


ભાસ્તના ધતિહાસના ઉકેલાયેલાં થરના સમય પહેલાં સૌરાણૂતી 
સ'સ્કૃતિતું કલેવર ઘટાતુ' થયું હતું--એ પ્રાફ-એતિહ્ાસિક સૌરાછની 
સ'સ્કૃતિના ઘડતરમાં યાદવોની પ્રશત્તિઆએ ઠીક ઠીક ફાળા આપ્યો છે. 

યાદવો કોણ છતા ? 

યન્ડવ'શી ક્ષત્રિયાની કયાના પૌરાણિક હૃત્તાન્ત પરથી તજી થયું છે 
“-૧ ચન્દ્ર, ર છુધ, ૩ પુરુરવા, ૪ આયુ, પ નુહુષ, અતે ૬ યયાતિ એમ 
છુ યાદવના વ“શાધ્યક્ષ થયા પછી સાતમાં યદુ નામના મહાપુરુષ પોતાના 
પરાફમો।થી વિખ્યાત બન્યા હતા. 


તે યદુના વ“શન્ને પોતાને યાદવ કહેવડાવવામાં મગરૂખી લેતા હતા. 
એ યદુ પછી "તેત્રીસમી પેઢીએ વેદધર્મની પ્રતિદા વધારનાર વૃષ્ષિ “ 
નામના મજાપુત્રષ ચયા. યાદ્વવ'શના અવતારી પુરૃષ શ્રીકૃષ્ણને જેમ 
યદુનન્દ્રતતું નામ અપાયું છે તેમ ભગવદ્‌ગીતામાં શ્રીકૃપ્ણુનું નામ 
વાષ્ણૂષ્ય પણુ કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે યદુવ*શી ક્ષત્રિયોના કુળને 
જેમ ચદૃએ દીપાવ્યું છે તેમ વષ્સન્‍િએ પપ્યુ દીપાવ્યું છે. જૃષ્ણિ પછી 
તેરમી પેઢીએ સુરસેન થયા, તેતા પુત્ર વસુદેવ થયા અને વસુદેવના 
શ્રીકૃપ્સુ ચન્દવ'શર્માં મહા અ'શાવતારી પુરુષ થયા હતા. 


યાદવે] ઉત્તર દિશાએથી ભારતમાં આવ્યા હતાં અને શ્રોૃપ્ણુતો 
«ન્મ મથુરામાં યયે।! લારે યાદવાની પુત્રીઓ કુરુ અતે પાંડુના કુટુમ્બના 


* કૃષ્ઝીતક્‌ વાડુરેવોડરેલન્સગવદૂગીતા. 


ચપ્દવયુમતું સૌરાષ્ટ્ર હ 


સુવાનો સાધે પરણુતી હતી, અને મથુરાના રાત ઉપ્રસેનની કન્યાએ 
યદુવ'શીય રાજકુમારોતે અપાતી દતી. મીકૃપ્ણુ ગોકુલ, «ન્‍્દાવન અને 
મથુરામાં વાસ કર્યો? પછી તેલ ક'સનો વધ કર્યો, તે પરાકમના તેજથી 
ઝાંખા પડી ગયેલા જરાસ'ધ અને 'હેટલાક યવનતો, ખાસ કરીને 
ડકાલયવન જેવા શત્રુઓઆના વખતોવખતના વિત્રહધી યાદવકુટુ'ખોને 
શતી હેરાનગતિષી ક'ટાળીને પચ્ચીસ વરસની યુવાન વયે મથુરા છેડી 
શ્રકૃપ્સ સૌરાદૂના પશ્ચિમ તરદના સમુદ્તટ પર આવેલ * કુશસ્થધીને 
થાને દ્દારાવતી નગરી યાદવે।ના શાન્તિભર્યા વાસ માટે વસાવી હતી. 
યાદવોની પ્રવૃત્તિઓ 

થ્રીકૃષ્ણુ પચ્ચીસ વરસતી ઉમ્મરે દ્વારકામાં આવી વસ્યા. તે દિવસધી 
સોરાષ્ટરમાં ઉત્તર પ્રદેશથી અને પક્ચિમ પ્રદેશથી યાદવોની આવશન વધી. 
યાદવોના મેળાખેળાની પ્રનૃત્તિઆ વધી અને યાદવ કુટુ'ાના પરાકેમી 
અને સ'*સ્કારી જીવનની પમરાટે સૌરાષ્માં સ'સ્કારનાં અનેક ધામે 
વિકસ!વ્યાં, દ્વારકા, પીંડાક ( શપેડારક ) મધુમતી નગર, શ*ખોહ્ધાર, 
પ્રભાસ, ગિરિનિગર, કુ'ડીનપુર, બિલેશ્વર, માયાસર, મુક્તાસર, રેવતક, 
વગેરે. 

શ્રીકૃ્ણુતા પાઠ્લા સો વરસનુ* જીવન સૌરાષ્તે આંગણે વ્યતીત 
ચયુ હતુ. તે વખતે સૌરાષ્રમાં કાલયવનના અનુયાયી યવનેો પણુ 
પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહયા હતો. સ'ભવ છે ક આ યવનના 
સ'ઘોમાંથો એકાદ સ'ધે એખાખ'ડમાં વાધેર વ્નતિનુ” મૂળ રેપ્યુ' હોય. 
તે કાલયવનના નામ પરથી કાલઃ 'ે કાબા કહેવાતા હોય, વાઘેર 
ત્નતિના બારોટની ( વહીવ'ચાની ) સ્મૃતિ-પોથી એમ કહે છે “કે વાઘેર 
“રામના ત્રણુ ફાંટા હતાઃ ૧ કાલા, ર કાબા, ૩ મેડા, આ પરથી 
એમ માનવાનું મન ચાય છે 'ે થ્રીકૃપ્ણુના અનુવ'રી યાદવો સાધે ને 


* તમન અવતારની કધા સાથે સ'બ'ધ ધરાવતા કુરાયવનની રાજધાની. 


ન્ય એપ્ખપ્મ*ડળનતય વધધેર 


કતતિ વસત્તી હશે તે કાળા કહેવાયા છરો. કાલધવતતા અનુયાપીએ! 
કાલા કહેવાયા હરો અતે ક્ષતરપ યુમમાં જે મા” બતી માથે સોડ 
(મુક) પહેરવાના અધિકારી ગણાતા હરો તે મ!ડા કહેવાતા હેય. 


એ કાળે સૌરાષ્ટ્રને આનત દેશતો એક ભાગ ગણુવામાં આવતે! 
હતા. એ આનર્તવાસી યાદ્વેોએ અનેક પ્રકારે મતુષ્યવનના સ"સ્કારોના 
માણું આર્દ્યા" હતાં. શ્રીકૃષ્ણે રડિમિણીતું હરણુ કરી તેતે ધોતાતી 
પટરાણી બનાવી. સસભામાં અને ગ્તઃછુવતી સાથે વીરતાભરેલાં લગ્ન 
સાધ્યાં, શ્રીકૃષ્ણુતા ભાઈ બલરામે રૅવત રાન્નતી પુત્રી રેવતી સાધે લગ્ન 
કેર્યા', પઘ્યુમ્નના પુત્રે એ ખાનું હરણ શોણિતપુરમાંથી કયું”, નઅ'બુવતી- 
ની મુખે જન્મેલા શ્રીકૃષ્ણુના પુત્ર સામ્બે દુર્યોધનની પુત્રો લકમણાનું 
હુરણુ કર્યું_--અતે યાદ્વોને ઘેરથી અર્જીન સુભદ્રાને હરી ગયા--આ 
બધા બનાવેદ એ યુગની સિદ્ધિએનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. 


યાદલાોતી અન્ય પજૃત્તિ 


પુરાણોના લખના૨ ઈ[તેહાસન્કોવિદો કહે છે 'દૃ યાદવયુત્રમાં 
યાદવે! દ્ામ્કાથો હસ્તિનાપુર સુધી આવન્ત કરતા હતા; પાંડવો અને 
તેત્‌ા દૂતો! દારકા આવતા વ૮તા. ઉદર ગાપીએતે સ્ન્દેશે લઈ 
મધુરાથી દ્દારાવતી આવતા અતે શ્રીકૃષ્ણુતી કફ્લિસુદ્દીભરી ખખરા 
દારકાથી મચુરા જઈ ગોપીઓને પહોંચાડતા? એ અવરજવરના માર્ગો 
સૌરાષ્ટ્રની સ'સ્કૃતિના ઘડતરમાં મોરા ભાગ ભજવતા હતા, વળી ઠ્વારકાથી 
પ્રભાસપાટખયુ સુધીનો અને દ્રારકાધી રૈવતક પર્વત સુધીતેો તયા 
દ્દારકાથી પી'ડારક સુધીનો વ્યવકાર યાદવ-યુગમાં ધમધોકાર ચાલતો 
હતો. 


દ્દારકાયો ગોપતી રેફરી આગળ થઈ બરડાના ફગરાળ પ્રદેશમાં 
જ્વાઆવવાના ધોરી માર્ગો એ વખતે હતા. સત્યભામાં અને ત્ન'ખુવતીના 


ચપ્દવયુમતું સૌરાષ્ટ્ર ૧૧ 


લગ્ન શ્રોકૃષ્મુ સાધે થયાં--તેને લગતાં સ્થળો આજે બરદાના બિલેશ્રની 
રકરી પાસે છોવાનું કછેવાય છે. 


યાદવયુગની સમૃદ્ધિ 
યાદવયુગ્રમાં સોરાષ્ૃતો પ્રદેશ અનેક પ્રકારે સમદ બન્યો હતે!. 
વ્યવહાગનાં સાધનો, યુદ્સામપ્રી, વેષભૂષાતી વસ્તુએા, આનન્દપ્રમે(દની 
સ'સ્થાએ, ભોૉગવિલાસવાળી રહેણી,--વગેરે પરથો યાદવયુગની 
સૌરાષ્ટ્રની સમૃદ્ઠીનો ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. પ્રવાસમાં વપરાતા 
રઘ, કડન્યાએના હરણુ પ્રસગે વપરાતા રથ અતે યુદ્ધમાં વપરાતા 
રથ એ યુમતી વિકાસ પામેલી કળા કોશલ્યસ“પ્ન «#તતાનુ” 
દર્શન આપે છે. રથતા અશ્યોતે પાળી તેમતે તાલીમબદ્દ બનાવવાની 
શક્તિ યાદવકાળમાં સૌરાષ્માં વસતા લેધ્ટામાં હતી. એ કળાને 
આસીરીઅન પ્રત્નનો સ'ધ દરિયામાર્ગે. સોરાષ્ટરમાં--દ્વારકામાં લાવ્યો 

યતો--તે વાત સબળ પુરાવા તરી કે ગણાવી શકાય. 


નૌકા-વિઘા 
ત્રણુયાર હશ્નર વરસ પહેલાના યાદવયુગમાં થીકૃષ્સે સૌભ (સૃભ) 
દશના સાલ્વ રાતન સામે દરિયાકિનારા પરની મતિકાવતી નગરી 
ઉપર નૌકા-લશ્કરનો હુમલે। કર્યો હતો અને એ દરિયાઈ યુદ્ધમાં સાલ્વ 
રાઃ્તતે। પરાજય થયો હતે. 


દારકાથી બેટશ'ખાહ્દારમાં રમણુ કરવા યાદવે! જતા હતા યારે 
દરિયો એઓળ'”ગવામાં નૌકાનો ઉપયોગ થતો ઘત્્ો. વળી શ્રીકૃષ્યુના દેહ- 
ત્યાગ પછી યાદવકુળની સ્રીઓને અર્જીન હસ્તિનાપુર લઈ ગયા હતા 
ત્યારે તેમણે દરિયો ઓળ'ગ્યો હતો એવે! ઉલ્લેખ પ્રમાણિત પુરાણમાં 
મળે છે. 


યાદવયુત્રની નૌકાએ હલેસાંથી ચાલતી હતી કે પવનથી તેને 


૧૨ અએખાસ'ડળનતા વાઘેર 


નિર્ણય પુરાતત્વના અભ્યાસીએ હજુ હવે કરવાનો છે--ન્ને કે ભગવદ્‌- 
ગીતામાં શખ્દપ્રયોગ થયે] છે કે તાયુર્નાવમિવોમતિ-- 
ચુગ્ધસાસગ્રો 

યાદવ યુગમાં સોરાછૃમાં અને સૌરાષ્રની બહાર યુદ્ધો તો ઘણાં ય 
થર્યાં હતાં યુદ્ધમાં અસ્રાતા જ ઉપયોગ યતા હતો. ચસ તે. જવદલે જ 
વપરાતાં હતાં એમ [પુરાણની કથામાંથી તારવી શકાય છે. ધનુષભાણુ, 
ગદા, મગદળ, ભોગળ;, હળ, સુશળ, દોરડાંના પાશ જેવાં હથિયાર યાદવ- 
સુગમાં વપરાતાં હતાં. શ્રીકૃપ્સુનું ચક એવું હથિયાર હતુ* 'ે તેને અસ્ત 
પણુ કણી શકાય અને શસ્ત્ર પણુ કહી શકાય. તે ડ્રે'કવામાં આવતુ' માટે 
અસ્ર, અને તેના વડે શિરરછેદ થતો માટે તે શસ્ત્ર. આ ચક ડવિની 
કલ્પનાની કૃતિ છેકે યાદ્વયુગની વિત્તાનની સિદ્ધિ છે એ કાઈ ઝીણુવટભરી 
રૈધ પછી જ નક્કી કરી શકાશે. 

તેશાભૂપાની સપ્મસી 

પીતાંબર, સાડી, પટકૂળ, ઉપરણું, કમ્મરે બાંધવાના પટ્ટા, ( ભેટ- 
ખાંધણા ), ગળાથી પગ સુધી પહોંચતી વૈજ્યન્તી માળા-ડૂલોની, 
પાંદડાની અને ગુ'જતની ( ચણે!ડી ) માળાઓ, માથાના મુકુર, મયુરના 
પાચ્છાતો શિર્ષેય, કૂ્લપાનના બાહુબન્ધ, ક'કણુ અને કુ'ઠ્લ--એવી 
ગ્ીજેનો વપરાશ યાદ્વય્રગમાં ગર્ચાલેત હતો એમ પુરાણો કહે છે, પણુ 
એ યુગના અવરોષાતી રોધમાં આવી કોઈ ચીજના વપરાશના પુરાવા 
મળ્યા નથો, તેવી વરત્તુએ બનાવનાર કારીગરો પશુ યાદ્વયુગમાં વસતાં 
હોવા નનેઈ ગે એમ માત અનુમાન ડરવું ઘટે છે. 

ગ્પાનન્કપ્રમોદદની રીતો 

મ્રષ્યા-ખેલ, સુસપાત, ઘુતખેલ, ૬દ્યુદ્, અખાડાની મઃલગુસ્તી, 
નાટક, જત્ય, રાસ, વેણુતાદન, અને સ'મેલતોતા! ઉત્સવો એ યાદવ- 
યુગતી મે।જમજ્ના ક્ષેત્રનું ચિત આપણું પારે રશ્તૂ કરે છે. 


ચપ્દવચુમતું સૌોરપ્ષ્ટ્ શ્ર 


યુવાનોનો આનન્દ તીરકામડાંની વિઘા ખીલવવામાં હતો. વતચર્‌ 
પ્રાણીઓને શિકાર કરવામાં યુદ વખતે શતુને ધાયલ કરવામાં, અને 
મગ્હવેધ જેવી રમતોમાં કૌશલ બતાવવામાં એ કાળના યુવાતે ર્સ 
લેતા છતા. પ 

નાટકી વેશા--શ'બુવતીના પુસ સામ્ખને યાદ્વકુમારાએ ગર્ભવતી 
સ્ત્રીના વેશ પહેરાવી દુર્વાસા ચાવેની મશ્નક ઉડાવી હતી. સુભદાનુ" 
હરણુ કરતી વેળા અર્જીને સાપુતો વેશ સજ્યો હતોન પડવો અને 
દ્રૌપદી વેશપલટી આખુ એક વરસ અનાતરૂપે ગાળી શકયા હતા? આ 
રીતે *નેઈ શકાય છે “કે નાટકી વૈશપલગા કરવાની કળા એ યુત્રમાં 
પ્રવતતી હરે. 


ઝુરાપાન--પ્રભાશ્ષમાં ચયેવા યાદવોના અ'તિમ વિનાશની 
કથામાંથી દલિત થાય છે “કે યાદવયુગમાં વાજણીી જેવું કેફી પીણું” 
પીવાની મોજ લેકે માણુતા હરે. 

જુીગાર--એ યુગમાં જ્તગાર રમવો--ઘુતખેલમાં રસ લેવો એ 
મોટાઈ મનાતી હતી. જુગારની રમતમાં હોડમાં નાણાં, રાજપાટ”, 
જમીન, ગમસ અને પત્નીઓને પણ્‌ મૃકવાનો રીવાજ હતે. 

&ૈટયુદ્ધ-વ્યાયામતા અખાડા 

એક યોદ્ધો બીત્ત યેપ્દા સાધે દ'હયુદ ખેલતો હતો. અખાડામાં 
મલકુસ્તોના ખેલે પણુ યાલ્વયુગમાં ખેલાતા હતા. 

સમૂહ ખેલ--ગે'ડીદડાની રમત સમૂહ ખેલ તરી કે પ્રચલિત હતી. 

અતેડ પત્ની રાખવાને! રીવાજ 


યાદવયુગની સ“સ્કૃતિમાં ક્ષાત્રતેજનાળા વીરને અનેક પત્ની છવી 
એ વીરતાની નિશાની ગણાતી હતી. સુરૂપવાળી સ્રીએના હરણુ વીર 
પુર્ષોણ કરે તેમાં સમાજ વીરની લાયકાત સમજતે! તુત. 


ન્ટ એપ્ખપ્સ"ડળના વાધેર 


યાદવયુગની છાપવાળુ” સૌરાષ્ટ્ર 
યાદધોનુ* 'ેન્દ્રસ્થાન જે કે દરદ હતું તોપ્ષ્યુ તેમની સત્તાને અને 
સ"સ્કાતિતો વિસ્તાર સૌરાણૂના પશ્ચિમ પ્રદેશમાં અને દક્ષિપ્યુ ભાગમાં 
સારી રીતે ફેલાયો હતો. 


સૌરાષ્ટ્રના કચછના અખાત પર આવેલા સલાયા (સરિય ) બન્દરતી 
પાસેના ખારાડી પ્રદેરામાં વેદમતી નદીતે કાઢે આવેલા દાત્રાણા; 
૨ણ, ગુરગઢ અતે 'પીડાશાતો પ્રદેશ ત્યા આખામ'ળના ઉત્તર 
કિનારાને પ્રદેશ યાદવો!ના યુગની સ”સ્કૃતિની ભૂમિકા હતી. વેદમતી 
નદીને કાંઠે પીંદારામાં યાદવના કુમારો દ્વારકાથી ખેલ ખેડવા વતા હતા. 
મહાભારતના મે[સલ્‌ પર્વમાં વણુવૈલ પીંડારા અતે શ'ખોદ્દાર બેટ 
સૌરાષ્ટ્રના કસ્ટના અખાત ર૨ સ્માવેલા સ્થળે છે, 


સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર હાલના દ્દારકાયી માંડી ગાંધવી 
(હરસદ માતાતુ સ્થળ) કોટેલા, પોરબત્દર, માધવપુર, કુતીઆણુ!, 
માંગરોલ ( મ'ગલપુર ) અને પ્રભાસપાટણ્‌ સુધી યાદવોની સત્તા અતે 
સ'સ્કૂંતિ દેલાયેલી હતી. એ પથિમ કિનારા પર જે અસલી લેક વસે 
છે તે બધાની રછેણીદરણી, ખાણીપાણી, વેશભૂષા, બોલાચાલી--એ 
એક જ સ'ચકૃતિતુંફ્ળ હોય તેમ મનુષ્યનિવ્યાના અભ્યાસીએ! ડહે છે- 
આ ભાગમાં વસતા લેમ પુસ્યોની પાઘરીનદ હોગા, ભાસ્ઠુ બન્ધ 
તરી" વપરાતા જૂઝ પરના લટકણીઆં, અને ચોરાની નાડીમાં લટકતાં 
કુમતાના સુગાભિત ઝુમષખ્યા--પાદવમુગરની સ'સ્કૃત્િનું સાતત્ય બતાવના 
અવશેષો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પુસ્મોમાં પ્રચલિત રહેલી એડ સુધીના વાકડીઅદ 
તાઈ (એડીઓ) રાખવાની રીત યાદવષુએના ઝુડાદેરાનેડ નમતો 
ગૃખ્‌ાવી સાય, 


દક્ષિણુ સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રિરનાર પર્વતની આસપાસ યાધ્વાએ કેકાલે 
હૅકાશુ ધામા નાંબ્યા છતા, આજ્તા જુતાળઠ,, વગયતી (વનસ્થકી ), 


ચપ્દવયુમતું સૌરાષ્ટ્ર જપ 


જાડીનાર, તુલસીસ્યામ અતે ગુપ્પ્રમાગ વગેરે રથળે યાદવાના યુગની 
સ'સ્ફાતિની છાંટ યાંના અસલી જળાશયોમાં--વાવ, નદીતટના 
મતુષ્યવાસમાં, માલધારીઓના નેસડામાં અને “કેટલાંક ગામોનાં નામા- 
(ધાનમાં પુરાતતત્વના દરણાએને મળી શકે તેમ છે. 


વળો શ્રીકૃષ્ણના દેહત્યાગ પછી દ્ારકામદે જ્લપ્રલય થયાની કથા 
સર્વસામાન્ય બની છે. તે પ્રલય વખતે અસલી દ્વારકા સમુદ્રમાં ડૂબી 
ગઈ છતી એવી પુરાણુની કથાનું સમર્થન રજૂ ડરનાર આજે બેટ 
શ'ખોાહારની આસપાસ અને નજીકના કચ્છના અખાતમાં જયા છૂટા 
છૂટા નાના ટાપુએ (દ્દીષો) એ પ્રલયને પરિણામે ઊભા થયા છરે તે 
મોશ્નૂદુ છે. જેટલા નાના ટાપુઓ કચછના અખાતમાં આવેલા છે તેટલા 
ટાપુ ભારતના ખીન્ન કોઈ ભાગના સમુદ્રકિનારા પર નથી. તેથી ત્રગ્‌ચાર 
હઃતર્‌ વરસ પહેલાની ભૂસ્તરલીલાના અવરોષો આજે સૌરાષ્ અને 
કચ્છના આ પ્રદેશમાં યાદવયુગની સાક્ષી પૂરે છે. 


ચાદવયુગતી સ'સ્કૃતિના સ'રક્ષક 


યાદવવ'શનું સાતત્ય નનડેન્ન, ભટ્ટી, ચુડાસમા અને ન્નધવ ક્ષત્રિયાએ 
ન્તથા માણેક કુટુમ્ખના વાઘેર લે।કોએ નનળવી રાખ્યું છે. તે આગળ પર 
અતાવવામાં આવશે. પણુ યાધ્વી સ'સ્કૃતિને ઓછામાં ઓછી રીતે વિકૃત 
કર્યા વગર કોઈ પ્રશ્તએ ન્તળવી રાખી હોય તે; તેમાં સૌરાજૂમાં હાલ 
વસતા માલધારી, રબારી, અને ચાગ્ણ, આહેર, મેર, કારડીઆ રજપૂત 
અને દરિયેકાં ઠે વસતા ખારવા તથા ક્ોડણુના મરાડા ધાટીની ગણુતરી 
ડરી શકાય. 


રબારી, ચારણુના કેવળ ઊનના કામળા-કામળીના પોશાક, આહેર્‌ 
જતતિના પુરુષોના કાનના અભયે, ખારવા વાઘેર, અતે મેર લેકાની 
સ્રીએમાં વપરાતા કેવળ કાળા રગના એઓઢણાં--એ યાદવયુગતી છાપ 


ક્રુ ખએોધ્ખાસ*ડળના વધ્ધેૅસ 


બતાવે છે. થીકૃષ્યુના જન્મદિનના ઉત્સવો કોકણુના ધારી મરા. 
અને ઓઆખામ'ડળના રબારી લેક જેટલા ઉત્સાહથી ઉજવે છે તેટલે. 
ણઊૂત્સાહ અન્ય “કમતા ઉત્સવમાં હેલો! નથી. 


સૌરાષ્ટ્રમાંથી આર્ચાનુ” વિકેન્નિડિરણ 


સૌરાછૂમાંથી થીકૃઘ્યુના વ'શન્તે હસ્તિનાપુર તરફ ગયા હતા; 
હાથી છેક ઇન્તિ અને બજાબીલોત તરફ યાદવે! જઈ પહેંચ્યા હતા. 
પછી કાળાન્તરૈ સિન્ધ મારફત એ યાદવે માંથી જે કચ્છમાં આવ્યા 
તેમતે જામની માનવાળી પદવી મળી હતી. તે જાસ કહેવાતા ય!દવોમાં 
એક ત્તદ્‌ ન્તમ પરાકમી બભન્યે!. તે ન્‍્તરાના ( ન્તદાના) વહશત્તે ન્તડેનન. 
(જાતા ) રજપૂત્ત કહેવાયા. કચ્છના રાન અતે ત્નમનગરના, ગોંડલ, 
મે[રખી વમેરે સૌરાષ્ટ્રના જડેન્ન રજપૂત રાશન યાદવવ"શના ગણાય છે, 


એક ત્તમ જડેન્નનુ' નામ ચન્દસુડ હતું--તેના વ'શન્ને સુઠાસમા 
રજપુત તરીકે એળખાવા લાગ્યા, યાદોનો એક ફાંટો ભટ્ટી રજપૃત- ' 
તરીકે એળખાતો ચયો તે છાલ નૈસલમીરના મહારવલ કહેવાય છે. 
દક્ષિણુ તરફ સમુદ્રના પશ્ચિમ કાંડા પર યાદવેનુ' જે કુટુમ્બ ગ્યું તેના 
વરને “્તવવ ગરાદા ક્ષત્રિય તરીકે એળ ખાય છે. 


&્ાારકામાં યાદવવ'શતે! અવશેષ 


થાદવે! દાર્કામાં વસતા થતા હારે દરિયા કાંધના ગ્રદેશમાં દ્વારા” 
વતાતી આસપાસ યવનો ( કાલયવનના અનુયાયૉ ) આવી વસ્યા હતા. 
તે યવનોની તણુ શાખા હતી. ૧ કાળા- ૨ કાબા, અને ૩ સૌદા 
કલાયવન એટલે મહાભારત અને પુરાણમાં બતાવેલા શીકૃષ્ણુના શયુ 
ફલયવનના વ'શક્તે હોવા જેઈ એ. યુગાન્તરે આ યવન પ્રશ્નને ભારતી 
મ“સ્કૃતિતો એપ મળ્યો અતે કાઈ કારણે તે વાધેરના નામથી 
ખો!ળખાવ! લાગી. જેની દેથા આ પુસ્તકનો મૂળ વિષય છે. 


ચપ્દવસુમર્તું સૌરાષ્ટ્ર ૨૭ 


દક્ષિણ દરમાં યાદવે! 

દક્ષિષુ દેશના યાદવવ"શના રાન્‍્નએ ઈ. સ.ના બારમાં તેરમાં 
સૈકામાં દેવગિ₹િમાં રાજ કરતા હ્તા. તે રાન્ન પાસે વિદ્દાન ભાલુ 
મ'વી છહૈમાદ્રિ હતો. તેણે મોડી લિપિ શોધી હતી. આ રગાત્તએઓ 
વિનુ વંજ્ઞોટ્મયતુ' ઉપનામ લગાડતા હતા. તેમ જ “ દ્દારવતી પૂરવ- 
રાધીશ્વર ”તું ઉપનામ પણુ લગાડતા હતા. તે વ'શના નામે! મલુગી- 
ભીલમ (૧૧૮૭થી ૧૧૯૧ ઈ. સ. )-જૈત્રપાલ-જૈતુગી ( ૧૧૯૧"થી 
૧૨૧૦). સૌંધણુ (૧૨૧૦ ધી ૧૨૪૭). 


જેત્રપાલ 


દે 
કૃષ્યુ-કાન્હર ૧૨૪૭ યી ૧૨૬૦ મહાદેવ ૧૨૬૦ થી ૧૨૭૬ 
રામચદ્ર રામદેવ ૧૨૭૧ થીં ૧૩૦૯ * રામદેવનુ” દેવગિરિ અલ્લાઉદ્દીન 
ી ખીલજીએ તોડષુ' હતું. અઢળક 
શ'કર ૧૩૦ થી ૧૩૧૨ સમૃદ્ધિ યાંથી મળી હતી. 


હરપાળ ૧૩૧૮ 


એ ર૨ 


ગમકરણ ત્તીજી' 
મોય અતે ક્ષત્રપકાળનુ* સૌરાષ્ટ્ર 


મોય યુગતી રરૂઆત થઈ ચત્દ્રસાપ્તના રાજ્યથી. ઈ. સ. પૂર્વે 
૩૧૯ના વર્ષમાં તેમણે પશ્ચિમ ભારત -સુધી મગ્રધ ' સામ્રાજ્યનો ઝડી! 
કેલાવ્યો હતો. તેમના પછી બિખીસાર અતે અશોક વગેરે રાશ્નઓએ 
મોય વ"શની પ્રતિભા હાલના ગુજરાત અને માળવા સુધી વિસ્તારી 
દીધી હતી. મોર્યની સત્તા નળળી પડી અને ત્રીસ દેશના યવન સરદાર 
--ડેમેડ્રિસ, મ્રીનાન્કર અને એપોલોડોટસ વગેરેની પાંશ્વમ ભારતઃ પર 
યવન સત્તા *ેટર્લાક વર્ષો ચાલી. પછી--સ્કીધોઅન લે।કે--રજરાત પર 
અને માળવા પર્‌ ચડી આવ્યા. તેમણે રાડ તરીકે આ પ્રદેશ ઉપર સત્તા 
જમાવી--અને ક્ષહરત અતે પછી ક્ષત્રપ તરીકે મહાસામ્ાન્યના સલા 
તરીકે શજરાત માળેવાની રાજ્યવ્યવસ્થાના કણુ'ધાર બગ્ધા:"ધીરે ધીરે 
તે ક્ષત્રપ મટી સવત“ મહાલ્ષતપ બન્યા અતે ઉત્ટનમાં -31૬ ધાની, 
રાપ્યી ગુજરાત ઉપર પૂણ સત્તાધીશ તરીકે રાય ચલાવતદઇ થયો. 
સેમે1ટિક, નહપાન, ચણ્ૃત, ર્દસેન, રુદાસિહ, જ્યદમન, જીવદામન, 
રદરદામન--અને રુદસિંહ નામના ક્ષત્રપો અતે મહાક્ષતપો--પશ્િમના 
ક્ષત્રપ રાન્ન્યના અધિષ્ટાતા થઈ ગયા. - 


મૌર્ય રાજ્યતે!, યવન રાન્વ્યતે! અતે ક્ષત્રપ રાયનો આટલે કડી” 
ખડ પ્રાતિકાસ ગએ રાજ્યના કાળના જુદા લુ સિષાાએ પરથી અને 
શિલાલેખ પરધી મળા આવે છે. ઈ. સ. પૃવે" ૩૧૯થી માંડીને લગભગ 
૬, સ. ૪૦૦ સુધીના આ સાતસો-આદસો વરસનાં ગાળામાં આપલે 
ગુઝરાત--એટલે કચ્૭, સોરાછૂ, ઉત્તર સજરાત અને માળવા--વું 


૪ ક 


સોય' અને ક્ષત્રપકાળતું સોરાષ્ટ્ર - ૬૯ 


હતુ” એટલે “કે તેની સ'સ્કૃતિનું સ્વરૂપ વું હતુ” તે હવે આપખે ન્નેઈ એ. 
આ વાત લગભગ ખે છત્નર વરસ પહેલાંની છે. 


જૂનાગઢ પાસે ગિરનારની તળેટીમાં એક મે।ટા શિલાખ'ડ ઉપર 
મૌર્ય અશોકના કોતરાયેલા ચોદ શાસને, તે «૮ શિલાખ'ડ પર 'કોાતરાયેલ 
રુદ્રદામન ક્ષત્રપતો લેખ, કચ્છમાં અન્ધાઉ ગામેથી મળેલ જવદામનના 
પુત્ર રુદ્રદામનના કાળના પાંચ મૃત્યુ પામનારના કીલ્િલેખ, સૌરાષ્ૂમાં 
ન્તમનગર પાસેના ગુન્દા ગામેથી મળેલ ક્ષત્રપ રુદસિંહના સમયને! 
વાપિલેખ, જયદામનના પૌત્રના સમયને! જૂનાગઢતો શિલાલેખ, 
જૂનાગઢના ગ્યુઝિયેમમાં પડી રહેલો સ્વામી રુદસિંહ ખીશ્તના સમયતે! 
લેખ, દ્વારકામાં સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના મકાનમાં સચવાઈ રણેલે 
રુદ્રસેન ક્ષત્રપના કાળનો (ઈ. સ. ૨૦૦) મૂઇ.વાસર ગામે સાંપડેલો 
લેખં, મેવાસા ગામનો ક્ષત્રપ કાળનો લેખ અને સૌરાદ્રના જસદણુ 
પાસેના ગઢ ગામે સાંપડેલો લેખ--આ આખુ પ્રકરણુ આ લેખોના 
આધારૅ લખાયેલ છે. 


ગુજરાતની ભૌગોલિક માહિતી :--તે કાળમાં “કેટલી હતી ? 
ગુજરાતની હાલની ભૂમિ પુરાણુના કાળમાં આનત' અને કુશસ્થલિ 
નામે એળખાતી હતી. એ આનર્ત દેશની રાજપુત્રી રૅવતીનુ' લગ્ન 
શ્રીકૃપ્ણુના ભાઈ બલરામ સાધે થયુ' હતુ'. એ દેશમાં શ્રીકૃષ્સે દારકા 
વસાવ્યું યારે મગધ રાન્ન જરાસ'ધ દ્વારકા પર જે રસ્તે ચડાઈ લાવ્યો 
હતો તે જ જૂના માગે મૌર્ય ચન્દ્ુપ્ત મગધની રાજધાની પાટલીપુત્રથી 
પશ્ચિમ ભારત પર પોતાની સત્તા જમાવી શકયો હતો. ચન્દ્રગુપ્તના અને 
“અશોકના સભાઓ મગધ સામ્રાજ્યની સત્તા ગુજરાત ઉપર ગિરિનગરમાં 
રહીને ચલાવી રહ્યા હેતા. તે કાળે આપણા ગુજરાતમાં વસતા લે!ઝને 
જુદા જુદા પ્રદેશોની જણુ હત્તી--જેવા કે આકરાવન્તી, અનુપદેશ 
(શહિષ્મતી), આનર્ત, સુરથ (સૌરાણૂ), સ્વભ્ર, મર્‌, કચ્છ, સિન્ધુ, 


૩૦ એપખપ્સ'ડળતદ વાઘેર 


સૌવીર, કુકર (વિન્ધ્ય ), અપરન્ત્‌ ( ઉત્તર દોકણુ ), નિષાદ. પશ્ચિમ 
ભારતના મહાક્ષત્રપોની સત્તા માળવા સુધી હતી, એટલુ” જ નહિ પનત 
તેમ યૌધેયને હરાવ્યા હતા અને દક્ષિણુપથતા સાતકર્ણીના રાજ્ય 
સુધી પોતાની સત્તા પટે[ચાડી હતી. 


એ ડાળનુ' રાજશાસન કેવુ” હતુ*?--મોર્ય કાળમાં તો 
ગુજરાત ઉપર--પશ્ચિમ ભારત ઉપર મગધ સાખ્રાન્ત્યન! સભાએ।--યવન 
ઇપાસ્પ, અને પગલ ક્ષતીય--અમલ ચલાવતા હતા. તે પછી વૈસ્યઝુપ્ત, 
પુષ્પગુપ્ત, પલ્હવ, સુવિશાઅ અને પર્ણુદત્ત સવવાઓની નામાવલિ મળી 
આવે છે, ક્ષતપના કાળની રાજધાની ઉજ્ન્ત્યની અને મોય યુગની 
રાજધાની પદટલીપુત્ર હતી. આ કાળમાં ગુજરાતનુ” રાજરાસન ચોકસ 
ઘોરણુવાળુ' હશે એમ જણાય છ. યુક્તા, સજુકા, પ્રાદેશિક!, રાછીય, 
ગાછીય, લાજુકા અને ધ્મંમહામાતા નવા હેદ્દેદાર અમલદારો જુદાં 
જુદા ખાતાએ સ ભાળત્‌ા હતા. એ અમલદારો ૬ર પાંચ વરસે રાજ્યમાં 
પ્રવાસે નીકળતા અતે રાજ્વરાસનને ઝુદ્ઢ કરતા. ઉદાહરણુ તરીકે 
લાજુકા નામતા અમલદાર લે।કકલ્યાણુનું ખાતું સ'ભાળતા; વત્સભૂ મિકા 
નામના અમલદારે! ગોશાળાની વ્યવસ્થા સ'ભાળતા; ધર્મમઢામાત્ર 
અમલદાર--નીતિના ચાસનેનેા! ઉપદેચ કરતા અને સ્રીએમાં રીલ અને. 
ધર્મભાવના વધારતા. સેતાપત્તિ અભીરળાપક જેવા સૈન્યતી વ્યવસ્થા 
"પ૨ સત્તા ભોગવતા. 


સુવ્યવસ્થિત રજ્શાસનને પરિણામે આ કાળમાં ટૅકાસે ટેકાણે 
મે!ટાં સરાવરા, વાપીઓ અને ફૂવા બ'ધાતા. ચલનવલનવ્યવહાર માટે. 
રસ્તાઓ બાંધવામાં આવતા. રસ્તા ઉપર વક્ષો રોપવામાં આવતાં અને 
2કાણે ઠેકાણુ માણુસના રોગની તથા પશુઓના રોગની ચિકિત્સાની 
વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ હતી. ઓષધિઓના બાગબગીચા નભાવવામાં આવતા 
હતા. વેઠથી રાજનું કામ લોકે કરતા હતા. અશોકે તે વેડ ગધ કરી હતી. 


ઝસૌય* અને ક્ષત્રપકાળતું સોરાષ્ટ્ર ૨૧ 


એ ડાળમાં ગુજરાતનુ' લોકજીવન કેલુ' હતુ' ?--મોર્ય 
કાળમાં અને ક્ષત્રપ કાળમાં લોકો વણું પ્રમાખ ધ'ધામાં વ્યાપૃત રહેતા 
હતા. ક્ષતિયો યુદ્ધ્વેત્રના કાર્ય માં, ખાહાણુ શ્રવણુ ધર્મોપદેશના કાર્યમાં 
પુષ્પ વૈશ્ય નટંવા સ'ધા વસ્તુઓની હેરટ્રેર કરવાના કાર્ય માં--રોકાયેલા 
રણેત! ઇત્‌!ા. ળે સમયના લે!ક્ે શિકાર ખેલતા, મૃગયામાંધી] મેળવેલા 
સે*કડો પશુ રાશ્નને રસોડે જતાં. -પશુપક્ષીના માંસનો ઉપયોગ ભોજનની 
સામત્રી તરી'કે થતો હતો. અરોકેના સમયમાં ધમંશાસનના પ્રભાવથી 
થોડો કાળ દેશના થોડા ભાગમાં માંસાહાર બ'ધ થયે હશે પણુ ફરીથી 
ગ્રીસના યવન સત્તાધારીના પ્રભાવથી તથા સ્છીધીઅન ( શક ) લોકોના 
પ્રભાવથી, અને ક્ષત્રપોના ત્રીસતી ૭પવાળાં જીવનને કારણે આ દેશમાં 
માંસાહાર ચાલુ રહ્લો હતો. 


આ સાતસે। વરસના ગાળામાં લેકે સુસ'સ્કૃત હતા. તેએ લખવામાં 
સ"સ્કૃત મૂળાક્ષરા અને ખરોસ્તી “કે બાદી લિપિતો ઉપયોગ કરતા 
હતા. તે કાળના સીક્કામાં ગ્રીસની અસર દેખાય છે, પણુ સીક્કા પરના 
શખ્દો તો સ'સ્કૃત મૂળાક્ષરામાં અને બાધી લિપિમાં લખાયેલા છે. 
ખે હશ્નર વરસ પછેલાં આપણા દેશમાં સુભષ્ધ મૂળાક્ષરો અને સમ્પૂર્ણ 
લિપિ વિકસેલી હતી એટલું જ નહિ પણ્‌ તે લિપિથી સુરેખ વાકયો 
'ાતરનારા શિલ્પિઆ પણુ આપણુ! દેશમાં વસતા હતા. તેતો પ્રચાર 
કચ્છ ( અન્ધાઉ )યી માંડી ઠ્ારકાના ઉષામડળમાં, સૌરાણૂનાં હાલારમાં 
અને છેક નાસિક અને સુપારક સુધી થયેલો હતો. વળી એ ડાળમાં 
વ્યાકરણ્‌, ન્યાય, અર્થશાસ્ત્ર, સ'ગીત, ચિત્ર અને શિલ્પ જેવી કળા અને 
શાસ્્રો આ દેશમાં વિકસ્યાં હતાઃ કોતરેલા લેખોમાં તિથિવાર, નક્ષત્ર, 
અને રાજનું વર્ષ બહ ચોકસાઈથી આપવામા આવે છે તે ઉપ૨થ્‌ી તથા 
જે તે સ્થળના રાન્તઓની વ'શાવલિ--(ખાસ કરીને ક્ષત્રપ રાન્નએની) 
વિગત આપવામાં આવે છે તે ઉપરથી તે વખતની પ્રશ્નની સ'સ્કૃતિ 
સુશિણ્ હશે એમ કહી શફાય, 


૨૨ એપ્ખપ્મ"'ડળતા વપ્ધેર 


તે કાળમાં કેવળ ગામડાં જ વસતાં હતાં એમ નહેતું. ગિરિતગર 
જેવાં શહેરી પણુ વસ્યાં હતાં--અગાશીઓ, મેડીએ, અને ઊંચા 
દરવાશ્નવાળાં મકાનોની રચના થતી હતી. બશ્નરા અને વિસામાના 
સ્થળો પણુ યોજ્વામાં આવતાં હતાં. * હિ 


ક્ષત્રપાના સીક્કા પર ધનુષ્ય અને બાણુના ચિહ્નો મૂકાતાં હતાં--તે 
પરચો એ કાળમાં ક્ષાતરતેજની ખૂબ ૩ડદ૬ર થતી હતી એમ સમ*તય 
છે. ધનુષ્ય, બાણુ, તલવાર, ઢાલ, પાશ, ફરસી, ઘણુ -વગેરે હથીઆરા 
ગ્રયલિત હતાં. હાથી-ઘેડા, રય-પાલખી, રાન્યાસન, અભિષેકના 
આસન--વગેરેનો વપરાશ રાજગૃહોમાં અતે સૈન્યોમાં બછેળા થળે 
હતો. પીંગલે તો ક્ષત્રિયોતી શ્રેણી રચીને ક્ષામ તેજતો એ કાળનો , 
મહિમા બતાવ્યો! છે. 


એ યુગની આર્થિક સમૃહ્ડિમાં સોતું, રૂપ, વૈદ્ય, હીરા અને રતો 
જેવી ચીજના નામ આવે છે. ફાંસ, તાંષ્રુ અને રૂપ--એ પાતુઓના 
ધડનારા દેશમાં હતા અતે તે સુન્દર સીઘઠા પરથી સમજી શકાય છે. 
સમૃદ્િ મેળવવાના અને તેના ઉપયોગના સિદ્ધાન્તો। સમન્તવતો ડૌટિલ્યતો 
અર્થરાસ્ત્રના નામીચો ત્રન્ય આ કાળમાં રચાયે! હતો. સૌરાદ્ટનુ' 
ગિરિતગર અતે માલવાનુ' ઉન્યન એ ખે શહેરો એ કાળની પેટા 
રાજ્ધાની અને સુખ્ય રદજધાની હતાં. 

તૈ વખતે સ્વય'વરો અતે લમો “થતાં હતાં, સમાજમાં જુદી જુદી 
ધાર્મિક વિધિઓ-જન્મ વખતે, લમ નખતે, મરણુ વખતે, યાત્રામાં 
જ્તી વખતે, ગ્રાણીઆતે અગ્નિમાં હોમતી વખતે--ખાસ કરીને 
આએઓના આત્રહથી થતી હતી. 

એ કાળમાં બૌહ્મત, જૈનમત, અને વૈદિક મતવાળા ધર્મે! પ્રવત્ષતા 
હતા. બધા ધર્મો વચ્ચે એખલાશ રાખવાને આદેશ અરોકે આપ્યો હતો. 
બાહમણ શ્રમણુ પ્રત્યે, માતાપિતા અને સ્‍હજ્ન. ઝરત્યે, ભક્તિ અતે માન 


સૌય* કાને ક્ષત્રપકાળતું સૌરાષ્ટ * ૧૩ 


અને ભૂત પ્રાણીએ તર, બ'ધીવાન તરફ--યા રાખવાના ઊપદેરા થતા 
હતા. લેકે પરલોકમાં અને સ્વર્ષ્માં માતતા હતા પરલોકમાં સુખ 
સગવડ મેળવવા રદ્દ મનઘી દાન કરવામાં આવતાં, મિત્રો માટે અતે 
૪તર ગ્હણુ ચૂકવવા પ્રાણુ અર્પણ. કરવાનો ધર્મ સમાજમાં સમન્નયે 
હતે. મરેલાંની યાદગીરી માટે પત્થેરતી યણ, (લદ) બનાવી તેના ૫૨ 
લેખ કોતરાવવામાં આવતા હતા. નજર લામવાથી માણુસ પર આદત 
આવે.છે એવી માન્યતા ખાસ કરીને .સ્રીઓમાં પ્રચલિત હતી. પર- 
લોકમાં અને આ લોકમાં, દેવો, અસરે, નાગે(, યક્ષ, અને રાક્ષસેતે 
વાસ હેય છે એવી માન્યતા પ્રચલિત હતી, .બીજી બાજુએ એ કાળની 
સમાજમાં પીંગલ અને તેના અનુયાયી નન્દક જેવા પ્રખર નાસ્તિકવાદના 
હિમાયતી પણુ વસતા હત્તા. નાસ્તિક મતના અનુયાયી થવું એ કઈ 
અણુઘડ જનતાનું લક્ષણુ ન કહેવાય, જનત્તા ઉચ્ચ કોટિની હેય ત્યાં ૦૪ 
શુદ્ધ દાનતથી યેલો નાસ્તિક ઉંચુ' માથુ' રાખી ચાલી શકે. ક્ષત્રપના 
સીક્કા ૫૨ ચૈત્યના ચિદ્દ જ્ણાયાં છે તેથી એ કાળમાં ચૈય બ'ધાતાં 
છરો. દેવાલયે। તો ગુપ્ત કાળમાં દૈખા દે છે. એ કાળમાં તામ્રશાસનેો 
અને તામ્રદાનપત્રકા લખાતાં નહોતાં. ક્ષત્રયાો પછી ગુજરાતમાં ગુપ્ત- 
વ'શના રાન્નતએ। અને વલ્લભી વ'શતા રાન્તએઓતી સત્તા જમી હતી,-- 
તૈમના કાળમાં તાપ્રશાસને દ્દારા અનેક દાનપત્રે 'દોતરાતાં હતાં. 


પ્રકરણુ ચોથુ 
“સોરાષ્ટ્રની અસલી સાગરસ'સ્કૃતિ ” 


માણસેદની માષ્ણુસાઈ વિકસતી «તય તેમ તેમ માણુસ વિરોપ સંસ્કારી 
ખનતો નય છે. માનવસ'ધે જગતના જુદા જુદા ગ્રદેરામાં પોતાની 
માણુસાઈની છપવાળી ભૂમિકા રચતા રચતા કોઈ વિરિણુ જતની 
ગાતેડવાળી રગજૂ મિ ખડી કરે છે, એવા પ્રકારનું સર્જન તે સસ્કૃતિ. 


કાશ્મીર, નેપાલ, દાર્જ લિંગ, ગઢવાલ વગેરે સ્થળ લેક્રાએ પહાડી 
સસ્કૃતિ સજ છે. ૪જિપ્તમાં નાઈલ નદીના પ્રદેશમાં, સિન્ધુતા તટ 
પ્રદેશમાં અને ગગ યમ્રુનાના કાંદા પર, નરી તટની સસ્કૃતિ પ્રકર 
થઈ છે, અને ઇટાલી, જપાન; ઈંગ્લાંડ, સ્પેન, અરબસ્તાન અને 
સૌરાષ્ટ જેવા લાંબા સમુદ્ર કિનારાવાળા સ્રદેશો(મા માણસોએ સાગર- 
સસ્કૃતિ ઉપન્નવી છે. આહે સૌરાષ્ટ્રની સાગરન્સ'સ્કૃતિતી વાતો કહેવામાં 
અવે છ. 


સૌરાજૂના મહાસાગર કાળ ન્નૂતો છે. મહાભારતની કયામાંના 
ષ્રીકૃષ્ણુના સગ્બન્ધવાળાં સ્થળા--નેવાં "ક દ્રારકા, બેટશ'ખોદ્ધાર, 
પીંડારક, અને પ્રભાસ શૈત્ર સૌરાષ્ટ્રના સમુદ્ર તટ પરના સુરાણુસિદ્ 
સરકારી સ્થળો મનાયાં છે. સૌરાષ્ટ્રના હાલના સમુદ્ર કાંદાની રેખા એક 
છેડે છેક અસલી ઝીંઝુવાયના ખડેરથી શરૂ થાય છે. ત્યાંથી પાટડી, 
ખારાગાડા, વવાણીઓ, નવલખી, ન્નેડીઆ, બેડી, સીક્કા, સલાયા # 
પીંડારા, પોશીયા, બેટ, આખા, દારકા, ગાંધવી, પોરખન્દર, માધવપુર, 
નવીબન્દર, માંગરોલ, ચોરવાડ, વેરાવલ, પ્રભાસ, ક્રોરીનાર, દીવ ન્‍ન૬ર૬- 
બાદ, રાજુલા, મહુવા, વિંકટ્ર, ભાવનગર, ઘે!ાધા અને પીરમ બેટ સુધી 
સમુદ્રેખા લ'બામેલી છે. 


* સૌરાષ્ટ્રની મસલી સપ્મરસ”“સ્કૃતિ '' રષ 


સમુદ્તટ પર આ બધાં સ્થળાએ સૌરાછૂતી સ'સ્કૃતિ રચવામાં 
મોટો ફાળા આપ્યો છે. બારીબારણા વગરના બ'ધિયાર ઘરમાં ચૂ'ગળાતા 
માણુસો બારીએ અને બારની અપેક્ષા રાખે છે. તેમ સોરાષ્ટરમાં 
તાહનવ્યવહાર વગરના સરળ ખુશ્છ્ી માર્ગના અભાવને કારણુ સૌરાષ્ટ્રના 
માણુસે! સાગરપરના બારણાને આરારાો લઈ પોતાની અકળામણુ દૂર 
કરતા. બ'દરા પરથી વહાણુવાટે મહાન સાહસ ખેડી ખીન્ન દેશોમાં 
જતા અને મોકળાશ મેળવી મનની અને તનની અઢુળામણુ તે લેપ 
મઢાડતા; તેમજ દરિયા વાટે સૌગષ્ને કાં દે આવતા પરદેશી મહેમાનોને 
તેઓ પોતાને ત્યાં આદર્સત્કાર આપતા. આ રીતે ધણા નના કાળથી 
સોરાજૂની વસ્તીમાં બ'દરો મારકૂત માલસામાનતી આપલે થતી, 
એટલુ' જ નહિ પપમુ ખીન્ત દેશો સાધે સ'સ્કૃતિની-એટલે રરેણી- 
કરણીના રીતરશિવાજની--પખુ લેવડદેવડ યતી હતી. આવા પ્રકારના 
સ"સ્કાર વિંતેમયથી સોૌરાણૂની પ્રશ્નમાં અનેક જતનું કૌશલ્ય વિકસી 
શકયુ” હતું, અને કેટલીક નભળાઈએ પમ્‌ જગી હતી. સૌરાખ્રની 
આજતી સ"સ્કૃતિના પાયા એ દરિયાઈ સ્થળે પર ન“ખાવા હતા. 


હતર! વરતા પહેલાં--કહે ક ઇતિહાસના ધડ્તરની શરૂઆત થતાં 
પહેલાં--વહાણૂ દ્દારા સૌરાષ્ટ્રના સ'બ'ધ પશ્ચિમ તરના સમુદ્રતટના 
ગ્રદેશો સાથે રચાયો હતો. સિન્ધુતટની હશ્નરો વરસ પહેલાંની સ'સ્કૃતિ- 
વાળા--મુ'એ-ન્તે-ડેરામાંથી સાંપડેલી ચીન્નેમાં લિગપૂશ્નના અવરોષો 
મળેલા છે. તેવી લિંગપૂન્ન અરબસ્તાન, પશિયા, સિન્ધ અને સૌરાષ્ટ્રના 
કિનારા પર સ“સ્કારવિનિમયને ધારણે પુરાષ્ઠા કાળથી ફેલાયેલી છે. 
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનાગ પરનુ' એક પણુ અસલી ગામ એવું નહિ હોય 
“8 નત્ય દેરા વગરના ખુલ્લા લિંગની સ્થાપના થઈ ન હોય. સૌરાષ્ટ્રની 
સાગરસ'સ્કૃતિનો આ એક પાસે! છે. વલભીપુર પર પ“ સ્લામની ઉત્પત્તિ 
પહેલાં આરખોના હલ્લાથી શિવ સ“પ્રદાયતે પષ્ો લાગ્યો ત્યાં સુધી 
લિંગપૂન્નની સ'સ્કૃતિનુ” વર્ચસ્વ સૌરાષ્ટ્રમાં ઠીક ઠીંક જ્યું હતું. 


૨૬ એપ્ખપ્સ'ડળનદ વાધેર 


સૌરાષ્ટ્રની આ અસલી સ'સ્કૃતિનુ” એધાણુ નાથ-સ'મદાય ગણાય છે- 
સૌરાષ્ટ્રમાં જ ખુલ્લા લિંગની પૂન્તમાંથી નાથ સ“પ્રદાયતી સ્થાપના 
થઈ હતી. નાગાજીન, નિત્યનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાય, ગોરખનાથ આદિ 
મહાસન્તોના અખાડાએ સૌરાષ્ટ્રની પ્રનનને સૃષ્ટિના સર્જનની દ્લિસર્ફી 
સમન્વયી હતી. ભારતમાં શિવ-શક્તિની પૂન્નનું મૂળ સ્ફૂલિઝ સૌરાજૂને. 
કાંઠે જ્નગ્રત થયું હતું તેમાં જરા પણુ શક નથી. વિખ્યાત બાર 
જ્યોતિલિંગતી ગશાતરી કરાવતા શ્લોકનો આરમ્લનસૌતટ્ે સોમનાથ 
સ--એ રીતે થાય છે. સૌરાષ્ટ્રના સોમતાય ઉપરાંત અસલીનાથ 
સ'પ્રદાયના થાણા તરીકે સોરાષ્ટ્રતે કટે કાંઠૅ--નાગનાથ, કામનાથ, 
ભીમનાથ, પદાનાથ, સિદ્ધનાથ, કેદારનાથ, ભવનાથ, ભૂતનાથ, ગોપનાથ 
--વગેરે નામનાં રિવાલયો ન્યાં ત્યાં પૂન્નય છે, અને તેમાંના કેટલાકના 
સ્થાને તો વાષિક મેળા ભરાય છે. 


સૂર્યપૂન્ન પસ્દેશી માનવસ'ઘે સૌરાષ્ટ્રમાં ણી છે. થ્રીકૃષ્યૂના પુત 
સાંખે યવનના પ્રદેશમાં જ્ઈ--ત્યાં આદરેલી સૂર્યની પૂશ્નથી પોતાનો 
જાઢનો રોગ મટાક્ો હતો. એ સાંબ સૌરાષ્ટ્રમાં સૂની પૂન્ન લાવ્યો-- 
તેની સાધે સૂર્યના ધુન્નરી મમ બ્રાહમણ લાવ્યો. એ કથા સાચી ઠરાવતા 
સૂર્યનાં અનેક અસલી મન્દિર અને મગર ખાહણે! ( અબોટી) કચ્છ અતે 
સોરાષ્ટ્રના દરિયાકાંડા ૫ર તજરૅ પડે છે. 


સૂય માંથી--ર્િવિકમ વિષ્ણુ સૌરાષ્ટ્રમાં ઉદ્ભવ્યા. ત્રિનિક્મરાયની 
વૈષ્ણુવી સ'સ્કૃતિએ દરિયાઈ કિનારા પર જબરી હાપ પાડી છે. કરછના 
કિનારા પરનદ નારાયણુસરના વિષ્ણુ ભગવાન, દ્વારકાના ત્રિવિક્રમ, 
માધવપુરના 1તિકમરાય, જુનાગઢના દામાદરરાય ( ચક્ભૃત )--એ વૈષ્ણવી 
ધામાોએ પવત મણેતા અને નરસિહ મણેતા નેટેવા વિરુદ્ધ વૈષ્ણવો 
મારક્ત સૉરાષ્ટ્રની સ'સ્કારી પ્રન્નને વિશેષ સ"સ્કારી બનાવેલ છે. 


“૬ વૈષ્ણુવ સ"સ્કૃતિએ દ્વારકાના દાંરૈયાની પેદાશ ““રા“ખ ”'તી પ્રતિછા' 


“સૌરાષ્ટ્રની અસલી સપમરસ”સ્કૃત્તિ '' ર૭ 


વધારી મહાભ્રારતના યુક્રમાં યે!દદાએના રણુ્શીંગડાં બનેલા ૧ંસગન્ય, 
સતવ્ત્ત, અતે વૌન્ટ્ર નામના શ*ખ દ્વારકાના દરિયામાંથી જ આવેલા 
હતા. વૈષ્ણુવી ભાવનાએ શ“ખતો પ્રચાર રેવમન્દિરોમાં સ'ત મણન્તોના 
સ્થાનોમાં કર્યો એટલુ' જ નહિ પખ્‌ શ'ખની બનેલી બગગડીઓ 
સૌભાગ્યવતી યુવતીએ! માટે સુકનાવળી ગણાતી કરી દીધી. વડોદરા 
રાજ્યની ભૂસ્તર તપાસણી કરનાર અ"શ્રેછી પ'ડ્તિ મી. બુસ કૂટે 
સ'રોાધન-તાંધમાં લખી ગયા છે કે--સૌરાષ્ટ્રમાં કારખાનામાં બનતી 
શ"ખતી બ'ગડીઓના ઢ્કડા સોરાપ્ટ્રમાં આવેલ દામનગર, અમરલી, 
ખાબાપુરા, કોડીનાર, અને વળા જેવાં સ્યાનોની ધરતીના પેટમાંથી મળા 
આવ્યા હુતા. આજે પણુ ઓખા બનદર પાસેથી નીકળતા શખ 
ખ'ગાલાના બગડીના કારખાનામાં પહેંચતા કરવામાં આવે છે. 


' સૌરાષ્ટ્રતે બન્દરે પરદેશથી આવેલા મેમાતોએ સૌરાષ્ટ્રના પુસ્વોને 
“ હાહીઆ ળા '' બનાવ્યા, ઇરાનથી આવેલી સ'સ્કૃતિના પ્રતાપે આજે 
સૌરાષ્ટ્રના કિનારા પર રહેતી પ્રન્નમાં પુસ્ષો લાંખી દાઢી રાખે છે. પછી 
ભલે તે વાઘેર હોય કે ચારણુ હોય, ભલે તે ખારવે। હોય “કે ભરવાડ હોય. 
સૌરાષ્ટ્રના કાંદા પરની ભાષામાં “ દાઢીઆરો '' શબ્દ પુરૂષ શબ્દને 
પર્યાય બન્યો છે. ઈ. સ.ના સાતમા સૈકામાં અસ્િપૂજક જરધોાસ્તમ'ડલ 
વહાણમાં બેસી દીવ બન્દરે ઊતરી પડયુ હતુ'. તે મ'ડલે ભલે પોતાનુ” 
થાણું દીવથા ગજરાતને ફાં ઠે સ'“તણુમાં ખસેડયુ"--તોપણુ જરથોાસ્ત 
સ'સ્કૃતિની છાપ સૌરાષ્ટ્રની પ્રજ્નપર તે મૂકતું ગયુ*. સૌરાષ્ટ્રમાં ગામડાંની 
છોકરીએ માથા પર ર્‌માલ બાંધે, કુ'ચલી ઓઢે, પુરુષે! જરામ્પણુ ઉધાડે 
માથે રહેવામાં અપશુકન માને એ સાગરની છાપ છેક વિક્ટોરીઆના 
યુગ સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત હતી. કિનારા પરની પ્રશ્નએ માછલા 
પકડવાનો ધ'ધો ચાંચિયાગીરીમાં ચૌર્ય હોવાની માન્યતા; કેવળ લાલ ' 
અને કાળા ખે રગના જ વસ્રો વાપરવાની સ'સ્કૃતિ અને ગુગલને। ધૂપ. 
કરવાની તેમની રીત--ઈ. સ.ના ખીશ્વ સૈકામાં મીક ભૂગોાળશારમો 


૮ એખપ્મ'ડળનપ વાઘેર 


મલેમીએ પોતાના પ્રવાસના અવલોકનની ને!ધમાં લખી હતી. અ!જે તે 
નોંધ અક્ષરશઃ સાચી જ્ણાય છે, સૌરાષ્ટ્રની ક્ષાબરતેજ્વાળી ચાંચિયા- 
ગીરીના પરચે। છેક ઈ. સ.ના અઢારમાં સૈકા સૂધી દરિયાકાંઠા પરતા 
પૂર્વ તરપ્રના પીરમબેટના સરદારે અને પશ્ચિમ છેડા પરના શ'ખેહ્ાર 
ખેટતા વાધેર સરદારોએ દિંલ્ડીના પાદશાહને અને ઇસ્ટ પ્રન્ડિયઃ કપનીને 
બતાવ્યાના દાખલા ઇતિહાસને દફતરે છે. 


ચાંચીઆગીરી જેવો છલકે શબ્દ સૌરાષ્ટ્રના સાચા ક્ષાંત્રેયોના-- 
ચાવયાના, કાઠીઓના અતે ન્નડેન્ન વાઘેરોના--ક્ષાત્રતેજને ખોટી રીતે 
ઝાખપ આપે છે. ખરી વાત તો એ હતી કે એ સરદારોએ સૌરાષ્ટ્રનું” 
વછાણુવ ટુ” વિકસાવીને એટલે ઊચે દરજ્જે પછાંચાડવુ' હતું કે આજથી 
પાંચસે। વરસ પહેલાં કાઈ નતના નૌકાશાસ્્રના ય'ોની મદદ વગર 
કેળ પોતાની હૈયા ઉકેલની દોરવણીથી સૌરાષ્ટ્રને કાં ડેથી મધદરિયે જઈ 
ચાર હશ્તર માઈલને અન્તરે આવેલ આફ્કાના કાંઠા પર સૌરાષ્ટ્રતી 
નાવડીઓ સોરાષ્ટ્રના ક્ષત્રિય નાવિક] પહોંચાડતા હેતા. આજની આગ- 
ખેપ્ટા ચલાતનારા યુરેપના નૌકાશાસ્રીએ સૌરાષ્ટ્રના ભસલી નાવિકોની 
આ છિકમતથી આશ્ર્યસુશ્ધ બતી શ્નય છે. ક્ડતુ ત્રઠતુના પવનના વૈગ 
અતે દિશા પરથી, ટૅકાણા ઠેંકાણાનદ સમુદ્રના પાણીના ૨“ગ અને ઉછાળા 
પરયા, પાણીમાં તણાતી વનસ્પત્તિના પ્રકાર પરથી, જળચર અને ખેચર 
પ્રાણીઓના દશ પરથા અને આકાશના તારાના હલનચલન ઉપરથી 
સૌરાષ્ટ્રના નાખુદા--માલમ--પોતાનુ* વહાણુ કયે વખતે કયે સ્થળે 
મહાસાગરમાં વિચરી રહ્યું છે તે ચોકસાઈથી કહી શકતા હતા. 


પુરાતન કાળમાં પૂસ્વી ઉપર બે પ્રદેશનું વહાણુવટું વખણાતું હતું-- 
એક સ્પેનનુ' અતે બીજુ" સૌરાષ્ટ્રનું, સૌરાષ્ટ્રની સાગર સ'સ્કૃતિની એ 
ખોાલખાલા સમજ્વી. આજે પણુ સૌરાષ્ટ્રનું વહાણુવટું મોટે ભાગે ચાવયા, 
અર્વા, “ડા, કાળા, અને કારડીઆ રજપૃતોના હાથમાં છે. ઓખા 


“સૌરાષ્ટ્રના અસલી સપ્યરસ'સ્કૃતિ *' સહ 


ખરે, પોરબ'દરની ખાડીમાં, વેરાવળની ગોદીમાં અને નતેડીયા સલાયાને 
કાં ડે--"ખારવાએ વહાણુ! પર સઢ ચઢાવતી વેળા, વહાણુનું વજનદાર 
લ'ગર ઊ'ચકેતી વેળછા-દારડાં એ'ચવામાં એવા તો મરાગૂલ હોય છે-કે 
એમનુ” કામ કરતાં તેમનાં શરીર પરસેવાથી તરખોળ થાય છે તેનું ભાન 
પણુ તેમને હેતું નથો. એમને ક્ષાત્રજુસ્સો! પ્રકટ કરતા સુસવાદી 
સ્વરાના આંદોલને ઘણી વાર વહાણુ પરથી આપણે કાને અથડાય છે. 

છૈ...લી માલી ન્નમસે 

ભાયડાનું કામ છે. 

છારવું જરામ છઠ 

હલાં....*નબ ટે--... 


રાવાં સમુદ્ર સ'સ્કૃતિનાં ગીતો નાનપણુથી સાંભળવાની રેવવાળા 
આપણા ગુજરાતના અર્વાગીન કહે શ્રી. સુન્છજી ખેટાઈએ દરેયાઈ 
સરાવટવાળુ* સુન્દર ગીત ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉમેયું” છે તેની એકાદ 
કડીના આસ્વાદ લઈએ. 


અલ્લા બેલી--અલ્લા ખેલી 
ન્તવું જરૂર છે-ગ'૯૨ તે! દૂર છે, 
ખેલી તારો--બેલી તારો--બેલી તારો તુ જ છે. 
બ'દર ત્તાો દૂર્‌ છે, 
ગાળે તોફાની તીખાતા વાયરા 
મુ'ઝામે અ'તરના હોયે જે કાયરા 
તારા હૈયામાં નને સાચી સબૂર છે 
ભલે એ દૂર જે. 
અલ્લા ખેલી--અલ્લા બેલી 
નતૂવું જરૂર છે--બ'દર તતો દૂર્‌ છે. 
ખેલી તારો--ખબેલી તારા---ેલી તારો તું જ છે. 
બ'લ ત્તાો દૂર છે. 


-૩૬ અએપખપ્મ*ડળના વપ્રધેર 


# સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ બારણેથી ઘણું ય સૌરાષ્ટ્રમાંથી બહાર ગયું અને 
“ઘણુંય સૌરાષ્ટ્રને ઘધનારૂં બહારથી સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યું.“ મીરાતેઅહમદી '_ 
-નામના પુસ્તકના પૂગ્વણી પુસ્તક “તીમાં” નામની -નોંધમાં 
સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ બારણાંતી સ“ખ્યા સાઠથી 'વધારે ગણવી છે. 
સૌરાષ્ટ્રની સાગર્‌ સ”સ્કૃતિને ઘનરૂપ આપનાર સાથ-પાણૂસોા જેટલાં 
દરિયાઈ બારણુયી ઈ. સ.તદ અઢારમા સૈકામાં અતે એગણીસમાં 
સેકામાં રિક નરવીરે। જવને સુફીમાં નિ દરિયાઈ સફરે ખેડવા 
લાગ્યા હતા. હ ' 


જે કતય્‌ «નવે, તે ફરી ન એવે 
અતે સવે તો ' છોકરાના છૉકરાં' “ચાવે તેટલુ લાવે. 


એ સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંદાની “સ'સ્કૃતિએ ધડી આપેલી , . પ્રસિદ્ધ 
પા. જ પ 


લ"કાની લાડી લઈ આવનાર ઘણા ઘેધા બન્દરના નાવિક! પાક્યા 
ઘશે. તે ઉપરથી “લ*ડાની લાડી "અને ઘોદઘ્ાતો! વર?” એ 
ઉક્તિ પ્રર્યાણત કઈ હેવી નેણ એર 


દારકા; યરવાલા” પારળ'દર” તે ક્ચ્ઠ્ના્‌ સાંડવી, ર્ર ખ્‌દરેથી 
સાહસિક વેપારીઓ ઝાંઝીબાર મોઝાંમ્ખિક, મોગમ્બાસા અને મસ્ક્ત 
પહોંચતા, ત્યાં સેદરડી.. યૉણુ નાખતા! અને સૌરાષ્ટ્ર તથા કરછતે કાં કે 
અઢળક રેપંત. ઘસડી. આણુતા: આફ્કોના હાથીદાંતતે અને 
અરબસ્તાનના બંજર, ખારેકને ભારતની સ'સ્કૃતિમાં સ્થાન અપાવનાર 
સૌરાષ્ટ્રના બદરી જ છે. હ મડ. ઇક 


-# ૧ ક 


ઝરછના “અતેમ્હાજરના ભાટી, ગને દોહ્ણા, પે પોરબ'દરના અને 
માંગરાળના.'શ્રાવક 'અને -મેઢ *વાણીઓ, મહુવા" એને * «તદેરાબાલ્ના 
કપોળ અને નરેન વાણીઆ સૌચંષ્્રેને કૉ ટેૈથી સહવાળા વહાણુમાં બેસી 


જન # 
દ! 


* સ્તેરાષ્ટ્રના અસલી સપ્મરસ'સ્ફાતિ ” ૩૧ 


ફરિયાના ડહેોળાં પાણી વીંઝતાં વીંઝતાં, કાચુંકોરું ખાતાં ખાતાં-- 
દિવસો! પછી મુંબઈ તે બ'દરે પહોંચતાં. મંબઈ ને મુંબઈ બનાવવામાં એ 
ભાટીઆ, લોહાણા અને વાણીઆ મહાજને બહુ જબરો ભાગ ભજવ્યો 
છે. એ સાહસિક વીરાએ પ્રંબઈયી અઢળક દોલત પોતાને ધરતે આંગણે 
પાથરી અસલી સૌરાષ્ટ્રને સુસ*સ્કૃત બનાવેલ છે. સૌરાષ્ટ્રતી સાગર 
સ'સ્કૃતિએ અને સૂરતની સાગર સ'સ્કૂતિએ મુંબઈને મુંબઈ બનાવ્યું 
છે અતે -મુંગઈએ તથા આ1ાફકાએ સોરાષ્ટ્રરી દરિયાકાંથની પ્રશ્નને 
મોટે ભાગે સુખી બનાવી છે. આજના -પોર્બ'દરમાં બ'ગલાઓની 
સારથી રોભતે. “ યુગાંડા રોડ” ઊભો છે? રાજીલા, મહુવા, માંગરોળ 
અને ગ્ોરવાયમાં મુંબઈની કમાઈથી શાહુકારો મહેલે ઊભા કરી શક્યા 
છે. સાગરની સ*સ્કૃતિ સૌરાષ્ટ્રમાં વિકસી ન હેત તો આજે સૌરાષ્ટ્રને 
કાંઠે શહેરોમાં સખાવતી સ“સ્થાઓ ઊભી છે તેનુ' અસ્તિત્વ ન હોત. 


 પોરબન્દરના ભલા મેમણુ વેપારી બેરિસ્ટર મોહનલાલ ગાંધીને 
દરિયાને સામે પાર્‌ દક્ષિયુ આફ્િ લઈ ગયા અને ત્યાંથી બેરિસ્ટર 
મોહનલાલ ગાંધી મહાત્મા ગાંધી બતીને ભારતમાં પધાર્યા અને ભારતને 
આઝાદી અપાવી એ પણુ સૌરાષ્ટ્રની સાગર સ'સ્કૃતિનુ” ફળ ગણાય. 


અઢારમા સૈકામાં અરબસ્તાનથી આરબો અને ચાઉસના સ'ધ 
વર્તવા માટે સૌરાષ્ટ્રને બ'દરે ઊતરી પડયા. તેમની નિમકણલાલીની 
પરીક્ષા સૌરાષ્ટ્રના રાન્નઓએ કરી અને રાજદરબારમાં ઠેકાણે ઠેકાણે 
વદાદાર આરખે!ની ચોકી બેસાડવાનો રિવાજ પ્રચલિત થયે1, કમ્મર 
પરની ભેટ્યમાં રાતદિવિસ જમૅયા અને છરીએ રાખી રાજવાડાની રેઢી 
ઉપર આરખેો। ખડી ચોજી કરતા હતા. એ આરબોના સ'ધમાંના ઘણાયે 
સૌરાષ્ટ્રમાં ઘરબાર માંડી સિપાઈગીરી ઉઠાવી શકે એવી શરવીર ઓલાદ 
સૌરાષ્ટ્રમાં ઊભી કરી છે. 


અર્બસ્તાનધી જેમ આરખ આવ્યા તેમ આર્ડફેકાથી દરિયાવાટે 


૩૨ ખએેપ્ખપ્મ"ડળતા વાધેર 


સૌરાષ્ટ્રમાં હભસી--સીદી લેકે પષ્યુ આવ્યા. ન્નદરાભાદ બ'દર તતો સીદી 
શરવીર સરદારે સર કર્યું, આજ સુધી તેતા વ“શન્ને ન્નદરાલાદના રાશ 
ગણાતા હતા. સૌરાષ્ટ્રના કિનારા પરના ગામડાંમાં હબસી લોકોની છૂટી- 
છવાઈ વસ્તી આજે ન્નેવામાં આવે છે. તે સૌરાપ્ટ્રની સાગર સ'સ્કૃતિતી 
નપ્દર્‌ છાપ છે. 


સૌરાષ્ટ્રના બ'દરી વેપારને ધીકતો કરવામાં ભાવનગરના દીવાન 
પટણીસાણેબે, ન્તમતગરના શ્રી ચણુન્તિ નતમસારેબે, વડોદરાના 
ગાયકવાક શ્રી સયાજરાવે, "મોરબીના મહારાકન ત્રી લખધીરજએ જે તે 
વખતે રાજ્કીય કુનેહ વાપરી હતી તેથી સૌરાષ્ટ્રતી પ્રજનકીય સાગર 
સ'સફૂતિને સારો વેગ મળ્યો હતો. યુરોપ અને અમેરિકાની આગબોટ 
સીધી સૌરાપ્ટ્રને કાંઠે લાવવાનો યશ અને રાજકીય કુનેહ સૌરાષ્ટ્તા 
સાહસિક ભડવીર શાહ સોદાગરોના વેપાર-કાશલ્યને આભારી છે- 
થિટિશ રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્રના બન્દરોને પરતો  વિંકાસ મેળવવાતી તક 
મળા નથી તે સ્વરાજના જમાનામાં મળવા લાગી છે. તેને પરિણામે 
સૌરાષ્ટ્રની સાગર સ'સ્કૃતિના રૂપર'ગ વિરોષ ઓપદાર બન્યા છે. કચ્છન! 
અખાતના ક'ડલા બન્દરેથી માંડીને છૅક પીરમ ખેટ સુધીના દરિયા 
કિનારે અને પાંચદશ દીવાદાંડીની દીવડીઓ સૌરાષ્ટ્રના વહાણુને માર્ગ 
ગોંધી રહી હતી તેતે સ્થાતે પ્ચ્ચીસ-મોસ નવી ઢબની દીવાદાંડીઓ પૂરા 
પ્રકાશના ઝબકારાથી દરિયાકાંડાના માર્ગ અઅજવાળતી થઈ ગઇ છે. 


સાગરની સ”સ્ફાતિએ સોરાષ્ટ્તે સમૃદ્દિ આપી છે, પરદેશી 
ખમીરનુ” મેળવણુ આપ્યુ” છે, તેજલા નવલોહીઅ સાહસિત્નને પરદેશમાં 
પનોતા વિજ્યસ્થાતો મેળવી આપ્યાં છે. સૌરાછૂના “ખારવા, ચાવદ 
વ્ર"શતા ક્ષત્રીય કુટુમ્બો--:તડેન્ન વાધેર, ચાઉસ, આરબ વાધૈર, 
મિયાંણા, કાઠી અને મેર જેવી નછર ઓલાદ સૌરાણૂતી સાગર 
સ'સ્કૃતિની પેદાશ ગણાવી રાકાય- 


પ્રકરણુ પાંચમુ 
વાધેરતુ' જુનામાં જડું સ્થળ-ગારીજા ગામ 


( સાગરની સ'સ્કૃતિતી લેવડદેવડનુ' ધામ ) 


દ્ારકાથી દક્ષિણુ-પૂવે* આશરે આદ માઈલ દૂર ગોર્રીજ ( ઘોરરીન્ત) 
નામનું અસલી ગામદુ' છે. આ ગામતે મુસલમાની ભાષામાંથી મેળવેલુ* 
નામ “કાબાગીઝની '' આપવામાં આવે છે. “ગીઝની'' એ અફ્ધાનિ- 
સ્તાનના શહેરનું નામ છે અતે આ ગામમાં વસતા વાઘેર લે।કો અસલના 
કાળમાં “કાળા” નામથી ઓળખાતા હતા. શ્રીકૃષ્ણની દ્ારકાની 
આસપાસના અસલ વતનીઓને “કાબા ' કહેવાતા રીવાજ જૂના 
સમયથી ચાલુ થયેલો જણાય છે. નીચેની ઉક્તિ ભાગવત પુરાણુની 
કથાની યાદ આપે છે ? 


નર્કા બલ કુછ નહિં 
સમય બડા બલવાન 
કાબે અર્જીન લુંટીઓ 
વોહી ધનુષ્ય વોહી બાણુ- 


વાઘેરાનું શહેર તે કાખા ગીઝની; વાઘેરના પ્રદેશમાં આવેલુ” ગીઝની 
જેવું સુખ્ય શહેર તે કાબાગીઝની અગર તો વાધેરના પ્રદેશમાં મુસલ- 
માતોએ વસાવેલુ' ગીઝતી--તેને અફ્ધાનિસ્તાનથી ગીઝતીથી વિવક્ત 
કરવા સારુ “કાબા '' શખ્દ તેની આગળ ન્તેડવામાં આવ્યો હેય. જેમ 
ઈગ્લાંડના લોકોએ અમે ક્કામાં જઈ યોર્કના નામ ઉપરથી “ ન્યુયોક” ” 
વસાવ્યું; ચૂરાપના “ઝીલાન્ડ'' ઉપરથી ઓસ્ટ્રેલીયાનું “ન્યુઝીલાંડ '” 
આઓ ૩ 


૩૪ એપ્ખપ્મ'ડળના વાધેર 


નામ પાડવામાં આર્વ્યુ; તેમ ““ કાળાગીઝની?'તુ' નામ પડ્યું હશે. ગમે 
તેમ હો ૫ર”તુ આ સ્થાન ઉપર અશધાન કે બલુચી સ'સ્કૃતિનો વાયરે 
વાયો હોય એ વાત લગભગ ચોક્કસ જણાય છે, કારણુ 'ક એ અસલી 
ગામયના કિલ્લામ'ધ વિસ્તાર્વાળી જગામાં અસારે પણુ એક મે!ટી 
વાવ પથ્થરના ખડકમાંથી “તરી કાઢેલી મોજુદ છે? તેનુ” પ્રચલિત તામ 
કન્દડારી-ગાંધારી-વાવ છે, ગાંધાર અતે ૩'ઘ્હાર એ અક્ધા નિસ્તાનતી 
અતે હાલના 1હેદુસ્તાનની સ'સ્કૃતિતો સમન્વય સૂચવે છે અગર તો એ 
ખે પ્રદેશનો અસલી સ'બ'ધ ગાઢો હતો તેટલુ” તો સૂચવે છે જ. 


અફધાનિશ્તાન તરફથી મહમદ ગૂઝનીનેદ હલ્લો સૌગષ ઉપર સને 
૧૦રપતી આસપાસ આવ્યો હતો. તે વખતે મહમદ ગઝની પોતે ર્નાહે 
તો તેના માણસો આ પ્રદેશમાં આવ્યા હોય તેવે સ'ભવ છોઈ શકે. એ 
સમયમાં ઓખામંડળ વિભાગમાં આ ગામ આગાદી ભોગવતુ” હેરય 
અને ત્યાં જ ઇસ્લામી ભાઈઓએ થાણું નાંખી આ ગામ પોતાનું કુ” 
હોય. એટલી વાત ચાષ્કસ છેકે આ ગામ ઉપર્‌ યાવની અસર સારી પેક 
છે, રાવલપીર, મડદપીર, આશાબાપીર, અને પ'ચપી૨ એટલ! ઇસ્લામી 
સ્યાનકે અત્યારે પણુ આ નાનાશા ગામડાંમાં દેખાય છે. 


આ સ્થળે પુરાતત્ત્વની દફણ્થિ ત્રગુ બાબત વિચારવા જેવી છે. 
(૧) કિલ્લે-ગઢ-કેટ. 
(૨) ગાંધારી વાવ. 
(૩) આશાબા પીર. 


(૧) ડહિલે।--ઘોરીજાતેો કિલ્લો આખામ'ડળના પ્રદેશમાં અનનેડ 
છે; તે કિલ્લો હાલના મોાન્ઝુદ ગાત્રડાઓના મે!જુદ ગઢ ડરતાં વધારે 
પ્રાચીન અને તવન નિરાળા પ્રકારતો છે. ગામની દક્ષિણુ બાજીએ 
અને પૂર્વ બાજુએ ઉચા ખડકનુ' રક્ષણુ છે, અને પશ્ચિમ બાનનુએ 


વાધેરતનુ* નૂતાસાં જતુ” સ્યજા-ગેપરીત્ત શપમ મ્પ 


ઢળતો ખુલ્લો પ્રદેશ છે. ઉત્તર બાજુએ ર્દૂખડકવાળી નીચી જમીન છે. 
આ રીતે ખરુ રક્ષણુ આ સ્થાનને પશ્ચિમ અને ઉત્તર બાજુએ 
જ્નેઈએ તેવુ' છે. ૭તાં ગામને ફરતો ગઢ ચણ્વામાં આવ્યે! છે. ગઢતો 
વિસ્તાર અર્વાચીન યુગમાં નાનો ગણાય; ખ્તાં આશર પાંચસો! વાર 
ગોરસ આ કિલ્લો હરો. 


કિલ્લામાં-પેટાકિલ્લે-( દરબારગઢ) જ્વુદો ચણુલે હોય તેવાં રોષ 
નિશાને! હાલ દક્ષિપ્ચિ-પશ્ચિમના ખૂણામાં પટેલ-મુખીના અસલી ધરની 
આસપાસ જણાય છે. આ કિલ્લાની ભીંત નર્યા કેરા પત્યરની મોટી 
શિલાથી ખકકેલી છે; તેના ચણુતરમાં ચૂતો! બિલકુલ વાપરવામાં આવ્યો 
નથી$ છતાં કિલ્લાની ભીંતતી સપાટી બજ્ઞ બાજુએ એવી તો એકધારી 
જણાય છે કે નનણે છેલ્લામાં છેલ્લી ઢબથી એળ'ભો નાખી ચણુતર 
કરનારે કામ કર્યું” હોય તેવુ' લાગે છે. એ કામે વપરાયેલા પથ્થરો બહ 
મોટા, વજનદાર અને આકાર માટે તથા વિસ્તાર માટે ખાસ પસદ 
કર્યા હોય તેરા જણાય છે. એ કિલ્લાની ભીંત આદ ફૂટ પહોળી છે, અને 
આઠ થી દરા કૂટ ઊંચી છે; ભીતની બજ્ઞે બાજુએ મજબૂત સપાટ પત્યરે 
ચણી વચલા ભાગમાં કોઈ "કાઈ સ્થળે નાના પત્થરો પૂરવામાં આવ્યા 
છે; પરતુ તે ચણ્તરનુ કામ એવુ તે મજબૂત થયુ” છે કે હાલની ઘડી 
સુધી તેમાંનો કાઈ પત્થર ઢીલો પડો નથી. પશ્ચિમ દિશાની ભીંત 
જાઈ વિજ્તાએ તોડી નાંખી હોય એવું માનવાનું કારણુ રહે છે; કારણ 'કે 
તે દિશામાં ગામમાં પેસવાનુ મુખદ્દાર આવ્યુ" હોય તેમ જણાય છે. 


ડિલ્લામાં બેચાર કાદા નજરે પડે છે. દક્ષિણ તરફના એક કોટા 
ઉપર રાવળપીરનુ* સ્થાનક છે. ઉત્તર તરફની ભીંતમાં એક બારી 
રાખવામાં આવી છે. તેમાંથી એક માણુસ સૂતો સત્તા પસાર થઈ રકે 
એટલા માપની તે છે. એ બારી અદરના માણુસોાનેજ છુપી રીતે બહાર 
જવા માટે રાખવામાં આવી હશે એમ લેક કહે છે, પણુ તે માન્યતા 


૩૬ એખપ્મ'ડળના વાધેર 


વાર્સ્તાવેક લાગતી નઘી ફાર્ણુકે આદ થ્‌ દશ કૂટ ઊગી ભીંત વટાવીને 
બહાર જવા મારે છુપા કાણાની જરૂર ન જ પડે. સામાન્ય રીતે મોટા 
ચશુતરના કામમાં એવી અપૂ્ણ્તા-ચાહીને કાણુ' રહેવા દઈ તે-રાખવાનો 
દસ્તુર હોય એમ જણાય છે. દ્વારકાથી ત્રણુ માઈલ પર બરડીઆની 
પાસેના સીતાકુ“ડમાં એવુ' કાણુ ભીંતમાં છે, તે પાણીની આવતો નથી 
ન. ડભોઈમાં મામા ડોકરીનુ” એવું એક કાણુ છે. અ! કાણુ અત્યાર 
ગ્રુધી મોજ્યુદ રહ્યું છે એ « એ ચણુતરતી મકમતા સૂચવે છે; અને 
પસ'દ કરલા પત્યરની નષ્કરતા સૂચવે છે. 


આ કિલ્લો! ચૂના વગર થરણુવામાં આવ્યે! છે તેથી તે અતિપ્રાચીન 
માની શકાય; ઈ. લ. દશમા સૈકામાં અગર તે પહેલાં તે કિલ્લે! ચણાયે! 
હશે. કિલ્લામાં કોઈ સ્થળે લેખ કે મૂર્તિ નથી. પત્થરો ઉપર સારા 
હથિયાર વપરાયાના ચિક્ઠ પણુ નથી. 


આ કિલ્લો શા કામને હશે? આડથી દશ કૂટ ઊચા કિલ્લો શા 
કામનો? એવે ફિલ્લે! સાત કૂટ જેટલો પહોળા રાખવાનું શું કારણ 
ઈર? ઘણે ભાગે તો ભીંતની પછવાડે ધારનાં ઝાડ આવૈલાં હશે. 
તેથી તે ઝાડને પહેલો કાટ અતે ભીંતતો ખીન્ને દોટ “ન્યે! 
હરો, ઘડીભર માનીએ કે થોરનાં ઝાડ નહિં હોય, તોપણ ને 
યુગમાં ખ'દૂક, તોપ કે રીવાલ્વર નહોતાં? તરવાર, ગદા, સાંગ, અને 
લાઠીઓના ધમસાણુ મ'ડાતાં-તે યુગમાં સાત કૂટ પહોળી ભીંત ખે 
માણસોને એકમેકથી એટલા બધા દૂર રાખો શકે કે ખેમાંનો કેદુઈ પણ 
માણુસ પોતાનુ આયુધ સામેના માણુસ ઉપર સગવડતાથીં ફેકી ન શકે? 
વળા ભીંતની બહાર ઊભેલ! દુસ્મતોના માણસોના ફટડામાંથી બચયું 
છ્‌ય તે] લડવયો પખુચીધી અણીને વખતે ભીંતના મળમાં બેસી જઈ દશ 
ફૂટ ભીંતમાંથી રક્ષખ્યુ મેળવી શકતે! હરો. વળી આવે કિલ્લો હોવાથી 
ઘોડે ચડયા માણુસે। તો ગમે ત્યાંથી ગામમાં દાખલ થઈ ન જ શંદે-તેમ 


વપ્ધેરતુ' જતૂતપ્સા શતૂનુ' સ્યળ-ગ્રેક્રીતત મપ્મ ટપક 


ઘોડે ચેલે! માણુસ ગામના ખીન્ન ભાગમાંથી બહાર જન શકે-આ 
ઉપરથી જેઈ શકાશે કે કિલ્લો સર્વરીતે કામને તો હતે! જ. 


(૨) ગાંધારી વાવ* કન્ઘ્છાર એટલે ગાંધાર અને તે ઉપરથી 
મહાભારતનું ત્નણીતું પાત્ર ગાંધારી-આપણી વિચારસણિર્મા આવ્યું છે. 
આ વાવનુ' નામ તેતી વિશાળતા ઉપરથી અને જમીનના યરમાં ખોદીને 
તથા તેના અગાશીના થર “કાતરીતે આ વાવ બનાવેલી છે. તે ઉપરથી 
તેની ભવ્યતા દર્શાવવા વાસ્તે ગાંધારી નામ પાડયુ' હોય તત! તેના ઉપર 
ઇસ્લામી અસર ક” હેવી ન જેઈએ? વળી ધોરીંત્નથી દક્ષિયુ બાજુએ 
બે માઈલ ઉપર્‌ જૂની પ્રેવાડ અને નવી પ્રેવાયની વચ્ચે એક મોટી વાવના 
હાડકાં હાલ મોજૂદ છે. તેનું નામ “ ભીમવાવ”' પડેલુ" છે. તેથી આ 
ઘ્વરી'નતી વાવ તેના પછી ખોદવામાં આવી હોય અને તે આકારમાં 
નાની હોવાથી “ભીમ ” શબ્દ ઉપરથી “ગાંધારી” શબ્દ સૂચિત યયો 
હોય અને આનુ નામ ગાંધારી પાડવામાં આવ્યું હોય તો આ નામા- 
ભિકરણુમાં ઇસ્લામી તત્ત્તતો છાંટો પણુ હોઈ શકે નહિ. દીર્ધ વિચાર 
કરતાં સ“ભવિત એ લાગે છે કે ન્યારે આ ગામનુ' નામ કાબાગીઝની 
પડયુ" હશે યારે આ વાવનુ નામ ક'ઘ્હારી-ગાંધારી પડયુ" હરો. તે 
સમયમાં 'કાર્ષ અદ્ધાનતી દૅખરેખથી કદાચ તે વાવ ખોદાઈ હોય. 


વાવની રચના એવી છે “ક તે પત્થરાળા થરમાં 'ાતરવામાં આવી છે; 
માટી ખોદીને ભીંતોનું' ચ'્યુતર યયુ' નથી. પર'તુ જમીનના પત્યરાળા 
થર જ 'કાતરીને કાટખૂણીઆ વાવ બનાવવામાં આવી છે. કાટખૂણાની 
ખીજી ભુજ તરક વળતાં ઊંચે પત્થરતી જ ઝુલતી અટારી (લાંખી 
શિલા જેવી) 'કાતરવાના કામમાથી જ ઉપન્નવી કાઢી છે અને આગળ 
જતાં કાટખૂણુના ખીશ્વ ભુજના છેડા ઉપર વાવના કૂવા સાધે વાવના 
છેલ્લા પગથિયાતો સ'બ્‌'ધ ન્તેડવા કુવાની ભીંતમાંથી જ છેક નીગૅતા 
ભાગમાં એક મોરો ખાડો કોતરી કાઢયો છે જેથી ફૂવાનુ' પાણી વાવના 


૩૮ ઔખપ્મ'ડળતપ વપધેર 


પગથિયા તરફ ધસી આવે છે. આ રચના ઉપરથી એવું જણાય છે કે 
એક બાજુએ વાવને કૂવે! કોતરાતોા હશે અને બીજ તરફથી વાવના 
કાટખૂણાના ખે ભુજ કોતરાતી હરો. વાવના કૂવાનું પાણી છતું થ્યું હશે- 
તે પહેલાં વાવના કાટખૃણ્‌ાની ભત્તે ભુજ કોતરાઈ ગઈ હશો; પછી કૂવાનું 
પાણી છતું થયુ” હશે. પાણીની સપાટી કરતાં વાવની ખીજી ભુજ વધાર 
છડી ગઈ,હોવાથ! કૃવાની ભીંતને નીચેના ભાગમાંથી કોતરી કાઢી હરો 
અને પાણી એ રીતે વાવના પગથિયા તરફ આણ્યુ' હરી. અત્યારે પણુ 
એ «૪ (સેથતિએ પાણી દેખાય છે. ફૂવા ઉપર કાશતા મડાણુ 
ન“ખાયેલા જણાય છે. વાવના પહેલા જુજના પગથિયા ચોરસ પત્યરથીં 
ચેલા દેખાય છે પણુ ખીશ્ત ભુજના પગથિયા તો પત્થરમાંથી જ 
પરથારો “તરીને જ બનાવ્યા છે, એ કતરી કાઢેલી ભીંતમાં ઝાડ 
ઊગ્યા છે પણ્‌ એક પણુ કાંકરી ખરી તથા; અને કાઈ જગ્યાએ 
ધાકોરાં પડયાં નથી. ત 


આ વાવને પહેલે ભુજ આશરે ૪૦ થી ૪૫ ફૂટ લાંબો અને ખીજ 
શુજ આશરે ત્રીસ કૂટ જેટલે છે. વાવતી પહોળાઈ આડ કૂટ જેટલી 
છે; જમીનથી પાણીની સપાટી સુધીનું અ'તર આશરે વીશ ફૂટ છે. 


વાવની અ'૬* કેદઈ પષ્યુ ન્નતનું કોતરકામ નથી; જાઈ પણ્‌ ન્નતતી 
મર્તિ નથી; પર'તુ અર્વાચીન સમયના ચારણુલોશ્રાએ પોતાની ઈટિદેવીના 
સ્યાનક તરીકે એક ભીંત ઉપર રસંદુરના ચાંદલા કરી મૂડયદ છે. મતલબ 
ક ત્યાં કોઈ શક્તિનો વાસ છે એમ ચારણુલેો(ા માને છે, ચુજરાતતી 
પુરાતની વાવમાં દૈવીની સ્થાપના હોવાના દાખલા ઘણુ! છે. તે પ્રમાણે 
અહિ પણ્‌ અસલથાી દેવીની સ્થાપના હોય તો કહેવાય નહિં. અ! વાવતું 
ખૂધુ" કામ એટલુ' બધું સાદુ અને મૂળી સ્વરૂપનું છે કે તે કામ બહ 
પ્રાચીન હરો એમ માનવાને સબળ કારણુ મળે છે. કિલ્લાની ભીંત 
ચણુવામાં આવી હરો તે જ વખતે આ વાવ પણુ ભ'ધાઈ હરો. એ વાવને 


વાધેરતુ" જૂનાસદ જૂતુ” સ્થળન-ગેપરોના માસ ૩૯ 


આક્રમા સૈકા પહેલાની ગણુવામાં આવે તો સ્થાપત્યની દષ્િએ ક'ઈ 
વાંધો આવે તેવું નથી. 

આ વાવ માટે ગોરીંન્ન ગામમાં એક પ્રચલિત વાત એવી છે કે--એક 
તામ્રપત્ર જૂના વખતનુ* આ ગામેથી પટેલોના ઘરમાંથી મળ્યુ” 
હતુ". એ તામ્રપત્રમાં આ પ્રમાણ લખ્યુ' હવું--ગામ ગઝની, વાવ 


ધસછી, ત્રોજી રાંગને છેડે, ત્યાં તારા મેડી, તે વાવમાં ફાંધા ચાવયાની 
સવ* મિલ્કત છે #-- 


આ તામ્રપત્રની ચાક્કસ તપાસ ચાલુ છે; પરિણામ જણાયુ” નથી. 
ગુજરાતના ચાવડા અહિ આવ્યા હેય તો તે પણુ ઈ. સ. આઠમા 
સેકાના અરસામાં આવ્યા હોય. ગઝની ગામમાં બીજી કોઈ વાવ નથી 
એટલે ધસષી વાવ આ જ હોઈ શકે; તારા મેડી એટલે તારામહેલ. 
જેમ ચ'દમહેલ નામ હોય છે તેમ તારાપ્રાસાદ પણ્‌ હોઈ શકે, એવી મેડ્ડી 
હોવાનાં [નેશાનો ત્યાં થણાં છે. ““2ાગ ”' એટલે ગઢની ભીંત? નને દરબાર 
ગઢની તરની દક્ષિણુની ભીંતને પહેલી રાંગ ગણીએ તો! પશ્ચિમ તર્કૂતી 
(કે પૂર્વા તરદૃતી) ખીજી રાગ ગણાય અતે ઉત્તર તરકની ત્રીજી રાંગ 
ગણાય. આ વાવ પણુ ગૉ[રીંન્નની ઉત્તર તરક્તી કોટની ભોંત પાસે છે. 
ઉપરતી લેદક્તવાળા કાંધે ચાવય--એપખામ'ડળમાં રાજ કરતા ચાવડા 
ચૈછીનો એક હોવો નેઈ એ. મૂળવાસર ગામ પાસે “ચાવડાપાદર ” ગામ 
ચાવડાભુવડના દીકરા અક્કડસિંહે વસાવ્યુ' હતુ શિવજીરાહોડ સને 
૧૨૧૨માં દારકાયાત્રાએ આવ્યા હતાડ તેના દીકરા “ અજે '' ઓખા- 
મ'ડળમાં આવી વીખમસીંહ ચાવડાને વાઢી નાખી ઓખાનુ રાજ લીધુ” 
હતુ વગેરે વાતા ચાવડા રજપૂતોના આ દેશમાં વાસ હોવાની ખાતરી 
આપે છે. 

(૩) આશાખા પીરની ૬રગાહ--ગોરીન્નના ગઢથી એક 
માઈલે દૂર પૂર્વ બાજુએ આશાબા પીરની દરગાહ છે. આ દસ્ગાહ 


જુર એપ્ખાસ"ડળન॥ નાધેર 


સામાન્ય દરગાહ કરતાં ઘણી જ લાંખી છે, તે ઉત્તર-દક્ષિણ 
લાંખી છે,--તેની લભાઈ આશરે ૪૫ કૂટ છે અને પહોળાઈ પાંચ ફૂટ 
છે, અને અઢી ફૂટ ઉંચાઈ છે. તેતે કોરા પત્થરથી ચણુવામાં આવી છે 
અને માત્ર આગળ અને પાછળ તેના ઉપર ચૂતો આંટવામાં આવે છે. 
દરગાહ ઉપર્‌ “રના (પીલુડી) ઝાડ એવાં તો ન્નેરથી ફેલાયેલાં છે કે 
માત્ર દરગાહના ખે છેડાનું જ ચોય્કસ ૬શ“ન કરી શકાય છે. વચ્ચેનો ભાગ 
ઝાડના યથડથી અને ડાળીથો સારી પેટે ઢ'કાયેલે છે. પીરના આગળના 
ભાગમાં નાળિયેર વધારવાનો! એક પત્યર જમીનમાં બેસાડો છે તે કોઈ 
મહાદેવના ૦ળાધારી યુક્ત લિંગનો અવસૈષ છે. 


આ પીરતે બહુ પવિત્ર અને શક્તિવાન માનવામાં આવે છે. તે 
સ્યાનમાં ભાવિક મુસલમાને હમણા બે ઓરડાવાળી સારી જગ્યા બ'ધાવી 
છે; બાન્તુમાં કૂવા પણુ સારા પાણીને! છે. 

આ સ્યળની પ્રાચીનતા તે દરગાઇની વિશિછ્તાને લીધે માતર! 
પડે છે. “* અસીરીઅન દ૨ગાહ--સ્કીધીઅન દરગાહ--લાંખી 


* આવી લાખી દરગાહ--કખર--આસિરીઆમાં અતે બાબીશેન તથા 
ઇજિપિમાં ન્તૂના કાળમાં મહાપુરુધાને દકૃન કરતી વખતે રચાતી હતી. ઈ: સ. 
૬૯૫૯-૧૦માં શોધખોળ ખાતાએ ખોદકામ કરતા ઇન્તપ્તિમાં લાંબી કબરો 
શૈધી કાઢી હત. તેની નોધી અર્હી છાપેલી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડીઆ નામના 
યત'માનપત્રની કાપર્લી ૫૨ થમૈત્ષી છે. 

5,000-1₹લ41 011 10100 003 
5301131 77૪7110105 


€કાં₹૦, 7૮૮410280૮: 30. 
11૮ 015૦€0%૮૯:3/ ૭ 11૯ 1318૦5 101૪ 9૯1 1:001#13 ૦04 102 
1151 01285157 ૦ 813૮ 5802113138 £1005 ૫10 ૬831ટતં 10 (5 પટ 
14112૪ 5,000 રક 8801૪85 *€00૮૯ત ૬૦65: 5% 127. [1208041 
52110101, 1211૯€107 ૦7116 290088 /તદાવૃછાદટડ 12૮[04:101ત181. 


વાઘેરતુ* જૂતપ્સાં જૂનુ” સ્થળ-ગેપ્રીન મસ ૪૧ 


જ્ય છેઃ તે ઉપરથી જણાય છે કે ન્યારે અસીરીઅન--સ્છીધીઅન 
લોકાનુ' આગમન આ તરફ યર્યું હશે યારની અસર આ દરગાહ બાંધવામાં 
થયેલી હશે. ઈ. સ.ના સાતમા સૈકામાં વહાણ્રસ્તે સિંધમાં અને 
સૌરાષ્રમાં અસીરીઅન પ્સ્લામીઓ આવ્યાનુ' જણાય છે. તે સમયના 
અવરોષ રૂપ આ દરગાહ હોઈ શકે. હિંદુએના દેવમ'દિરો એટલા જૂના 
સમયના ટજી શક"યાં નથી કારણુ કે ઇસ્લામ ભાઈ ખ મતિ ભાંગવી એ 
પાતાના ધર્મનું એક ફરમાન સમજતા હતા? પણુ મુસલમાની દરગાહની 
[હિંદુઓ કદિ માનતી નજરે ન જુએ તાપણું તેતે તિરસ્કાર તો નાહે જ; 
અને તેનો વિચ્છેદ તો ન જ કરે. આવા કારણુથી આવી દરગાહ સરળ- 


17217. 1210601 ડવાંતે દ ડટા ૦1 છ ૫45૯ 10પ00તં 11 (1૮ 
101000 1907૯ (ટ 4801૯ બૌ (0૯૬0 ૦ કલો, છેઇા વદ ળો 
ઊઘ 101 »છા ૪૯૯ ૪7૦૪્લ 19૬ ડં પ5 પડદ પદ? €7 ઉંટ 
ઇલાટ૪૯ ૧, 16 ડવ, દાલ (00૯ તત છલલળ .9701[:€0 11010 ત્રઞાર્ત 
10018ત તપા 11 ૩૦૦૦ તૈ!1ત513# ૦1 10૯ 11130115, 


111૯ 10100, 191101 15 10 11 51:11 તીંડદ11૦€દ 4૯81 €.૧170, 
15 ત્000૬ 22 રતદેક 10 39% ટાટા ઘાલ ત પાઈ લાઉડ કાઉટ. 


41011૯1 10111 (011 1૯0170] ૫/૧૬ ₹૯[0૦11૯તં 10 ૪૦૯ત1 110૯ 
પ્રત ૦1 11 કટા 010, 8₹0110૯010ઠા5દડ ડદ્ાાંતે, પ૩ [૩7૯- 
૧01૪ પા11ત10પ8 10 112003. 1130 21100 7117151€7, પ1 ાપરલે 
1103 લા [10118511 તડ ત તડ [ તાવ 4 પડર 10 દડ ડટલાલ 
જ ૌઊલદટ ૯€%૦૧૫2110:13 ક1€ €01111પા1ટ--/.1... 


કરો રાહેરના ખબરમાં જણાવવામા આવ્યુ છે કે ઇજિપ્તના રાન્તઓની 
૫૦૦૦ લરસ પહેલાની કબરો મળી છે. તે બાવીસ વાર લાંખી છે. એ કબર 
સક્કપ૨પ અલ્લામા અધી છે. ગોરરીક્ટ ગામે એખામ'ડલમા દરિયા વાટે 
આવેલા સરદારનુ' નામ ₹'તકથા પ્રમાણે સક્કર બેલિમ હતુ'. એ બેલિમ 
સક્કદર જિલ્લાનો હેય તો તેતુ' નામ તે ઉપરથી સરી ખેલિમ પડચુ* 
ન હૈય 3 


૪ર આ એપખપ્મ"ડળતા વાધેર 


તાથી લાખો સમય ટકી શકે, વળી પ્રસગે પ્રસગે મુસલમાન ભાઈએ! 
સહેલાઈથી ધોડા ખચે તેની મશમત પણુ કરાવી શકે. તેથી આવી 
દરગાહ લાંબા કાળ સુધી મૂળ સ્વરૂપે ટઝી શકે ખરી. આશાબા પીરની 
ખાધા હિદુ અતે મુસલમાનો રાખે છે, ધણા પરચાની વાતો પણ 
પ્રચલિત હેય છે. 


આશાળા પીર સ'બ'ધી એક પ્રચલિત કથા છે. તેતે! સારાંરા એ 
છે જ્ય કરીતે સુસ્ષ આ દેશમાં રાજ્ય કરતો હતો. તેને એમના 
(પલ) નામની દીકરી હતી. સિધમાંથી કોઈ સાયબા તાસના ચુસલમાન 
એપખામાં આવ્યો. તેની સાધે જ્ટાએ પોતાની દીકરી એમના (પલ) 
પરણાવી. પછીથી જ્યાતે જણાયુ” સાયબેા પરદેશી માણસ છે અને 
તે રાત્યતો ધણી થઈ જવા ઇચ્છે છે. મારે યુ'તથી સાયબા વાસ્તે 
એમના (પલ ) સાથેના વિલાસને પ્રસગે ઝેરી ખોરાક મે!કલી સાયબાને 
મારી નાંખ્યો. એમનાને આ ન ગ્યુ”. તેણે નહેર યવા ન દીધુ” કે તેતો 
પતિ શાયખે! મરી ગયો છે અને કોઈને મરણુની રા“કા ન આવે તેથી 
પોતાની મેડીમાં પતિ સાથે ચોપાટ ( સોગકાબાજી) રમતી હોય તેવો 
ઢૉંગ તેણે ચાલુ રાખ્યો. બન્ને પક્ષની બાજી પોતે ખેલતી અતે સે!ગઠાની 
ચાલ ચાલુ રાખતી, બહારના માણુસોને ભ્રાંતિ થતી કે એમન!તે! પતિ 
હયાત છે. જયાએ તે વાતની ખવ્યર કાઢવા પોતાના દીકરાને મે।કલ્યે- 
તે દીકરો જેવો દાદર પર ચડે છે કે તરત ન તેની બેને સબ દઈ ને 
તરવાગઘી ભાઈનું માથુ” કાપી નાખ્યુ. એનું ધડ પણુ ઉપર ખેચી લીધું. 
આ રીતે તેના પાંચ ભાઈ એક પછી એક ખભર કાઢવા આવ્યા. તે પાંચને 
એમનાખેને મારી નાંખ્યા. છેવરે તેનો બાપ ત્ત્ટા--લાકડાનુ* મોટુ” 
બનાવી પહેલાં તેને દાદર પર ચઢાવી પછી પોતે ચઢયો. તેથી એમનાની 
તરવાર લાકડાના ખોટાં માચા ઉપર પડી કે જરો તરત જ ઉપર પહેદંગી 
ગયેઃ- સાયબાને મરેલો નનેયો. એમના પણુ પોતાના હાથેથી મરણેને 


પ 
કે 
મૈ 
જયુ 


કિ 


2.૬ 





અગભકા ગામે ૪૫ કૃટતી પાચ કબગ 


વાધેરતુ" જૂતાસાં જૂતુ* સ્થળ-ગેદરીંત્ત અપ્સ ૪૨ 


શરણુ થઈ. મરતી વખતની વાતોમાંથી એક દુહો આ પ્રમાણે જીવતો 
રલ્રો છે. 


દુહે--ઉગો તુગો ને તમાંચી 
હાલો ને હમીર-- 
(અકડે પિયુ જે કારસુ) ્ 
એક સાયબા કારણે ી 
માર્યા પાંચે વીર. 


ઉગે, તુગો, તમારી, હાલે અને હમીર એ પાંચ ભાઈ એમનાએ 
સાયબા માટે મારી નાંખ્યા. પાઠળથી તે સતી થઈ મરી ગઈ છે. 
હાલ ઘે[રીન્તથી એદ૬ માઈલ ઉપર એમનાનુ' અને પ“ચપીર્તું સ્થાન 
મુસલમાનો બતાવે છેડ અન સાષબાના સ્થાનકે આશાળા પીર કહેશમાં 
આવે છે, એ સાયબાનુ' વૈર લેવા દરિયા પારથી તેતો ભાઈ રાયબે 
આવ્યે! હતો.. તેશું જટાને મારી પોતાનુ' સ્થાન ગઢ ઉપર જમાવ્યું હતુ. 
તે જ હાલના રાવળ પીર કહેવાય છે. 


વાઘેરી ભાષાની દ'તકથા એ પીરના સ્થાનકો ઉપરથી ઉપન્તવી 
કાઢવામાં આવી હોય એવુ માનવું પડે અગર તો આ દરગાણ અર્વાચીન 
હેય, ધણીવાર એમ બને છે કે પુરાણની કથા સાથે મેળ ખવરાવી 
શકાય એવાં સ્થળો પવિત્ર યાત્રાના ધામમાં ઊભા કરી દેવામાં આવ્યાં 
હોય છે. અગર સ્યાનો ઉપરથી પ્રુરાણુની કથા પણુ રચાયૅલી હોય છે. 
ગારીજાની એ જ કથા-સરકારી મુંબઈ ગેઝેઠી૨ પ્રમાણે? 


શ્રીકૃષ્ણના પૌત્ર વજનાભે દ્વારકાનું દેવળ બ'ધાવી ત્યાં રાજધાની. ' 
રાખી હતી. તેના પછી રાતવીર રાન્યાધિકારી થયે. એમના કાળમાં- 
આશીરીઆ, સીરીયા, ત્રીસ વગેરે દેશમાંથી ર્દારેયામાગે અનેક સત્તા- 
ભૂખ્યા સરદારો દારકા આવતા ઘતા. તેમાંના એકનું નામ સક્કર 


૪૪ એદખપ્સ“ડળતા વાધેર 


ખેલીમ હતુ. તેણું થરીકૃષ્યુના વ"શન્ને પાસેથી દ્રારકા પરતી સત્ત! 
છીનવી લીધી હતી. એ સપ્કર ખેલીમના કાળમાં સમુદ્રનુ' મોટુ” તોફાન 
ન્નંગ્યુ' હતું અતે તેતે લીધે દ્વારકાનું મન્દિર, ગામ વગેરે નાશ પામ્યાં 
હતાં. તેથી સક્કર બેલીમે દ્દારકાથી છ માઈલ દૂર આવેલા ગજની 
ગોરીન્ન ગામે પોતાની રાજ્ધાની ખસેડી. આ સક્કર બેલીમતા સ'ધ 
સાધે દ્દારકાની અસલી પ્રશ્ન (કાલા ) એક રૂપ બની ગઈ હતી; અને 
તેમની છીવનચર્યામાં યાવની ર દાખલ થવા પામ્યો હતે. હાલના 
વાઘેર કોમના ન્ૂનાં મૂળીઆં આ કાળમાં ઓખાની ભૃમિમાં 
રોપાયાં હતાં. 


સક્કર ખેલિમતે ખે કુ'વર હતા : ૧ રાયબે।, ર સાહેબ, તે વહાણુ- 
રસ્તે આખામળથી માંડીને છેક સિન્ધ, બલુચિસ્તાન અને બગદાદ 
સુધીના દરિયાકાંદા પર બળવાન વીર તરી કે જાણીતા હતા. સકર બેલીમ 
પોતાના દેશ સીરીઆમાંથી સૌરાણૃને કાં ટે આવી પહેંચ્ચે! છે એ વાત 
સીરીઆમાં જાણીતી થયા પછી તે દેશમાંથી મહેમ ધડકે સરદાર દ્વારકાને 
કાઢે આવ્યો. તેની પાસે સ“ખ્યાથધ અતુયાયીઓ હતા. તે ગો!રીન્ન 
ગામે આવ્યો ' તરત જ સક્કર બેલીમે તેતો સામને ક્ષો. અને 
તેને એખામ'ડળમાંથી બહાર કાઢી મૂકવા કાલા લેકોની મદદથી ભારે 
ગ્રયત્ન કર્યેઈ; પરન્તુ મેમધડુકાના માણુસોની સખ્યા મે!ટી છતી તેથી 
સક્રબેલીમ યુદ્માં હામે અને તે માર્યો ગયે! (ગે!રીગ્નની એકાદી 
દરગાહ સડ્કર બેલીમતી હોવાનો સ"ભવ છે). ગોરરીન્નથી દ્રારકા સુધીના 
દરિયાકિનારા પર જે પત્થરાના ખડક છે તેનું નામ સકરબેલોમના નામ 
પર્ધી આજ મસુધી-વહાણુવટીઓએ સકર ડડોા રાખેલ છે. યાં 
અભગ્યા નાખવાના વહાણો ધણીવાર ખડક પર્‌ ચડી ભાંગી ન્તય છે. / 


સકર બેલીમ મરાયા પછી તેતા બે દીકરા રાયબે! અને સાયબા 
સિત્ધ તરફ નાશી ગયા. ડારીન્નમાં મ્છેમધ કાની સત્તા મવત'વા લાગી* 


વાધેરતુ* જૂનાં જતુ" સ્થળ-ગેપ્રીના ગદમ ૪૫. 


એમ કહેવાય છે કે સક્કર બેલિમના બારોટ સિન્ધમાં ગયા અને યાં 
સક્કરના પરાકમના વખાણુનાં ગીતા તેના પુત્રો પાસે. ગાયાં તે ઉપરથી 
ઊશગિવશ થઈ બનન ભાઈ એઓ ગોરીન્ત ઉપર ચડાઈ લઈ આવ્યા. કહેવાય 
છે 'કે એ ભાઈઓને કોઈ એલીયા ફકીર તરફથી તીલસમાતી ચમત્કાર 
ચુક્ત ઘોડી મળી હતી જે પવનને વેગે ઊડી શકતી હતી. એ બન્ને 
ભાઈઓએ મ્હેમધકુકાના ગામ પર ચડાઈ કરી કે તરત જ મ્હેમધકુક્ન 
તાખે થયો અને સાયબાને ગોરીક્તનું ૨% સોંપ્યું. 


તે પછી મ્હેમ ધદુકાએ પોતાની દીકરી પલના લસ સાયખા સાથે 
કર્વા' અને દગાથી સાંયખાને ભોનનમાં ઝેર આપી મરાવી નોંખ્યો, 
પલે પોતાના પતિના દુશમન મ્હેમધડુકાના પાંચે પુત્રોને મારી નાંખ્યા. 


સાયબાના મરણુના ખબર તેના ભાઈને પહોંચ્યા કે તરત જ 
પોતાના પક્ષતા માણસોને લઈ ગોરીંન્ન આવી પહેંચ્યો. તેણું મ્હેમ 
ધયુકાને મારી ગોરીન્નનું રાજ લીધું અને પલ સાથે તેણું લસ કર્યા. 


આ કથા પરથી ન્‍«ણાય છે 'ે સીરીઆ, બલુમીસ્તાન, સિન્ધ 
સાથેના સમ્બન્ધથી કાલા-કાબા-કુટુમ્બતો જે વિસ્તાર થયો તે એ ખા- 
મ"ડળના અસલી વાઘેર હતા. 


પ્રકરણ છઠ 


નવમા સૈકાના સૈન્ષધવો અતે ઓઆખામ'ડલ 


ઈ. સ. ૧૯૨૨ પછી વિત્ાનના અબ્યાસી તરીકે મારી દષ્ટિ 
પુરાત્તત્તતા અભ્યાસ તરક ઢળવા લાગી હતી; ઈ. સ. ૧૯૨૮ ધી 
૧૯૩૦ સુધીના માગ પાટણુના નિવાસથી એ દિ ઠીક ઠીક વિકસી 
હતી. દ્દારકાતા જગતમન્દિરતા સ્થાપત્યના અભ્યાસતે નય્કર બનાવવાન 
ખૂર્ડાના ડુ'ગર્માં આવેલા “ ઘુમલી 7ના ખ'ડેરમાં “ નવલખા “ના 
દ્હેરોના ખ'ડેર તુલનાત્મક અભ્યાસની ૬ણષ્થિ નિહાળવા વગદ! 
રાજ્યના દીવાન થી. વી. ટી. કૃષ્ણુમાચાર્યની ન્તમનગર રાજ્ય ઉરે 
ભલામણુ લઈ હુ* ઈ. સ. ૧૯૩૧ના ઓકટોબર માસમાં ઘુમલીતા 
પુરાતન અવશેષોને અભ્યાસ કરવા ગયો હતો. મારા એ પ્રવાસની તોંધ 
ન્તમનગર રાજ્યના વિદ્દાન સેક્રેટરી થી પરશરામભાઈ નુન્નરકર તરા કે. 
"કટલીક ભલામણે સાથે મોકલી હતી. તેતે પરિણામે જનમતગ્રર રાજ્યે 
“બુમલી?? પાસે થોડી સાક્સફી, થોડી શોધખોળ અતે થોડી 
મરામત “ ઘુમલી 'તા અવરેષોના પ્રદેશમાં કરાવી હતી. એ વખતે 
લાંક તાસ્રપયો જડી આવ્યાં, તેં ન્નમનગર રાન્યે વિઠઠાન રાઓ 
મહામણેપાધ્યાય શ્રી ઢાથીભાઈની દેખરેખ નીચે તપાસરાવી તૈની 
વાથના પુસ્તિકા રૂષે ૭પાવી હતી. 


એ તામ્રપત્રોની નકલ છપાયેલી છે, ષરન્નુ ધણી અચુદ્રિ એ 
દામમાં રહી «વા પામી છૈ? હતાં તેતે અભ્યાસ કરસ્‍તાં મતે દ્વારકાના 
ગ્રદશના જૂના પ્રતિહાસની કડીઓ લાધી હતી. હુ' તે કડીઓ ગોડવભે 
હતો, તેવાર્માંન્મહામણેોપાષ્યાય ત્રી. ગૌરીશ'કર એ!ઝા તરથી એ જ 


નવસા સૈડાના સન્‍્પધવેપ અને આખાસ"ડલ ૪૭ 


તાખ્રપત્રોમાં નસુદ થયેલા રાન્નઓની અને ગામે।ની સમીક્ષાવાળો લેખ 
શગર્થાની” નામના સામાથિકપત્રના ઇં. સ, ૧૯૩૯ના જુલાઈ 
માસના અ'કમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યો. [ તેનું ગુજરાતી અનુવાદવાળી" 
રૂપ શ્રી. દેવદત્ત ત્રીપાઠીએ-“ બુદ્ધિપ્રકાશ ” તૈમાસિકના જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર્‌ 
પ્લ૩ટ્ના અ5માં પ્રકટ કરાવ્યું છે]. ડો. ગૌરીશ'કર એઝાએ એ 
તાખ્રપત્રોમાં દર્શાવેલાં ભૌગોલિક નામે।ના વિવરણુની તોૉંધમાં નીચે 
મુજ્બ લખ્યું હતુ'-- 


૧ અપરસોસટ-મંક્ઝ--કાક્યાવાડતો દક્ષિયુ ભાગ, જે સમુદ્રની 
પાસે છે 


૨ મૂતાવિિજન--આજડકાલ લેકે એને ઘુમલી કહે છે એ શખ્દ 


ભૂમલીમાંથી થયે! છે. ભૂમલી અને એનુ” પ્રાચીન રૂપ ભૂમિલિકા-બન્ને 
ભૂતાંબિલિકાનુ' અપબ્ર"શ છે. 


ર્‌ સ્નમેઝરી--એ ઘુમલીની પશ્ચિમે આખામ'ડલ તરફનો 
ગ્રદેરા છે. 
૪ વિષ્વઝવદ્ર--એનુ' આધુનિક નામ પીંપલી છે. 
૫ દાિનાસ--એને અત્યારે હર્યાસણુ કહે છે, 
ઉકેલ કાઢવા માટે મારા રેખલ પર્‌ 
પડી રહેલા-બે જૂના કોયડા 
(૧) રાજકોટના વોટસન મ્યુઝિયમમાં 


ઓખામ'ડલ તાલુકાના ધીણુકી ગામેથી લાધે 
ભૂસિલ્િકા પ્રદેશના રૈનિકા ગામનુ” 


રાખવામાં આવેલા 
લું જાઈકે રાનનનુ” 
બક્ષિસનામાનું તાચ્રપત્ર, 

(૨ ) વરવાલા ગામ પાસે દ્રારકાથી વસઈ જત 
પર આવેલુ' ગોધાદૈયનું દેર અને “ સુવાણુતી 
તળાવ અને મન્દિર. 


| સડકના કાકા 
દિન 
થ ” નામથી ઓળખાતુ 


5 
પ્રકરણ છઠ 


નવમા સૈકાના સૈન્ધવો અતે એખામહલ 


ઈ- સ. વૃહર્ર્‌ પછી વિત્તાનના અભ્યાસી તરીકે મારી જ 
ગુરાત્ત્્તતા અભ્યાસ તરૂ હળવા લાગી હતી; ઈ. સ; ૧૯૨૮ ન 
૫૯૩૦ સુધાના માર્‌ તાટણુના નિવાસથી એ દદદ ઠીક ડીક પ 
છતી. દારકાના જ્ગતમન્દિરિના સ્થાપત્યના અભ્યાસતે નકકર ક 
ખરડાના ડૈગરમાં આવેલ ૬૮ ઘુમલી ના ખ“ેરમાં જ ક 
ઘ્હેરાના ખ“ડેર્‌ ઈલનાત્મક અભ્યાસની દષ્િથી નિહાળવા ક 
રાજ્યના દીવાન શ્રી. વી. ટ. કષ્ણમાચારયની ન્નમનગર રાજ્ય 85 
તાણ લઈ હુ ક. ૯૩૧ના એઓડમાબર માસમાં છુમલાવ 
પુરાતન અવરોવેાને વાસ કરવા ગચ હતે), મારા એ પ્રવાસી ન. 
મનગર રાજ્યના વિકાન સેકેડરી શ્રી પરશરામભાઈ' જુન્તરકર તરા મ 

લીક ભલામણો સાથે મોકલી હત]. તેને પરિણામે નનમતગર રય 
#૬ 1] 53 ધડી 

ઘુમલી ઈ પાસે ઘે!ડી સાકી, થોરી રાધખોળ અતે 
નુ યુમલી”%ા અવરોષોના પ્રદેચમાં કરાવી હતી. એ રી 
બલાડ તાખ્પત્રો જરી વયા. તે જતગ્નગર રામે વિદ્દાન શ85 


સહામલેપાધ્યાય શ્ર બંધીભાઇના રૃ હૈતી 
પાસસંવી 
વાચના પૃસ્તિ#, રષ છપાવી હત્‌, જ 


એ તામ્રપત્રોની નકલ છપાયેલી છે, પરન્નુ ઘણી અદુદ્િ એ 
દામમાં રહી જવા પૂજી છે? ખ્તાં તેતે, અભ્યાસ કરતાં મતે દારકાના 
મદેરાના જૂના ઇતિહાસની કંડીઓ લાધૂી લતી. હુ“ તે કડીઓ ગેઇવતો 
હતો, તેવામાં-મહામહેોપાધ્યદય કી. ગૌરીશ"કર એઝા તરફથી એ જ 


નવસ સૈકાના સન્‍્ધવેપ અને સ્તેપ્ખપ્મ'ડલ મ 


તતાખ્રપત્રોમાં નસુદ થયેલા રાન્નએની અને ગામોની 
રગિદ્થાની” નામના સામાયિકપત્રના ઇં, સ. ૧૯૩૯ત્‌। જુલાઈ 
માસના અ5કમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યો. [ તેનું ગુજરાતી અનુવાદવાળુ” 
રૂપ થ્રી. દેવદત્ત ત્રીપાડીએ-“ ખુદ્દિપ્રકાશ ?” ત્રેમાસિકના જુલાઈ-સપ્ણેમ્બર 
૧૯૩૯ના અ'કમાં પ્રકટ કરાવ્યું છે ]. ડો. ગોરીશ“કર્‌ એઝાએ શે 
તાસ્રપત્રોમાં દર્શાવેલાં ભૌગોલિક નામોના વિવરગુની તેંધમ્‌| નીચે 
મુજ્બ લપ્યું હતુ'-- 


સમીક્ષાવાળ। લેખ્‌ 


૧ શ૧રતારણ-મંક્ઝ--કાડિયાવાડને દક્ષિણુ ભાત્ર, «૪ સમ 
ન 7 ન 
પાસે છે કા 


૨ મૂતાંવિર્ક--આજકાલ લેદે એ 


ને ઘુમલી કહે છે ઝો ફા, 
ભૂમલીમાંથી થયો છે. ભૂમલી અને એ એ શખ્દ 


નુ ગ્રાચીન રૂપ ભૂમિલિક ન્ડ 
ભૂતાંબિલિકાનુ' અપબ્ર'શ છે. કાન્યન્તે 

ર સ્વગમઝશી--એ ઘુમલીની પશ્ચિમે આખામ'હ 
પ્રદેશ છે, અં તર્કને 


૪ વિજ્નવ%--એનુ* આધુનિક નામ પીંપલી છે. 

૩ દતેળાઝક--એતે અત્યારે હરિયાસણુ કહે છે, 
ઉકેલ કાઢવા માટે મારા ટેખલ્‌ 

પડી રહેલા-બે જૂના દેયડા 


(૧) રાજકોટના વોટસન મ્યુઝિયમમ્‌્‌ં રાખવામાં આવે 
એઓભખામડલ તાલુકાના ધીણુષી ગામેથી લાધે ર 


દ ર 
ભૂસિલિકા પ્રદેશના રૈનિકા ગામનુ" બૃક્ષિસતાસા તું પ રાજનુ 


(ર ) વરવાલા ગામ પાસે દ્ારકાથી વસઇ હ મું 
પર આવેલુ ગોધાદૈયનું દેર અને “ સુવાણુત્‌ીશરર 9” 
તળાવ અને મન્દિર. 


| સડડના કાંઠા 
નામથી ઓળખાતુ* 


૧૧ 


ક 
₹ 


૪૮ , અએપાખપ્મ'ડળતા વાધેર 


ધુસલીના તામ્રપત્રોમાંઘી મને મળેલેદ ઉકેલ 


જાઈકેરેત્ર રાજને લગતી માહિતી તેમ જ સુવાણષ્તીથ નામતે 
તાખ્રપત્રમાં થયેલો ઉલ્લેખ--તથા તેના ઉપર ડોઇટર ગૌરીશકર એઝાનો 
વિવરશ્સુવાળે લેખ--મને અણુઉકેલ રહેલા માર અભ્યાસના વિષવમાં 
સાચે ઉકેલ મેળવી આપવામાં ખૂબ મદદભૂત થયેલ છે. 


જાઈકેદ્દેવ રાજની વ'શાવલિ 


મહામણેપાપ્યાય શ્રી, હાથીભાઈ શાસ્ત્રીએ ગ્રસદ્દ કરેલાં આ છ 
તામ્રપત્રો જ્યારે એકસાથે અભ્યાસીઓના છાયમાં આવ્યાં લારે પશ્ચિમ 
સૌરાષ્માંના પ્રદેશ ઉપર રાજ કશ્તા ન્તૂના કાળના અ'ધકારમાં પડી 
રહેલા એક રાજવ'શની માહિતી નકકર સ્વરૂષે ઇતિહાસતે ચોપડે 
ચરાવવામાં આવી એમ કહી શકાય. એ રાજવ'સ--તે સેન્ધવ- 
વ'શના જાજ્તએઓ--જયદ્રથ વ'શના રાશ્તઓએ--નો વ'શ હતો. આ 
તામ્રપત્ર ન્નણુમાં આવ્યાં તેતી પહેલાં-એ'સી પ'ચયાસી વરસ ઉપર 
મારબી રાજ્યમાંથી ૫૮૫ ગુમ સવત (સ” ૯૬૧)ના “વરસનું 
તામ્રપત્ર મળ્યું' હતું. તે મેજર વૉટસને ડૉ. ભ'ડારકર મારફત ગઝકટ 
કરાવ્યુ” હતુ'- તેમાં દાન આપનારનુ' નામ--રાન્નના ઉસસ્‍્તાક્ષરથી 
'રાતરાયેલ” હતું--“ લટ્સ્સો્ચ થો સારેવરય, ” 

તે પછી ઓખામ'ડળ ગ્રદેશમાં જૂના ધીણુકી ગામના ખ'ટેરમાંથી 
ખે પતરાંવાછુ તામ્રપત્ર મળ્યુ” હતું (ઈ. સ. ૧૮૭૪માં). તે આજે 
રાજકોટના વૉટસન મ્યુઝિયમમાં સ'ઘરવામાં આવ્યુ' છે. તેમાં રાજના 
વ"શનુ” [ચિ મત્સ્ય 'ાતરવામાં આવ્યુ” છે. તેના પ્રાર'ભના શબ્દ આ 
પ્રમાણે છેઃ 


॥ ૩% સ્તસ્તિ વિક ર૩:0૬ રતેગુ સઝ સુનત વિસત: ખદ૪ 
શાક વાત અરરર અથાતાસવાયાં આરિવારે તદા રવિતટઈ- 


સવગ સૈંકાતદ સૈન્ધવા અને એપ્ખપ્મ'ડલ ૪ટ 


વવ્યેળિ1 રયાં સંવત્લરે માસપલરિવશવૂર્વા3 તિચાવયેટ્‌ મૂમિટિવા) 
શૌદક્ધરરાપિવાસિ વદ મરારજ મદારાઝાધિરઝવરેહર ર શો સારેવરેતઃ 


આ તામ્રપત્ર પાછળથી 'ેટલાક વિદ્દાનાએ બનાવટી માન્યું છે. તો 
પણુ એ ઓખામ'ડળના પ્રદેશમાં આવેલા ધીણુકી ગામે સાંપડયું” છે અને 
ભૂમલિકા પ્રદેશના રાશન ન્નઈકદેવનું નામ તેમાં છે. તે વાત બહુ 
અગત્યતી છે. પુરાતત્ત્વના ઊંડા અભ્યાસી શ્રી. ડી. ખી. ડીસકલકર પાસેથી 
આ તાદ્રપત ઉપ્ર મે' દ્ાર્ફાસાં વડોદરા શજ્યની પહેલી “પુસ્તકાલય 
પરિપદ્ટ 7માં લાંબો લેખ વ્યાખ્યાન રૂપે રજૂ કરાવ્યો હતો. જે તે 
વખતના “ પુસ્તકાલય ?' માસિકમાં પ્રકટ થયો. હતો. ન્યારધી એ 
તામ્રપત્ર મારા વ્નેવામાં આવ્યું ત્યારથી ધીણુઇીની આસપાસના પ્રદેશનું” 
અને ઓખામ'ડલના જૂના ખડેરે,નું” સારું બારીક અવલોકન ચાલુ 
રહેલું છે. “ જષ્ટકદેવ 7? રાક્નના પૂર્જન્ને અને અતુજ્ે માટે મે' ખૂબ 
શોધ ચલાવી હતી. એમ કરતાં થને ઈ. સ. ૧૯૨૬માં વરવાળા ગામ 
પાસે સુવાણતીરથ આગળ ટેકરા ઉપરના ગોધારૈત્યના ( ગુહા દિત્યના ) 
દહેરાં હાથમાં આવ્યાં. ત્યાં ખોદકામ કરાવ્યુ. 'ેટલા।ાક અવરેષે તેને અ'ગે 
સાંપડ્યા; પણુ “ જાઇડ્દેવ ?? તે લગતી માહિતી મળી નહિ. 


છેવટે ઘુમલીના તામ્રપત્રો બહાર આવ્યાં ત્યારે જાઈડેટવના વ*શની 
નધ્દર માહિતી મળી આવી; અને તેની સાથે ગોધાદૅત્યના દહેરાં પાસેના 
સુવાણતીયની પણ્‌ નક્કર માહિતી મળી આવી એટલુજ નહિ પણુ 
એખામ'ળના અ'ધારીઆ ઇતિફાસનાં ઈ. સ.ના નષમાં અને દશમાં 
સેૅકાની સાચી માહિની પષ્ટુ -,માથી ઉપલબ્ધ થઈ--તે આ રીતે-- 


ધુમલીનઃ તાસ્રપત્રો પરથી તારવેલી હકીકત 


પધમ દાતપત્ર : આ પત્રમાં સ!લને! આંક?! જે પતરામાં 


"'દતરપ્યેસ હરો--તે અનુરધાતવ પ પતર હાથમાં આચ્યું નથી. એ 
ઝાજ૪ 


અર એપ્ખપમ”ડજળુતા વાધૅર 


છડુ” દાનપ્ત્ર:$ આ બે પતરાંતા દાનપત્રતી મતલબ એવી છે કે-- 

જય4્થવ'શમાં અપરન-સરાદ્ટ-મ- ડલના મડતરપ થો પૃષ્યદેવ થઈ રહે. 
તેનો પુત્ર રાણક, તેનો ઝઈક અને તેતો સત ચાસંડરાજ, તેતો 
અગ્ઝુડ અને તેના મટાસ્ામ'ત જક પાતાના અમાસ, યુવ, 
રાજપુત્ર, દેસાધપ આદિ બધા રાજ્પુસ્પોને જણાવે છે કે--એણે 
સ્વણષમ*જરી પ્રદેશતુ' ઈ“પાણ ગામ લ્ત્રિમાલ દેશથી આદેદ! 
નન્યુ ફોડે બતાવેલા નનાંબિકા મન્ટિરતા ખર્ચ માટે બેટ અપ્યું. 
આ ગામની પેદાશના ચોઈધિ ભાગ બાઇ વિદ્યાર્યીએાના ભોજનના 
ખર્ચમાં વાપરવા અને બાદીન્મ પાણે ભાગ વધારે ખચ કરવા 
માટે રાખવો એવી ઇચ્છા દર્શાવી. ગુમ સ'વત ૫૯૬ (સ'વત હહર)નતી 
શરષાડી પૃષ્િમા. 


સ્ધળે। વિષેની માણિતી 


આ તાસ્પત્રોમાં ભોગાલિક સ્થળોના નામોની એાળખાણુ »5!” 
મહેપાધ્યાય ગોરીશંક્ર આઝાએ આપી છે--તેનાં ઉપર્ષ્રી અમારી 
પોતાની શોધને અતે સ્યજેા વિષે વિશેષ માહિતી નીચે સુક 
ગ્માપી શકય છે 2 


““અપર-સુસધૂ મલ “ એટલે હાલના સૌરાદૂનેઃ દફેણુ-પશ્ચિમ- 
તો પ્રદેશ સમજવો. હાલના એખાસ'ડલને! અને બગ્ડાનો અતે નાપેરેનવે 
પ્રદેશ “ અપરનસુરાષ્ટ-મ'ડલ; *” મનાનો હતો. ખાસ કરીને સન્ધત 
વ“શના કાઝએ આ મ'લના મચનતરૂપ-ધરેણારૂપ હતા. તેમને લે 
એ ભાગ સમૃદ્દિવાન અને સ'સ્કારયુકા બન્યો હોવા નઈ એ--ગમ 
સપર-સુગળુ-મ' ડલના મ” ડન--એનું વિરથષ્ગુ બધા રાન્તતે લક 

ઇં તે પરધી સમલ્નય છે. “ક હાલના દ્વારકાથી માંડીને મંગરઇ 
રુપીત પ કદા પર્‌ સ્કને પાનેલી & હાંક સુધીના અ"દરતા ભાગ સુધી 


“૪ એપ્ખાપ્સ'ડળનદ વપ્ધૅર 


પર૭ણુ પછત્રીં હતું એ નિઃસ'શય છછીક્ત ગગાય; અતે સૈન્ધવ વવાતા 
રાન્તઓનુ' એ પરગણું ચનાતુ' હતુ. પોશીત્રા પાસે અત્યારે પણુ તપસ્વી 
સાધુની મનાતી નાતીશી ગુદાનું ખ“ડેર છે. બે ચાર જૂની વાવતા હાડકા 
જેવાં ખાતરાં પણુ નજરે પડે છે. પોશીશ। અને ગોપી તળાવ ( સાચદા- 
સર) પાસેથી ધાશીત્રાનો જે રસ્તે! વ્યય છે ત્યાં લુણાઇ માતાનું છુરણુ 
મન્દિર છે. તેના દ્વાર પાસે ખે મુસ્ષોતી અદ્ભૂત મૂર્તિઓ જવન્ત-- 
માણુસના કદની અને પુરાણા પે!શાકથી સન્‍જ યયેલી ઊભી છે, લેશે 
તેને રાક્ષસની મૂર્તિઓ માતે છે, 
પછ્ત્રી પરગણામાંના ખે ગામોને! ઉલ્લેખ આ તાખ્રષતોમાં થમો છેઃ 
(૧) બે!ટાલિકા (૨) દૃધિપદ્ર. આમાંનુ' પહેલુ' ભોાલિકાવ' 
રૂપ બદલાઈને આજ ભોટીઉ-ભૂતીક-ખ'ડેર પોશીત્રાની સીમમાં જણીવું 
છે; અને દાંધપદ્ર--દધિપાદર--એ મૂળવાસર ગામ પાસે ચાવય-પાદરના 
ખશડેર તરીકે ઓળખાતા સ્થળે હોવું જનેઈએ. ચાવડાએના સ્મિતા 
વિજેતા સૈન્બવવ વ'શશિરમણિએ ચાવડા-પદર ગામને ભૂલાવી દેવા 
દૃક્િપ% ગામ વસાવ્યુ' છેવું નઈ એ. એ ગામ ભિન્નમાલથી આવેલા 
આાદારુ ભટ્સ્વામીને દાન આપ્યું હતુ'. એઓખામ'ડળ પ્રદેશમાં ભીત 
માલથી-ત્રીમાલથી-આવી વસેલા બાદા અખો ટી ખાહાણુ ટતા. આજે 
પણુ મૂળવાસર પાસે-સાવડા પાદર પાસે એટલે ક દધિષાદર પાસે “યુંળ! 
ગામ વસે છે--તે આખુ” ગામ અખે!ટી બાદાણાથી «7 વસેલું છે. 
ભટટસ્વામીને દધિપદ ગામ દ.નમાં મળ્યા પછી અળોટી બાહણો આં 
પ્રદેરામાં અ'વી વસવા હના, હાલના દ્વારકા ઉપર બ!ઇણુ તરીકે સત્તા 
ચલાવનાર ખાદાસોમાં અખોટીનો સધ સૂતો હતો અને તેમના પછી 
% અઃળુ તરયથી અવી વસેલા ગગલી બાહાણે દતા. આ દાનપત્રીમાં 
* દૂતક તર્રીકે પ્રતિહા*ના (પક્તિર) નામ છે તે દૂારકામાં વસતા હાલના 
ગુમ્ધી બધ્'ગુ સાતિના પહીઆર કુઠઠગ્બના અસલી પુર્વે દતા. દ્દારકાની 
આશપાસના--એટલે દારકા, ખ'ભાધીયાના--પ્રતિહાર તે રુમથી 








ફ ૧ 





૫૧ ર 
જા. 
* 


શ્ર 
1 
19. ડે 
ક ક કક 
*. ક # 
14. 
નવ 
મ જુ, *-. 
૪ ૮. 








1 («ફદ 





અ 


! પાસે અચૂક મળી 


| દેવળે 


આવતી પથ્થરની કુડી 


ક 


ન 
ય 


લભી સમયન 


વ્‌ 


તવસમપ સૈકપ્સદ સૈન્ધવેપ અને એપ્ખપ્મ*ડલ પપ 


પઢીઆર તરીકે ત્નણીતા છે અને પોરબભન્દર માંગરાલની આસપાસના 
પ્રદેશના હાલના પઢીઆર તે સૈન્ધન વ“શના રાન્નના પ્રતિહારના વ'શન્તે 
ગિરનાર ભાણે! છે. 


તામ્રપત્રામાં ખીશ્ન પરગણાનુ' કે ખીન્ન પ્રદેશનુ' નામ સ્વણૂ- 
સ'જરી આપવામાં આવેલું છે. ડૉ. ગૌરીશ"કર એઝાએ આ ઝ્દેશને- 
ઘુમલીની પશ્ચિમે આવેલો એખામ'ડળનો પ્રદેશ કલ્યો છે. તે કયા 
પુરાવાને આધારે કહેલ છે “તે ન્નેણી શકાર્યું નથી; પરન્તુ સ્વર્ણ- 
સ'જરી એ ઓપાનેો સમત્ર પ્રદેશ ગણાતો હશે કે કેમ તે નક્કી કહી 
શકાતું નથી. છ્તાં એટલું તો તરોદ્કસ છે “કે હાલના દ્દારકાના સ્યળ 
આગળથી શરૂ કરી છેક આખાપૉર્ટ સુધીના દરિયાઈ કિનારા પરન 
પ્રદેશને સ્વણ'મ'જરી પ્રદેશ કહેવામાં આવતો હરે. ઈ. સ. ૧૯ર પથા 
ડ્ારકાથી પાંચ માઈલ પ૨ આવેલા સુવાણતીથ*ના પતિહાસ માટે 
અમે ક્ષોધખોળ ચલાવી રહ્યા હતા--તે ઘુમલીમાંથી મળેલાં તામ્રપત્રો 
પરથી પાર પડી. એ તામ્રપત્રમાં જ્ણાવેલ સ્વર્ણમ'જરી એટલે હાલનું 
સુવાણનુ” તળાવ અને સુવાણનું મન્દિર. એ સ્થળેથા--સૂર્યનારાયણની 
મૂતિ, સાત અશ્વવાળે। સૂર્ય તો પત્થરનો રથ, ગોધાદૈત્યના દહેરાં, યનો 
મોરા કુક, એક પત્થરની મોટી કુ'ડી, જૂની વાવ, અને સ્કન્દ ગુના 
સમયના ચાંદીના "સીક્કા--અમને પુરાતત્તનતા અ*શવાળા અવરોીષોા 
લાષ્યા છે, સ્વણ્ષમ'જરી પ્રદેશને! વિસ્તાર એટલે બધો હશે કે તેમાં 
કદાચ હાલનું દારકા, બરડડીઆ, ધીણુષી, ગોરીન્ન, કુર”'ગા, ભાટીઆ-- 
વગેરે ગામોને! સમાવેશ થતો હરો. વળી ધીણુકીની ડરણારૈત્યની 
વાવ, ગોર્રીન્નની તારાવાવ, ધ્રેવાડના કાલકાના દહેરાં, દાસણુવેલનુ જનુ 
દણેર્‌ અને _વાવ, મગદછરૂ, મૂળગાોમતાનું' ખ'ડેગ્, ભાવડા ગામનો 
ન્તૂતો દરવાન્ને--વગેરે પુરાતત્વના અ'શાવાળાં સ્થળો અહિ આવેલાં 


છે. તે બધાંમાં ગુપ્રકાળનો અને તે પછીના સૈન્ધવ વ'શના ન્તર્ધકેદેવ વગેરે 
રાણાઓના કાળનો ઇતિહાસ ડોકિયાં કરે છે. 


પ ી ઝએપ્ખપ્મ*ડળતપ વેર 


સ્વર્ણામ'જરીના પ્રદેશના જે ગામનો ઉલ્લેખ આ તાખ્પત્રમાં થયે 
છે--તે પીપલપદ્ર, ઇ“પાણ, અને હશ્ષિણા લક નામતા તણું ગામો 
પેટી છે ગામતી એળખાણુ હાલના ઓખ'મ'ડળના ગામોમાંથી ઝટ 
આપી શકાતી નથી. પીપલપડદ્રનું અપબ્ર થયેલું પીપલીઉં ગામ 
આજે ખ'ડેર રૂપે કલ્યાણપુર અતે મૂળવાસરની વગ્ચેન] ગાડઃ-માગ 
ઉપર આવેલુ* છે. આ પીપલપષદ્ર ગામતી અર્ધી પેદાશ જે ત્રઠગવેદી 
બાહમણુ શિવરૂદ્રો આપવામાં આવી છે, તેના વડવાનું નામ શ'ખધર 
તું. તે દ'ડિણ ભટ્ટ ગામનો રહીશ હતો એમ ચોથા દાનપત્રમાં 
દર્શાવવામાં આવ્યું છે. દ'ડિજ ભટ્ટ ગામની શોધ કરતાં જશાવ્યું છે કૈ 
હાલના ધ્રાસણુવેલ ગામની સીમના એક ખેતરને ભટ્ડવાળુ* ખેતર કહેવાય 
છે. એટલે કે પ્રાસણુવેલ અતે ટાળર વચ્ચે આ ભટ્ટડ ગામ વસતું ઉતું* 
હાલના સુત્રાણુના સ્થળથી ( સ્વર્સુમ“જરી) તે ત્રણુ માઈલ પર આવેદું 
છે અને ધ્ર'સણુવેલથી--પીપલીઆનું (પીપલપદ્ર)) ખ'ડેર બે માઈલે જેટલે 
દૂર આવેલ છે. વળો ભડડ ખેતરમાથી--ઈ. સ. ૨૦મા સેકાનો શિલા- 
લેખ--્રી. ભગવાનલાલ ઈન્દ્રજીના મદદનીશ. ભટ્ટ થ્રી ગિરિશ્તરા "કરૈ 
(અમરેલીવાળા ) પોતાના સ“રોધનના પ્રવાસમાં સેધી કાઢયો હતે. 
પ્રાસણુવેલ ગામે પણુ પુરાતત્ત્વતે ચોપડે ચડેલું--અને “સ રક્ષિત સ્થળ ” 
તરીકે પુરાતત્ત ખાતાએ માન્ય કરેલું ન્નૂનુ” દહેરૂ--અને હનુમાતતી 
મોટી મૂર્તિ, ધ્રાસી માતાનું દેવન અને પુરાતતી વાવ મોજુદ છે. પ્રાસણુ- 
વેલ-ધરાસેન- વૈલ - ધરાસેનવેલ ધ્રાસી « ધગસેનન- અ!ઈ ઘરાસેનાઈ 
ડધરાંસી - ધ્રાસી. (મદત્ાજી ) 


છ'પાણ--ગામ વાસ્તે કોઈ પણુ નિણ્ષ્ય હાલ આપી શકાય તેવી 
માહિતી અમારી પાસે નથી. 

હરિષેણુ।લક--આ ગામ સ્વણમ'જરીના પ્રદેશમાં આવેલુ” 
છેવાનું દાનપતરમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, તે ગામ કરછ દેશના 


કવ્મદ સૈડપ્મદ સૈન્ધલેપ અને એપ્ખધસ*ડલજ પુ પ૩ 


ગોાસૂત્રિકા (ગામના રહીશ યજુવે'દી ખાદણુ ચહેશ્વરના દીકરા સદર અને 
સાગરને દાન તરી કે અપાયું છે. એ હકીક્ત ઉપરથી ગોમૃત્રિકાતે મળતા 
નામવ'ળુ' ગામતદ એઓખામ'ડલ ગ્રદેશમાં મળી આવ્યુ' છે. હાલ તેને 
સૂળગે( મતા કડેવામાં આવે છે. ત્યા જાવડા ગામ વસાવ્યું યારથી તે 
ગામને ભાવડા કહેવાય છે પણુ મૂળા તો તે ગામતા હતું, માટે તેને 
સૂળગામતા કહે છે, એ રથળ પવિત્ર મનાતું આવ્યું છે. ગુહેધ્રના 
સુત્રોએ પે!તાના કચ્છના વતનના ગામનુ નામ અમર કરવા બોમૂત્રિકપ 
નામ દાનમાં મળેલા ગામ પાસેના ઝામને આપ્યુ' હોય એ સ'ભવિત છે. 
એટલે હરશિષેણાલક ગામ છાલના ગમતા ગામ પાસે હે!વું નનેઈ એ 
એમ અતુમાન કાઢી શકાય. આ હર્પષિણાલકની વ્યુર્ત્પાત્ત ધટાવવા 
પ્રયત્ન કરતાં સુઝી આવ્યું કે તે હરિ-ક્ષિણુ-આલય એ -ત્રયુ શખ્દોનું બનેલું 
હોવું જેઈએ. ક્ષિણુ-આલય એટલે જ્જ સ્તિ થયેલુ'--જર્યાં મદિર અને 
'જૂરિ- વિષ્ણુ. વિષ્ણુનું જજ રતિ મ'દિર્વાછુ* ગામ તે હેશ્ષિણાલક-- 
હોઈ શકે. આ તાસ્રશાસન ગુમ સવત ૫૬૭ (વિ સ”. ૯૪૩)માં 
'્તરાયેલુ' છે. એ સમયે દ્વારકામાં ગપ્નકાળમાં કોઈ રાન્તએ બ'ધાવી 
આપેલું વિષ્ણુનું મન્દિર મરામત વગર જ તું ઘઈ ગચું હોય--વેથી અગર 
તો ધણી જૂની માન્યતા પ્રમાણે થ્રીગૃપ્ણુના પૌત્ર વજનતાભે બ'ધાવી 
આપેલું મન્દિર ક્ષિણુ થઈ જવાથી એ મન્દિરવાળા ગામને હશ્પિણાલક 
ફહેતા હો્‌ય. લને ગ્યેમ હોય તો હાલના દ્વારકાને સ્થળે ઈ. સ. ૯૪૨માં 
હૃડિષેગાલક ગામ સૈન્ધવવ'શના સકત અગ્યુકના તાબાનુ' હર્ષિણાલક 
ગામડું હતું એમ સમજવું રહુ. દ્વારકા એ સ્વ્ણું મજરી પ્રદેશનું જ 
સ્થળ છ. ગે!મતાથી--મૂછાગોમતાથી તે શ્વરપાંચ માઈલે દૂર છે. 

ને દ્વારકાને હર્ષિણાલક માનવા જેટલી સાબિતી ઉપરના તક માંથી 
મળતી ન હેય તો મૂળગોમતા પાસે મોટાભપવડા ગામ છે ત્યા 
હુશ્પિણાલક હોઈ શકે. ત્યાં આજે દ્ારકાના જગ્ત્મન્દિઃની બાંધણીમાં 
વપરાયેલા પથરા જેવા જ મોટા પથરાતો પડી ગયેલો મહેલ ઊભો છે. 


ધત એપ્ખામ'ડળતા વાધેર 


અમને પે!તાને તો ઉર્િષિણાલક એટલે હાલના હ્ારકાના સ્યળ 
ઉપર વસેલું નાનુ ગામડ“--એવે અર્થ વધારે વ્યાજબી લાગે છે. દ્વારકાતું 
હાલનું જગત્મન્દિર વિ. સ, ૯૪૭ પછી જ બૂ'ધાયું છે તે વાત તૈતા 
સ્યાપત્ય પરથી સિદ થાય છે. તેની સાથે એ સ્થળે જૂનું મન્દિર હતું એ 
પણુ એ નના મન્દિરની ભીતિમાંથી મળા આવેલી મૂર્તિઓ હાલના 
દેવકીજીતા દેરાની પા૭્ળની ભીંતામાં ગોખલાઓમાં મુકાયેલી છે તૈ 
પરધી સિહ થાય છે. એ નતી મૂર્તિઓ ઈ. સ.ના ખ્ટ૩ા--અતે સાતમા 
સૈકાથી પણુ જૂતા કાળની જણાય છે એ. મૂર્તિમાં લક્ષ્મીનારાયણ, 
નરસિંહ ભશ્રવાન, મહિષમર્દિની દેવી, ગોરીશ'કર, કોઈ ભક્ત વૈષ્ણવ/ 
અને કોઈ રાજ્યુસ્ય--વગેરેની આકૃતિએ। છે. 


વી દ્ારકાના હાલના મન્દિરતી રચના “ઘુમલી ”તા નવલખાના 
નામથી ઓળખાતા મન્દિર નેવી જ છે, તેથી સૈ-ધવ વ'શના મહ!સ્ામ'ત 
રાજન પૈળીના કોઈ પરાકમાં પુસ્વે ઘુમલીમાં અને દ્ારકામાં દેવાલય 
બધાવવાની મોજના વિચારી હોય એવું અનુમાન ખેચવા અમે તો 
લલચાઈએ છીએ. વળી સૈન્ધવાએ સિન્ધમાંથી આણેલા આસીરીઅન, 
સીધીઅન સ્થાપત્યના અ'શે દ્ારકાના જગતમન્દિરના ખાંધકામમાં 
સપણ રીતે તરવરતા દેખાય છે. અમારા “હરિષેણાલક' માટેતાં 
અનુમાનતે આ રીતે વિશેષ પુછ મળે છે.* 


આ રીતે વિ. સ'. 7૮૮માં ન્તઈકેદેવ પહેલાનું તાસપત્ર મળેલુ' છે. 
તો તેની ચોથા પેઢીએ થઈ ગયેલા તેના વડવા પુષ્યટેવ--આશરે 
વિ.સ. ૭૮૮માં રાજ્ય કરતા હોવા નેઈએ. (દર પેટી સરેરાશ 
ર૫ વરસની ગણી આ હિસાબ મૂકયે! છે,) એટલે “કે સેન્ધવ વ'શન! 

(જયદ્રથ વ"શના) રાજાએ ( ધુમલી) ભૂતાંળિલિ નગરીમાં રાજધાની 

* હરિક- સેન -હરિષેણ એ નામના સન્નતું અલય તે હરિવેણુ! 

લય. એ ખીતે વિક્લ્પ હે!ઇ શકે, 





ખા સૈક 
સંકાની ભશ્તરાશનની 
ર્‌ મૂતિ 


તવમ સૈડામદ સૈન્ધવેપ અને એપ્ખપ્મ'ડલ પટ 


રખી એખામ'યલ ઉપર જ નહિ--પણુ અપર સુરાજૂ મ'ડલ ઉપર 
રાજ્ય કરતા હતા. આ રીતે ઘુમલીના આ છ તાસમ્રપત્રો દ્દારા વિ. સ, 
૭૮૮ થી વિ. સ. ૯૭૨ સુધીના લત્રભગ બસે। વરસના અપર સુરાછૂ 
મ'ડલના ઇ:તિહાસ પર નવે! પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે. 


તાશ્રપત્રો પરથી રૂલિત થતી સૈન્ધવ વ'શના રાજાની 
નામાવલિ 


૧ પુધ્યદેવ 
2 કૃપ્ણુરાજ પણેલે 
૩ અગ્ગુક પહેલે 


૪ રાણુકદેવ પહેલે 
| 





દા શ 
પ કૃપ્ણરાજ ખીન્ને ૭ ન્તઈકરેવ પહેલે 
| ગુ. સ”. ૫૧૨ 
૬ અગ્ઝુક ખીન્ને _ 1 વિ.સ'. ૮૮૮ 
| 
૮ ચામુ'ડરાજ ૯ અગ્ગુક ત્રીન્ને 


૧૧ અગ્ગુક ચાધેો! ગુ. સ*. ૫૬૭ ૧૦ રાણુક-ખીશ્ત ગુ સ”. ૫૫૫ 
_ વિ. સ. ૯૪૩ | વિ.સ*. ૯૩૧ 
૧૨ ન્તઈક ખીત્ને યુ. સ". ૫૯૬,।વ. સ”. ૯૭ર યુવરાજ ન્નઈકે 
આ તાસ્રશાસનની હડીકત પરથી ર્લિત થતી 
'ક્ેટ્લીડ ખાખતે! 


(૧) હાલના એઓખામ'ડલ પ્રદેશના જૂના-પછતી પરગણાને 
“લગતા તથા જૂના સ્વર્ણ્‌મ'જરી પ્રદેશને લગતા તામ્રશાસનો-ભૂતાંબલિ 


ર૨ એપ્ખધ્મ'ડળના વાધેર 


(૪) સૈન્ધવ રાશ્તએ કેવળ આત્મકલ્યાણ મારે ગ્રહણુને સમયે 
આદણેને દાન આપતા હતા એટલું જ નહિ પ'રુ તે રાન્તએ। પોતાના 
રાજ્યના પ્રદેશના દેવમન્દિરાના ખર્ચ માટે, તેના -જણોહાર માટે પણુ 
મડાધિપતિને ધન આપતા હતા. વળી બાહાણુ વિદ્યાર્થીઓના ભોજનાદ્તા 
ખયંતે પહેંચી વળવા તે શન્‍્નઓ ગામની અમક પેદાશ દાન તરીકે 
આપતા હત. એ કાળમાં--એટલે વિ. સ. ૭૮૮ થી ૯૯૬ સુધીના 
થસે! વરસના યુત્રમાં--એ ખામ'ડલની મગમાં એવી સસ્કૃતિ હતી કે 
જે દેવાલયે--મકે--ચલાવતી, અને વિધાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ માદે 
આશ્રમે।માં રાપ્પી તેમતા ભોજનાદિ-વ્યવહાર માટે પદ્ધતિસર યોજતા 
કરતી હતી. 


વળી એક તામ્રશાસતમાં હરિ, હર, સૂય", ગૃણુપતિ તથા માતાએ! 
પ્રતિ ભક્તિ રાખવાને ઠારણે ઘાત અપાયાનુ* લખવામાં આવ્યું” છે.એ 
પરથી સ્પજ સમન્નય છે કે એ ફાળમાં એ ખામ'ડલ પ્રદેશમાં હરિનાં, 
શકરના, સૂર્યના, ગણુપતિના, અને રેવોઓના મન્દિરો ઉભાં થયેલાં 
હતાં અને લેકે એ દેવોની પૃત્તમાં જીરનની સદ્લતા માનતા હતાં. 
મારા બારીક અવલોકનમાં ઓજખામ"ડલના જેમ્લાંક ગામડાંઓમાં, 
શગકરના, સયના, નારાયણના, ગણુપત્તિના અને દવીઓનાં હત્નર વરસથી 
વધારે નના દેવાલયો કે જૂર્તિએ મને સાંપરેલી છે. વસઈ ગામ પાસે 
એક માઈલ ઉપર અને અરાંભડા ગામે પરેલની વાવ પાસે ગણુપતિની 
ખહુ જ મોહી ગ તિઓ આજે મે। જદ છે. સૂર્યની મૂર્તિએ તો સુવાણુમાં, 
ફૂકલારા કુડ 'કપર, ગુહાદિત્યના દેરામાં અને કરછી ગઢ પાસે મળી આવલ 
છે. હરિતી યૂ્તિએઓ--બેટમાં, દ્રારકામાં, ધાસણુવેલમાં--નનૂના કાળથી 
પ્રતિછિતિ થયેલી મળેલી છે. દેજીએની પૂૃગ્નત તો આ ક્દેશની ખાસ 
ખાસિયત ખનેધી છે. લુઈ ( લુણુ 4 અઈ ), (ર્સૈન્ધવ ગ આઈ) ૨ 
સિન્ધવાઈ ( સિન્ધવ 4- આઇ ), વેરાઈ, ધતેકરી, અચ્છાઈ, ચન્રભાગા/ 
આશાપુરી, મુમાઈ--વગેરે ઘગી દેવીએ આ મદેશમાં પૂન્નય છે 





એ ખામ”ળના સૌથી જના મ'દિરતો નમૂતે-- 
ગુ્બરાદેત્યનુ' મદિર 


કજ ૪ જક ૧ ક જાયક ૦ 


આ તામ્રશાસતો પરથી જણાય છે કે ઈ. સ.ના નવમાં અતે દશમા 
સૈકા સુધી સૌરાષ્ટ્રના પશ્રિમ છેડે ભાગવત અને સ્માર્ત એવા ખે 
પ'ધો ઊસા થયા નહોત? પ'ચાયતનની પૃન્ન થ્રી રા'કરાચાયે વિહિત 
કરી છે. તે પ્રમાણે આ પ્રદેશમાં પાંચે દેવાની પૂશ્ન થતી હત્તી. 


(૫) આ તામ્રરાસનમાં દાનના અધિકારી બાહાણે બહારના 
દરથી અપર-સૌરાષ્ટ્ર મ'ડલરમાં આવી વસ્ષા હેય તેવી સ્પષૃતા 
થપેલી છે. 


પહેલા દાનેપેત્ર્માં દાન લેનાર ખાઇણુનું નોમ આપવામાં આવ્યુ 
જે પણુ તેની વિશેષ સ્પષ્ટતા થઈ શછી નથી. બીશ્ત દાનપત્રમાં દાનને 
અધિકારી સે્‌પમેશ્વર્‌ નિવાસી ચતુવે*ટી સાંકૃત્ય ગોત્રી બાહમણુ કલ્યાણુતો 
સુત માધવ છે. 


ત્રીશ્ન દાનપત્રમાં દાનનો અધિકારી ભિન્નમાલ નિવાસી ચતુર્વેદી 
વત્સગાત્રી બાહ્મણુ ભટ્ટસ્વામી છે. 


ચોથા દાનપત્રમાં દાનનો અધિકારી દ'ડિણુભટટ ગામનો નિવાસી-- 


શ'ખધર-સુતપૂર્ણું અને તેતો સુત કાપ ટિક શિવરુદ્ર છે. તે વસિજ્ગોત્રી 
અને ત્રડફ્વેદી છે. 


પાંચમાં દાનપત્રમાં દાનનો અધિકારી--કચ્છ દેશના ગોમૂ તરિકા 
ગામને રહીશ વત્સગોત્રી યજુવે"દી ગ્રહેશ્વરના સુત જક તયા સગર છે. 


૭ટ્દા દાનપત્રમાં દાનતો અધિકારી ભિન્નમાલથી આવેલા નન્નુ સેઠે 
બ્‌'ધાવી આપેલ દેવીના મન્દિરતે! પૂન્નરી છે; તથા બાદ્મણુ વિદ્યાર્થીઓને 
ભાજન આપવા માટે કોઈ મદાધિર્પાતે છે. 


આ ઉપરથી સપણ થાય છે કે ચૈન્ધવ વશન રત્તઓની સત્તાતે 
પ્રદેશ હાલના ઢાક અને સોમમેથર ( સોમનાથ પાટણુ ) સુધી અપર સુરાછૂ 
મ'ડલમાં કેલાયો થતે।. એ પ્રદેશમાં ભિજ્નમાલથી વખાના માર્યા નાશી 


દુ આઓખાત'ડળતા વાધેર 


છૂટેલા બાબણે। અને શૈડીઆ આવી વસ્યા હતા. એ ઘાઇ્ણે! અખોટી 
અતે હાલના શ્રીમાલી છાહાણુના પૂવજે હતા. હાલમાં અબોટી 
બાહણુની વરતી--કચ્છ, આખામડલ, પોરળદર અને માંગરોળના 
ગ્રદેશમાં જ ન્તેવામાં આવે છે. સે લેશો અસલી સૈન્ધવ વ'શના રાજ્યા- 
ધિકારના સમયમાં એ સ્થળે આવી વસ્યા હતા, 


કચ્છ "દેશમાં ગોકૂતરિક] કયાં આવ્યુ" તે આજે શૈોધી કાઢવામાં નથી 
આવ્યુ પરન્તુ ગોમ (ત્રિકાના નિવાસી બાહ્મણે એખામડલમાં પોતાન! 
ગામને અમર કરવા ગામતા--(ગોમતી ) ગામ વસાવ્યુ* હતું, તૈ 
બાઇગ્‌ના વશજ આજે ઓખામ'લમાં રાજગાર તરીકે એળખાય 
છે. આજે પણુ મૂળાગામતા ગામે બેચાર શાજગાર આહારના કૂડુગ્બો 
ખેતીનો ધ'ધો કરી ચુજરાન ચલાવે છે. તે સૈન્ઘવ રજન ગોર હતા 
એટલું જ નહિ-પાછળથી વાધેર સજના અને અરાભડાના રાટોડ 
રશ્નના પણુ ગોર બન્યા હતા. 


ઈ. સ.ના નવમા અને દશમા સૈકામાં બાહમણે!ની પેગાન્યાતે! 
વિશેષ ખ્યાત્તિમાં આવી નહે!તી. બાલણે તે કાળમાં પોતાના ગોત્રથી 
અતે અભ્યાસના વેદથી ઓળખાતા દતા. એ વાત આ તામ્પતમાં 
નગદ થયેલા દનાધિકારીતી હછીકત પરથી ફલિત થાય છે. 


(દ) બધા તામ્શાસતોમાં લેખને અ'તે, બે પતરાંને ન્તેડતાર 
કડીને સિરે ““ સૃત્સ્ય નું ચિહ્ મુકાયેલુ” છે. એ સૈ-ધવોતુ* રાજ્સિક 
હોવું ન્‍્નેઈએ. સિન્ધની અસલી સ'સ્કૃતિમાં સિન્ધુ નદીમાં અને સગમાં 
સગર-મકર-મચ્છ એવાં મોગી સ્વરૂપમાં દશન આપતા હશે કે એમના 
ક બળથી અને એમની વિઘાતક શક્તિથી લે!દ્ોને મકરતી પૂત્ન 
રેવ તરીકે સાધવી પડી ઉરો. એમની કપા વિના જવી શકાય જ નહિ 
એવી સાન્યતા મહાનદના મહામ્રઝે લેક્ામાં ઉપન્નવી હેવી સ્‍તેઈ રે, તેથ! 
મકરને--મત્સ્યને પૂજ્યા પછી ત બધી ગ્રમૃત્તિ આર'ભવી એવી માન્યતદ 


નવમા સૈડપ્માં સૈન્પચેદ અને એઘખપ્મ*ડલ દૃ 


સિન્ધમાં દઢ થઈ હતી, તેથી લાંના સત્તાધીસોના દેવ મકર બની ગયા. 
મકરતી પૂશ્ત-ૈવીકૃપા મેળવવા ત્યાં થતી હતી. હાલ પણુ હત્તરો 
વરસ પછી એ પૂઃ્નની પગલીએ-ડરાંચીમાં “ મધર પીર ''-ના સ્થાનમાં 
રહેલી છે. ત્યાં મગરની પૂજા ફરવામાં આવે છે. મગર પીરના મુભ્તવરો 
અગાધ પાણીમાંઘી મગરદેવનું આવાજન કરે છે* મપ્રરદેવ કિનારા પર 
આવે છે? અને અધ્જપૂન્ત-તેવેદ-ભેટ--સ્વીકારે છે. 


શૈત્ધુવ વ'શના રાત્તખાએે તેટલા વાશ્તે પોતાતુ' ર્ઝચિદ 
“સત્સ્ય” રાખ્યું હેઘુ' જેઈએ. તે મઠડર્ઘ્વજ કહેવાતા ઘતા. 
જગફર્ધ્વજ “-છતુમાતજતા અબચરીર લબભ'ધથી જન્મેલા કુમારી 
અ'જનીના પુત્ર મનાય છે. તેથી સન્ધવવ'શી, «યદ૬મવ'શી રજ્પૂતોએ--- 
જેડવા રાણાએઓએન--પોતાના વ'શને હતુમાનજના વશજ તરીકે 
માની લીધેલ છે. પોરબન્દરના જેવા પ્રલનાં રાણાઓના ખારે!ટની 
જૂની વ'શાવથીના પાઠ વખતે જેટવા રજ્પૂતોને હનુમાતના વ'શન્ને 
તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. કોઈ બારોટ તે! જેઠવા રપૂતોતે 
પુ'છકિયા રાણા કહે છે. 


ઇતિહાસમાં “ મયૂરુ૧% ” અતે “ મકરધ્વજ રાજળએ] વચ્ચે 
દારૃણુ યુ& થયાની કયા પ્રચલિત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઊતરી આવેલા ક્ષત્રપ 
રાન અતે ગુપ્ત રાનએના સિકામાં “ મયૂર ”નું ગ્રતીક સુકાયેલુ' 
હાય છે. તેથી ક્ષત્રપાો-કેે ચુપ્ત રાજાએ અને સૈ-પવો વચ્ચેના યુદ્ધની 
જાઈ કયા--મયૂરષ્વજ અને મકરપ્વજના યુદ્ધ તરીક પ્રચલિત રહી 
ન હેય ? 


એ પ 


પ્રકરણ સાતસઞુ--૧ 


એ!ાખામ'ડળના વાધેરનદ ઇતિહાસને અ'ધારિથવિ યગ 


એખામ"ળના અસકષી ગામ ચોર્રીકાની કષામાં--સકર બેડીમતી 


દરિયાઈ ચડાઈની વાત આવી ગઈ છે. એ સકર્‌ બેલીમતા સમયમાં 
દરિયાઈ વહાણ! એખા નદીના મુખ આગળ ગોર્સીન્ન ગામથી ખે માઈ 
દૂર આવીને લ'ગર કરતા અતે એ! ખ્ાતદ જગલમા ચુશ્લની સાડી કવી 
--તેતી મોટી પેદાશ ચુઝ્લ નામના સુત્રન્ધી ગ્સ--પલર્ષતી હતીને 
ગુમ્રલના વહાણ! ભ-ાતા અને તે અરબસ્તાનમાં ધૂપ બનાવવ! માટે 
અતે સુમ"ધી તેલ બનાવવા મારે લઝ ત્ત્વામાં આવતાં. ગ્યા વહુ 
ઘણી વાર એ ખા નદી પાસે દરિયાકાં ઠે પતથરતા ખશ સ્‍વેલા છેન 
તેના ઉપ* ભુલષી હ“કાસ્વામાં અ!ાવતાં-રવારે તે વહાલ તૂટી «તાં. કે 
પત્ધસળા-ખડકવાળા દચ્યાઈ કાંદાતે વહાશુવરીએાએ સકરન્ડડો સેં 
નામ આપ્યું હતું. આજ સુધી-એકટલે કે સૈકાઓ વીગ પછી ૫૫૧૩ 
હ"કારતાગ એ કદાતે સંકર કો (સપ્કર બેલીમતે ખડક ) રહે છે. 


એદખપ્સ'ડળતદ વપ્ધેરતાદ ઈતિણપ્સનો અ'ધારિધેદ યુમ 1 


એખામ'ડળના ગ્રદેશમાંધી ક્ષસપ રાજ્તેએના સમયના કેટલાંક 
અવશેષો મળ્યા છે. તે પરધી જણાય છે “ક ઈ. સ.તી પૂવે" અને 
આરભમાં--આ રેશમાં--કચ્છમાં અતે પશ્ચિમ સૌશષ્ટ્રમાં છેક મિરિ- 
નાર પર્વત સુધી ક્ષવપોની સત્તા પ્રવર્તતી હતી. દ્વારકાથી છ માઇલ 
દૂર આવેલા પ્રાચીન તળાવમાંથી--થી સ્દ્રસેન મહાક્ષતરપના સમયનો 
શિલાલેખ સાંપબ્નો છે. વળી 'દેટલેક સ્થળેથી ક્ષતપાના કાળના સિષ્કા 
અને મોય વ'શના સ્કન્દ ગુના સિક્યા અને સર્ધનાં મન્દિરા પણુ મળા 
આવ્યાં છે. બુદ્દના સ્તૂપ જેવા ટીંબા, બુદ્ની મૂર્તિ, અને જૈનશાસનતે 
અનુન્નર્તી તીર્થ'કરની મૂર્તિ--આ દેશમાંથો સાંપડી છે--એટલે “ 
ખએો'ખામ'ડળ પ્રદેશ થીકૃપ્ણુના કાળ પછી પ્‌ આછીપાતળી વસતીયા 
વસેલો! રલો છતો. 


તે વસ્તીમાં યાદવો સાધે આવી વસેલા--કાલયવનના કુકુ'ખીઓ 
પાગુ હતા. તે લેકે અહીંથી શિન્ધ, અરબસ્તાન, આસીરીઆ અને 
બાખીલેન સુધી આવતા અતે જતા. એક રાળુ' આવે તે! બીજુ” રાહુ” 
«તય, આવત્તત તો ચાલુ હતી. ગ્રીસના અતે અરબસ્તાનના દરિયાઈ 
ગ્રતાસીઓની તે કાલની જે નોધ મળી આવી છે. તેમાં એખામ'ડળના 
દારકાનું નામ બારકે; (થાએઓપાલી ) અને બેટનુ' નામ નૌસ્થામસ-- 
પડતા 0ળડ--આપવામાં આવ્યું છે. ત્રીક્ભાપાર્માં થીએસ -દેવ 
અને પોલી «રાહેર એવો અર્થ થાય છે. દેવનુ સહેદણુ--તે દેગ 21 
સમન્નય છે. ખેટમાં એવું મોટું” વિશાલ બનદર છેકે તેમાં--સમુદ્રના 
તાદાન વખતે સેકડો વહાણો આશ્રય લઈ શકે છે. ગ્રોક લોકોના વહાણેા 
ખેટના બાલાપુર બ'દ«માં આશ્રય લેતાં તેથી તેનુ નામ “ નૌસ્થામસ એ 
લોકોએ રાખ્યુ હતુ”. 


એટલી વાત ખરી ઝે હાલના વાઘેરના અસલી મૂછા પુરુષો દૂારકાયી 
સિન્ધ, અરબસ્તાન, બલુચિસ્તાન, પિસ અર્દિ સ્થળાએથી આવી 


5દ એખામ'ડળતા વાધેર 


વસેલા, તે થરીકૃષ્ણુના કાળના યવને! સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા. ગૈ 
વાધેર સ"ધની ત્રણુ શાખાઓ હતી એવુ' એમના બારોટને ચેપથી 
જણુવા મળેલુ' છે. એ ત્રણુ સ'ધના તામ હતા--૧ કાળા, ૨ ક ભ 
અતે ૩ મોડા. તે સમુદ્રકાંદા પર શરવીર ક્ષત્રિય તરીકે તનણીતાં છતા 
તે લેકે દસ્યાઈ પરાક્રમથી દોલત મેળવતા અને પોતાનો આછોપાતળે 
વંભવ ટકાવી રાખતા હતા. 


શ્રીકૃપ્યુની અસલી ભૂમિ તરીકે દ્વારઠાનુ સ્થળ સમસ્ત ભારતમ 
પવિત્ર મનાતુ” હતું, તેથી તે સ્થળે પવિત્ર બાહ્મણોએ પુરાણુતી ગોર૧- 
'ભરેલી કથાને અનુરૂપ દૈવાલયે! અને તીથ સ્થાનો રાશનએ દ્વારા અ 
શ્રેકીઓદ્ારદ જે તે કાળની સમજ પ્રમાણે બ'ધાવ્યા હતાં. એ કારણે 
પ્રાચીન કાળમા પણુ ઘણુ માણુસે આ પવિત્ર સ્થળની યાત્રાગે 
આવતા હતા. 


આ કાબા, કાળા, અને મોડા લોકોનો સૂલક એટલો બધ 
વિકટતાથી ભરૅલે હતો કે--ગિરિનાર પત સુધી જ લોકો પગરસ્હૈ 
આવન્ત કરતા હતા. દારકા સુધી તો જૂજ માણુસો પગરસ્તે આવત 
હતા, આ પ્રદેશ ધણી વાર ભયના ત્રાસેલાને રક્ષણુસ્યાન તરીકે ટ 
આવતો હતો. રાજરથાનમાંથી, રજવાતના ભીલના “"ગવોમાંથી; ચ” 
મેટા રાશ્નઓની ઇતરાજી વહોરી હોય તેવા જતમ”ડલમાંથી સલામતી 
ખાતર ધસ માણુસે! દ્ારઝામાં આવી વસતા હતા અતે વાધેર પ્રજાવ 
સાથે મળી જતા હતા, આવા ગ્રકારના ચલનવલનથી વાઘેર કમ 
રચના થઈ છે--તેની સાબિતા ન્તેવા બેસીએ તો એ કોમની લાધામાં 
સિન્ધી, કરછી અને ૨1જસ્થાતી તત્ત્વો દેખા દે છે? તેમના મર્દો 
દાઢીના વાળ--(શનષન) સ્‍્તેઈએ તો તેમાં આસીરીઅન અને પારસીકવ 

અસર દેખાય છે. તેમના પોશાકમાં અસલી ત્રીસ સરદારાન! અગરક્ષદાજ 
છાંટ દેખાય છે, તેમના હથિયારમાં પાથાય પ્રદેશની જૂનવાણીના ૨3 


એપ્ખપ્સ*ડળનપ વાધેરતપ ઇતિહપસનેદ અ“ધારિયેપ યુપ ૨૧ 


આ ઉપરથધી ફલિત થાય છે કે આ દાનપસમાં મ્રુદાયેલ ગોમૂ તિકા 
રાબ્દ તથા લોણપ્રદકસ્થલિ રબ્દ એખામડળના જૂના સ્થળોને 
લાગુ પડે છે. આજના ગોપી તળાવ પાસે લુણાઈ માતાનું સ્‍્નૂનુ” દેવ- 
સ્યાન છે. તે જગ્યાએ વસેલા ગામનું નામ લોણપ્રદ અને આસપાસને! 
ગ્રદેશ તો લેણણપ્રદસ્થલિ હરે એમ સમત્નય છે. લોઈ માતાના 
મન્દિના દ્દાર પર આને અસલી રચનાની ખે મોટી મનુષ્યના કદની 


મૂર્તિઓ પુરાતન કળાના નમૂનારૂપ ઊભેલી છે. તેની વેશમ્રુવા “કેવળ 
પુરાતની છે. 


આ રીતે શિલાદિત્ય રાત્નઓને। સ'ચાર દારકાના ગ્રદેશ પર હતે, 
તે વખતે વાઘેર લે!કો આ દેશની મુખ્ય વસ્તી હરે. શિલાદિત્ય 
રાન્નઓનોા શ્રીધર, ધરસેન, ક્ુુવસેન, ધરાસેન,--વગેરે નામાવાળા 
સત્તાધીશ પુરૂષો યઈ ગયા છે. એમની સત્તાનો પડધો પાડતું દ્વારકાની 
પાસે છ માઈલ પર આવેલું પ્રાસણવેલ ગામ છે. એ નામ 
ધરસેનવલિ અત્રર તો ધરાસેનવલિમાથી વિકૃત થયેલું છે. તેવું 
૦૬ બીજુ" ગામ અ દેશમાં દોવપ્ડ છે. તે ધર્વાડ, કે ધરાવાડ 
ઇપરથાી ઊતરી આવેલુ'. ધરેવાડમાંથી વિકૃત થઈ ધ્રેવાડ બન્યુ” છે. 
વાઘેરોના પ્રદેશમાં વલ્લભીવ'શના ગુજરાધિપતિ--રાન્નએની અવર 
જ્વર અને સત્તાના પ્રભાવ હતો ગમે આ રીતે ન્તણી શકાય છે, 


ગુજરાતમાં વલ્લભી વ*શના રાત્તઓ પછી ચાવડા વ'શના રાન્ન- 
એ ની સત્તા નમી ત્યારે પણુ ચાવડા સરદારો દારકાના પ્રદેશમાં આવી 
પહે[ચ્યા હતા; કોઈ સત્તા જમાવવાના ઉદ્દેશથી અને કોઈ ભૂવડ 
સોલ'ઈછીના સપાટામાંધી બચી જવાના હેતુથી--એઓખામ'ડલમાં 
આવ્યા હતા.--દ્દારકાથી દશ માદલિ પૂવે--મૂળવાસર ગામ પાસે 
આજે ચાવડાપાટર ગામના ખેર મોજદ છે. ચાવડા વહશત! પ્રભાવ 
પણુ આ દૈશ પર્‌ હતો તેની એ સાબિતી છે--ચાવપ રજપૂતો 


૭૦ એપ્ખપ્મ'ડળના વાધ 


ચાવડા વ'શના રજપૂતો પણુ આવવા લાગ્યા હતા. કોઈ વિજયતી 
તૃષ્ણા! છિપાવવા તો કોઈ વખાને માર્યા આશ્રય મેળવવા આ દૈશમા 
આવ્યા હોવાનું લેકકકથામાંથી અને શિલાલેખામાંથી મળી આવે છે. 


વલ્લભી વ"શના રાશ્તઓએ પોતાની સત્તા સૌરાષ્રના પૂવ છેડાના 
વલ્લભીપુર્થી સૌરાષ્ટના પશ્ચિમ છેડા પર આવેલા ઠ્ડારકાના પ્રદેશ સુધી 
વધારવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા. શિલાદિય ખીન્તના એક ઉત્કીણું લેખમાં 
પાલીતાણાના રાન્નએ દ્ારકાતા રાન્નતે ( પાલીતાણાના સામ'ત વરાઇ* 
દાસે) હરાવ્યાના ઉલ્લેખ છે. એ લેખ સ“વત ૬૩૦માં લખાયેલો! છે. 
તેવી જ રીતે સ'વત ૬૬૧નું શિલાદ્સિ ત્રીન્નનું દાનપત્રનું તાક્તરાસત 
મળ્યુ છે. તેમાં એવો ઉલ્લેખ થયે! છે કે : વઃ સંવિર્તિ--- 


ચઘા મગા માતા પિકો: પુષ્યાવ્યાયનાય મોમૂમિવા વિનિંગ મીવથમી- 
વાલ્તવ્ય તચાવિવજે વિત્વલામન્ય મરજાઝમોતમેત્રાળીઈ સત્રહાર તરત 
દ્રોળવુત્ર ત્ાવ્ળમૂતત મારા મુરાટ્ટેજુ જોળાવર્જદયસયા 


શટ ક્ટ શ 


કુડરો રતાત્રવુત્ર લસ્ટ 1 સતમિરે વસાષિસત ૧૦૩મોમિકયુત 
વિચેસ્વતિ ઘીટરમમેસેતિ ॥ મ. ર૪૨ કાવળ ૧. [૧ ] સ્‍્વટહ્તો મમ 


શ જ ર 


આ દાનપત્રમાં બતાવેલી નોનઝિજા કચ્છમાં બતાવવામાં આવે છે-- 
પણુ ફ્વારકાની ગોમતી નદીતું જૂનુ નામ ગોમૂતી છે. સૂળગોામૂતા 
નામનું જુનુ' ગામ આજે આ ?ેશમાં છૈ. તે પવિત્ર સ્થળ ગણાય છે- 
શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહારાજ દ્વારકાની યાત્રાએ ઈ. સ.ના સોળમાં સૈકામાં 
પધાર્યા હતા તારૅ--એ મૂળગામૂતા--ના કાંડા પર પોતે થીમ 
ભાગવત્‌ પુરાણુ સાત દિવસ વાંચ્યું હતુ”--વે સ્થળે થ્રી આચાર્યમીવી 
ખેદક આજયુધી મોજૂદ છે. " 


એપ્ખપ્સ'ડળન।ા વાધેરનપ ઇતિહાસને1 અ'ધાકિયેદ ચુમ ૩ 


શષા. તેનો પુ'વર મ'ગલજી થયે. તેનો પુત્ર દેપલદેવ, તેનો પુત્ર 
જગદેવ થયે।. 


જગદેવ ચાવપાને બે પુત્રો હતા૨ (૧) ફનકસેન અતે (૨) 
અનન્તરેવ. 


કનકદેવ ચાવડાએ આ પ્રદેશમાં કનેકાપુરી વસાવી. તેનાં અસલી 
મકાનો અતે મન્દિરા આજે વસઈ ગામડામાં ખ'ડેરરૂપે ન્તેવા મળે છે. 
ચાવડાવ'શતા રાજ્તઓનુ' વલણુ નેનધમં તરક્‌ ઢળેલુ” હતુ”. તેયી કનકશેને 
કનકાપુરીમાં શ્રી નેસિનાથ તીર્થ કરનું મન્દિર બ'ધાવ્યુ" હશો એમ 
અનુમાન કરી શકાય છે. * 


અન'તરેવ:ચાવડાએ દ્વારકામાં યાદ નાંખ્યું. તેશે પણુ અનેક 
પરાકમોતી સિદ્ધિ મેળવી હતી; પણુ એમ કહેવાય છે “કે દ્વારકામાં 
પોતાની રાજધાની રાખવાથી દેવના શાપના ભેગ બન્યા. તેના સમયમાં 
હુરોલ નામના વ'શના રજપુતાનાો સ'ધ પણુ દ્દારકાની આસપાસ આંવી 
વસમો! હતો. આ રેર્લ રજપુતો વગ્ચે સત્તા માટે અનેકવાર ધીંગાણા 
જમતાં હતાં--અને ઓખાના અસલી રહેવાસી ફાલા, મો!રા, વાધેરે 
આવાં ધીંગાણામાં એક કે ખીન્ત પક્ષમાં રહી ખેલ ખેલતા હતા. 


તાર વસત 


ક [સંઘી જેન મન્યમાળા--અ'ક ૨૮ તરીકે ભારતીય વિશ્ચાશવત મુ'ખઈ- 
તરફથી પ્રકારિત 
મર્મોવરેરમાળા વિવરળ-(ષશોવરસમાઝ વિવરળ ) 


લેખક શ્રી જયસિહસૃરિ--લખ્યા સાલ સ'વત «૧૫, ભાદરવા શુદ પ 
ખુધ્રવાર (નાગાર ગામે)--આ પુસ્તકમાં સૌરાષ્ટ્રનું” વણુ*ન કરતાં લેખકે 
ક્રપ્્રડપ્નો દ્લેખ બપ્રવઈ ( ખારવે ઝે એમ 


મારના બે સુરા થવ રેણાળ સર્ર સો સતો 
સપ્જી જુર જેર જાદ્યકૂ રણ સિ જવાદ 


છ્રૃ એાખામ'ડળતા વાધેર 


એખામડલમાં આવ્યા તેની પહેલાં સૈન્ધવોનો પ્રભાવ અ! દેશમાં ફરી 
વળ્યો હતો, ધીણુકી ગામેથી જાકકે રાન્નના સમયતું લતપમ-- 
તામ્રપત્ર મળી આવ્યુ* છે--તે સ“વત ૭૯૪ના સમયનુ” છે. આ ચૈત્ધવે! 
પોરબન્દર અને ઢાંકની આસપાસના પ્રદેશમાં જેઠવા રામા તરીકે 
સત્તાધીશ બની રાન્ય સલાવતા થયા હતા. 


એખામ'ળમાં આવી વસેલા ચાવડા રજપૂતો--૫'ચાસરતી 
જર્યાશિખરીની ભુવડ સાથેતી લડાઈમાં પરાજિત્ત મયેલા સ'ધ પૈકીના 
હતા કે--૧નરાજ ચાવડાના વ'શના ખેમરાજ પછીના અતુવ'શીય 
રજપૂતો પાટણુનો પ્રદેશ છોડી આખામડળ આવી વસમા હતા--તે 
સ્પછ કહી શકાય એવી માહિતી પ્રતિહાસને ચોપડેથી મળી નથી. 


તોપણુ બારોટતી સુખ-્કથાએ પરથી એમ ન્તણી શકાયું ઈ 
ગ્પખેરાજ ચાવડાએ એખામ'ળ ઉપર પહેલુ” આકમણું કર્યું” હતું” 
તેણે ઓઆખામ'ડળમાં મધ્યભાગમાં વસતા કાલા વાઘેરેતે અને ખેટમાં 
ગજડરણુ સરદારના રાજ્યમાં વસતા મોડા વાવેરાને હરાવ્યા-અતે 
તેમના ઉપર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યુ આ ગખેરાજ ઉફે" અકડજને 
ખે પુત્રો હતાઃ (૧) વાઘમ અને ર ભુતડ. એમ કહેવાય છે કે વાથમે 
ખેટમાં ન રહેતા દરિયારસ્તે કચ્છમાં જઈ ભદ્ેશ્રર્‌ પાસે પોતાનું થાક 
નાખ્યું; અને ભુવડ ચાવડા એ ખામ“લનેો રાતન થયે. તેતે પુત્ર 
જયસેન ચાવડો. એમણે ચાવડાપદ્ર ગામ વસાવ્યુ*. તેનાં અકે? 
આજે મૂળવાસર ગામડાં પાસે નીચાણવાળા ભાગમાં નતેવા મળે છે. અ 
ચાવડાપાદરના ખ'ડેડ પાસેના ન્નૂના તળાવમાંથી સદ્સેન ક્ષત્રપ રાજનના 
સમયતો એક શિલાલેખ--બાહી લિષિમાં ોતરાયેલો મળને છે. વૈ 
પર્ધો એવું અનુમાન થાય છે કે આ દેશત્રાં વસતા કાલા વાવેરો ક્ષતષ 
રજ્વશના સમયની વસ્તીમાંથી ઊતરી આવેલ છેવા ન્નેઈ એ. 


જયદેવ પછી એના ભાઈ ' એના પુત «દેવ ચાવડા સત્તાધી? 


એપ્ખપ્મ'ડળનપ થ્પ્ધેરતપ ઘતિહધ્સનેદ અ*ધપરિયેઃ યુમ ૨ 


ચયા. તેનો કુ'વર મ'ગલજી થયો. તેનો પુત્ર દેપલદેવ, તેતો પુત્ર 
જગદેવ યયે।. 


જગદેવ ચાવયને ખે પુત્રો હતાઃ (૧) કતકસેન અતે (૨) 
અનન્તદેવ. 


કુનકદેવ ચાવડાએ આ પ્રદેશમાં કનકાપુરી વસાવી. તેનાં અસલી 
સકાનો અને મન્દિરોા આજે વસઈ ગામડામાં ખ'ડેરરૂપે ન્નેવા મળે છે. 
ચાવડાવ'શના રાન્નઓનુ” વલણુ જૈનધર્મ તરક ઢળેલુ” હતુ”. તેથી કનકસેને 
કનકાપુરીમાં ત્રી નેમિનાય તીર્યકરતું મન્દિર બંધાવ્યુ હરો એમ 
અતનુમ્‌ાત્‌ કરી શષ્ઠાય છે. 


અન'તદેવ:ચાવડાએ દ્ાારકામાં થાઇ નાંખ્યું. તેણે પણ અનેક 
પ્રાક્રમોની સિદ્ધિ મેળવવી હતી$ પષ્મુ એમ ડહેવાય છે કે દારકામાં 
પોતાની રાજધાની રાખવાથી રેવના શપતા ભેણ બન્યા. તેના સમયમાં 
હરોલ નામના વ'શના રજપુતોનો સ'ધ પણુ દ્દારકાની આસપાસ આવી 
વસ્ચા હતો. આ હેરલ રજપુતો વગ્ચે સત્તા માટે અનેકવાર ધીંશ્રાણા 
“તમતાં હતાં--અને ઓભખાના અસલી રહેવાસી કાલા, મેડા, વાધેરે 
આવાં ધીંગાણામાં એક કે ખીન્ન પક્ષમાં રહી ખેલ ખેલતા હતા. 


નવગાતાાનાણાતાઇ -.કૂળા-..સાાઉન્લાજી 


* સિંધી જેન ગન્થમાળા--અ'ક ર૮ તરીકે ભારતીય વિદ્યાશવન મુ'બઈ- 
તરક્થી પ્રકા રિત 
ધર્મોવરેસત્રાઝા વિવર્ન--(પથોવણતતાસ વિવરળ ) 


લેખક શ્રી જર્યાસહસૂરિ--લખ્યા સાલ સ'વત ૯૧૫. ભાદરવા 18 પ 
ખુધવાર (નાગાર ગામેઝે-આ પુસ્તકમાં સૌરાષ્ટ્ર વણન કરતા લેખકે 
દ્વપ્રકાનેો! દલ્લેખ ભારવઈ ( ખારવે ઝે એમ 


માર્‌રાળા ળ ગુદ્ઞમળિ થવ રેતાળ સરે સો સજે 
ત*તી પૂરી પોરાળા વાસ્વફે થત રિત્તિ પધાત્તા 


એપખાપસમ”ડળનદ વાધેર 


આ ચાવડાઓની કથાને ટેકા આપે એવી કોઈ વાવ, કૂવા, દેવળ કૈ 
શિલાલેખની નકર 'સાબિત્તી મળી નથી. વસઈનાં દહેરાં (સવત, 
૧૨૬૧નો શિલાલેખ ) અતે ચાવડા પાદરના ખ'ેર એ બે મોજૂદ પુરાવા 
એવા છે કે લોષ્વિમાં પ્રયલિત રહેલી પર*પરાગત કથામાં ક'ઈક સત્યનો 
અ'શ હોય એમ માનવાનું" મન થાય છે, 


લેખકે એખામ'લના ગામડાંમાં ફરીને જે 'માહિતી મેળવી છે? 
પુસ્તકોના પરિશીલનથી જે ક'ઈ મેળવ્યું છે તેમાંથી જે કઈ જાળવી 
રાખવા જેવી હઇકત છે તે હવે પછીના પ્રકરણમાં રજૂ કરવામાં 
આવી છે. 


પ્રકરણ સાતઝુ--૨ 
આ સમયના ઉત્કીણ લેખે! 


૧ 
વાનિગવસ્ય 
રસો મટાલત્રપસ્ત સામી અ્્રતેનલ્ય 
ઘષ ૧૨૦ વશામ વદુઝ વંચમ્યાથ 
રમ... વાસિઝવ્ય વત્સસ ( ષુત્રેળ ) 
વ્રતિસિવિતં યસ ચહ્ય મિત્ર ૪( તરાય ) 
લેખના સાર 


રાત્ત મહાક્ષત્રપ સ્વામિ રુદ્રસેનના વર્ષ ૧૨૦માં વૈશાખ વદિ 
પાંચમના રોજ વાનિજકના પુતે પોતાનું જીવન અર્પણુ કરી મિત્રનું 
જીવન બયચાવ્યુ' (?) 


હ ૮# .*8 -2 


(ઈ. સ,તો આંકડો ૧૨૨ 4-૭૮ - ૨૦૦ હોવાનું વડોદરા પુરાતત્ત્વ 
ખાતાના અધિકારી શ્રી ગદ્રે તરફ્થી નક્કી થયું છે. ) 


આ લેખ મૂળવાસર-- (અસલી “ચાવડા પાદર ”)ની પાસે આવેલા 
તળાવમાંથી નીકળ્યો! છે. હ્રાલ તે દારકા સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના 
મકાનમા-ઊંચી ઓટલી ઉપર સુરક્ષિત 1સ્થતિમાં રાખવામાં આવ્યો છે. 


શ્‌ 
દારકાથી પોરબન્દર જ્વાતા રસ્તા ઉપર્‌ કલ્યાણૂપુર ગામ પાસે 
આવેલ આઓ કેડી ગામડામાં માલેતી નદીને કાં ડે--સ'વત ૧૯૩૪માં 


4%5પ્ન્‍્શ્ઝસ્ક્ટ 

8ઇ06ઃ670 00૫૩૪૭ 
. “૬જસ્૪6(£7232 

૫2&6તત્ટ9990 ક 


“20&021:& 


627 


મલક્ષત્રપ રુદમેનના સમયનો શિલાલેખ 


કર્ણુ સાતમું --૨ 
અદ સમયનદ ઉત્ઠીણ લેખેદ 


યૂ 
થાતિગવલ્થ 
સજ્ઞો મદ્દાછત્રવલ્લ સામી સ્ટ્રસેનદ્ય 
લવે ૧૨૦ વેશ વદુઝ વંચસ્યાણૂ 
ટૂલ...છે વાતિસવસય પુત્રહ્ય ( ઘુગેળ ) 
પતિગિવિત રત ચહ્થ કિત ₹( ગાય ) 
લેખને સાર 


ર્ત મહાક્ષત્રપ સ્વામિ રુદ્સેનના વર્ષ ૧૨૦માં વૈશાખ વદિ 
પાંચમના રોજ વાનિજકના પુત્રે પોતાનુ જવન અર્પણુ કરી મિત્રનું 
જવન ખાવ્યુ' (?) 


૨ નઘ# /& -2 


(ઈ. સ.નો આંકડા ૧૨૨ 4 ૭૮ - ૨૦૦ હોવાનુ વડોદરા પુરાતત્ત્વ 
ખાતાના અધિકારી શ્રી ગદ્રે તરફ્થી નક્કો થયું છે. ) 


આ લેખ મૂળવાસર-- (અસલી “ચાવડા પાદર ”)ની પાસે આવેલા 
તળાવમાંથી નીકળ્યો છે. હાલ તે દ્વારકા સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના 
મકાનમાં-ઊંચી એટલી ઉપર સુરક્ષિત |સ્યતિમાં રાખવામાં આવ્યો છે. 


ન 
કારકાથી પોરબન્દર જવાના રસ્તા ઉપર કલ્યાણપુર ગામ પાસે 
ભાજેલ ૦૫૬૫ ફેપરડી ગામડા ખ્ાલેલી નદીને ફોંડે--સવત ૧૬૩૪માં 


૭$ અએપ્ખપમ”“ડળતા વાધેર 


ડુકાળને કારણે--આહેર ગાજી! પબા રેવાઈતની વાડીમાં કૃવા ખોદરાં 
આ લલેખવાળે। પથ્થર મળ્યો છે. તે બાલી લિપિમાં કાતરામેલો છે-વે 
લેખ, પ'ડ્તિ શ્રી ભગવાનલાલ ઇન્દજતના સાગરસ્તિ મદદનીશ ભટ્ટ થી 
ગિરિશ્તિર”કર શામળજી અમરેલીવાલાની નોંધપોથીમાંથી મે' ઉતાર્યો છે- 
ચળ પથ્થર ભાવનગર સ'ગ્રહસ્થાનમાં છે. એ લેખ શ્રો ફાર્જાસ સભા 
તરફથી છપાયેલા--ગુજરાતના ઉ:કીણું' લેખોના પુસ્તકમાં પણુ છપાયો! 
છે-ઓખામ'ડલ સ્દેશમાં વસતા અસલી વાધેરાને હુલનચલનને પ્રદર 
હત્તા'તેમાં ખાં કોડી ગામનો સમાવેશ થઈ શકતે! હતે!. 


ર લેખ 
૧ ... ... લાવ 


૨ ઢારાનજ સરારાઝ સટ 
ર્‌ મ ... ... સેન સ્મ દત્ત 


આ લેખમાં રૈન આગળનો શબ્દ નને સ્દ્ર હોય તો આ લેખ પણુ 
ગણાક્ષતપ રાન્તં રુ#સેનના સમયનો હોઈ શકે--એટલે કે ઈ. સ. 
(૧૨૨ *૭૮-ર૦૦)ના સમયતો તે હોઈ શકે. આ ખામ'યળ પ્રદેશની 
પ્રાચીન સ'સ્કારિતા દર્શાવનાર આ લેખ પણુ ખોલતો પુરાવો છે. 


૩ 
પાલીતાણાના વરાહ્દાસ ગએ દ્દારકાના રાનજ્નને હરાવ્યાતી 
ઉફીકત્તવાળા લેખ સ'વત ૬૩૦ના સમયને! શીલાદિત્ય સાક્તના સમયને! 


મળ્યા છે--તે પણુ દ્ારકાની આસપાસ વસત! લોકોની સ"સ્કૃતિગ્ચક 
પૂરાવો! ગણી શકાય. 


આ તાપ્નપત્રની નકલ 201૪૪૧1274૦ ળ॥તોત્, 101, ત 
પાન ૧૭ ઉપર છાપવામાં આવેલ છે. 


અપ સમચયનપ ઉત્ઝીગ લેખેા ૭૭ 


૪ 
શીલાદ્ત્યિ ત્રીજાના દાનપત્રતું પતર્‌' બીજી': વિ. સ*. ૬૬૫ 
આ લેખની હકીકત અને ઘોડા ભાગના ઉતારો આગલ! પાના પર્‌ 
મૃકવામાં આવેલ છે. આ પણુ ઓખામ'ડળના પ્રદેશની અસલી 
સ"સફાતિનું [ચત્ર ખદ કરે છે. . 
પ્‌ 
ધીણકી( ધેતુકાઝેનુ' તામ્રશાસત $ વિક્રમ સ'વત હ્હ૪ 
દ્વારકાથી છ માઇલિ પરે આંવેલા ધીણુષ્ઠી ગામ પાસે ન્નૂ નુ' ધીણુકી 
નામનુ' 'ખ“ડેર છે. તેની પાસે તળા૧ છે. તે તળાવમાંથી મળી આવેલ 
તામ્રપત્રના બે પતરાં હાલ રાજકોટના વોટ્સન મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં 
આવેલ છે. આ તાઝપ્ત તરદ મારા સિત્ર શી. રી. બી. રીસકલકરે 
મારુ લક્ષ ખે*્યું હતુ. 
લેખ 
( પતરુ' પહેલુ” ) 
૧ શૌંહ્વારિત વિઝ્મ સવત્લર્રાતેધુસતન ચલુબવલ્ાષિજેનુ કેચ ૪૬૪ 
જાર્તિજ માસા પર્‌પજ્ઞે 
૨ અમાવાસ્યા આાસ્ત્યવારે ગ્યેા નક્ષત્ર ₹વિત્રરળ વર્યણિ | સહ્યા 
સવત્યરે સાતય 

ક્ાર્વસપૂર્વાયો સિચાવગર મૂમિસ્િનાં સીરાષમેઇસાપિવસિ પર મદા 
રજ મદારાગાષિતગ વરમેશ(: ઘી ગાર્વતેવઃ મરામાત્યઃ 
મર્નારાયળ પમેલરાનાનુમતેન સસારસ્યાનિત્યતાં સાત્તાત્ત 
ઘમેયસોમમરયે બે 


રાવરામતમયે ધમેકાણામને2ય ચછુવેર વિરે સતાનાય 


૬ 


હ નન .#“ % 


૮ 


ને 


૧૩ 
૧૧ 
૧૨ 


વરૂ 
૧૪ 
૧ૃષ્‌ 
૧૬ 
ભષ્ક 
૧૮ 
3૨ 


એાખાસ"ડળતં। વાર્ધેર 


મુન્તત્ર ૩ મોગાય સિવર્વરાય ફૈશ્ર નામને ત્રાળનાચ તરે 
નિજ નામ સને 1 ૮ સહળતાઇગતાં તમના વુરેલ 

ફેર્ાનો જાસાન્ત( મૂર સિશ્રગવરાર્પ્યમત્જ તાતદ ચધુટ્િ 
શમાથાટા છ્ચેન્ત ॥ સત્તર મામે સાતાવશેત્રે સમુદ્ર: જૂ મમી 
સવનમદ્ઞ્ગ ગાહિજા સેટરધારા સમેત ( ટક્ષિણમામે સવારી” 
[તા ર્નવીયાવત્‌ ૧શ્વિમ મામે વજતસ્મષાત સતુર્તામિતી ॥ 


(પતરુ' બીજાં » 
છવ અઇુર્માવ વિરાચા તરેનિજાનાત મૂમિમીલર નામા તાજનો 
મતમાર્ગ ચા ન જેનાષિ ૫ર્તિવિનીય) 11 થછુમિવયુપા સુ તગમિઃ 
સમરાહિમિઃ । સદ્ય ચર્ચ ચરા મૂસિસ્તદ તલ્ય તરા ૧૦ નજિ 
રાજ્તિ ચ્યતિજાન્તે ચોન્યોરાગા મવિવ્યત્તિ તહ્યાટવદ સમો હિ શલ 
સય્યતિઝમેત ॥ જિસ્તિતમિરર શાસને સટાક જ સરિત સતરા [30] 
મતા ધરયેતિ 1 રિવમહ્ઝુ 
થી મત્ય 


આ લેખની અમત્ય દ્વારકાના પ્રદેશના ઇતિકાસતુ” નિત્ર દોરવામાં 


બદ જણાય જે, તેમાં બતાવેલ ધીણુ# ગામતી ચતુઃસીમાં પરના 
સ્થળો, નદી, પર્વત, વન, નાલિકા અને મદા શબ્દ સારો પ્રકાશ આપે 
છે. શગ એ જ ક્દારકા પ્રદેશનું જૂનામાં નનું ગામડું, ધોરીજ 
સમ્ય છે. ત્યાંથી આખા નદી વહે છે. ધીણુળ અને ધોરરીન્ત વગ્ચે 
હાલ પણુ ઘટ્ટ વન પયરાયેલું છે. લોહરાલિ, ગામયુ' હાલ હયાત છે 
તેના ઉથ્લેખ પણુ અહીં થયો છે. પૂર્વજ તરદ બતાવેલ સમૃદ્ર તૈ 
હાલનું ચરકલાનું રણુ સમજયાનું છે, તે છેક મઢી સ્ટેરાન સુધી સમુદ્રને 


અપ સસમચના ઉત્ઝીણ્રુ લેખેપ "ટ 


વિસ્તાર હતા અતે પાછળથી પધરતીક'પના ગ્રભાવથી તે સમુદ્ર રેણુ ખની 
ગયો છે, જર્જ પર્ક શખ્દ સૂચવે છે કે ઉદક તળાવસહ ગામનું દાન 
આપ્યું છે. હાલ એ તળાવ મોજૂદ છે. 


ન્ત'કિ રાશન ભૂમલિકા--ધુમલી--પ્રદેશના રક્ત હતા એ વાત 
સિદ્ધ થચેલી છે. 


ઈ-સ.નતા આઠમાં સૈકામાં એખામડલ પ્રદેશની સ'સ્કૃતિસચક 
આ તામ્રશાસન ઓણુ' છીમતી નથી. 


દ્ર 
ભૂવડ ચાવડાના તાચ્રરાસનતી હકીકત 

દ્વારકામાં શ્રી શાગ્દાપીડ પર્‌ આદિ શકરાચાર્ય પછી અતેક 
શ*કરાચાર્યા મહારાજને પીદાધીશ બન્યા હતા તેમાંના એકના સમયમાં 
ગુજચાધિપતિ ભુવડ ચાવડાએ શ્રી શાગ્દાપીદને દાન આપ્યાનું તાસ્રશાસન 
'કતરાવ્યું હતું. તે આને ઉપલખ્ધ નથી પણુ તે તામ્રપત્ર હોવાનો 
ઉલ્લેખ શ્રી રાજરાજેશ્વર સ્વામિ શ્રી શકરાચાય મહારાજે ૭પાવેલા 
પુસ્તક નામે સિન્નર્શમાં નીચેના શબ્દોમા છાપવામાં આવ્યો છે. 

વિજ વાન ૨૨ 2 


તતેમ્યણ્વતુ 9ઞર્મેકઝાધીર વિટનના સમર્વિતસ્થ હિં તાશ્રષજ્ઝવય 
સથશનતર્સ ચત્વારેસ ૧૪૧ તત વિક્માટ્ીચ વેક્સ રજ ચતુર્થી 
સગ્ાલલ્ય પીઠે તાસ્મનયાવધિ લશ્કસ્યયાત 

આ ભુવક તે કાણુ ? 


આગળ ખતાવેલા અપ્કડજી ચાવડાના બે પુત્ર વાઘમ અતે ભુવડ 
પછીના આ ભુવડ હો શે £ 


પતિહાસના અભ્યાસમાથી જણાયું છે કે ભુવડાદ્ત્યિના પહેલા પુત્ર 
રાર્જાસરુ સ'વત ૯૮માં દારકાની યાત્રાએ આવ્યા હતા. ત્યાંથી તે 


નર્‌ એપ્ખપ્મ'ડળતા વાઘેર 


સુલતાન મીસરિયા (૪જિપ્ત) વહાણુરસ્તે બેટ આવ્યા હરો. તૈતી 
સાધે યયેલા યુનો ઉલ્લેખ જણાય છે. મીસરિયા સુલતાનના સમયતા 
સોનાના (સિક્કા દ્રારકાના અસલી ઘરના ખોદકામ થતાં મળ્યા છે. 
અમે મુમ્બઈ મ્યુઝિયમના કયુરેટર સ્વ. સાની પાસે ઉક્લાવ્યો હતો. 


હ 


ધાસણ્વૅલને। લેખ ર 

આ લેખ દ્ારકાથી છ માઈલ દૂર આવેલા પ્રાસણુવેલના સીમાડામા 
ખેતરને સેઢે શ્રી ગિરિશ્નશ'કર ભટ્ટને મલ્યો હતે!, તેમની તોંધ પરથી ૧ 
લેખ ઉતાર્યો છે. અમારી તપાસમાં આ લેખ સાંપડષો નથી- 

1! શું... દ સ્િ 

5 *.ન્‍ન્‍રિન...... 

ર નદાર્‌ાળા ષ્રી...... રિજ 

૪ સરિદટ્ટા...... 


૬ રિક ર્‌ત1 32, 


લેખને! અય બરાબર ઉદતો। નથી. તેમાંથી માત્ર એટલુ” જ ફલિત 

થાય છે કે સ. ૧૧૦૪માં વિકૃમસિંહ રાજનું રાજ પ્રાસણુવેલના પ્રદેશમાં 

: ઉછું. આગળ છાપેલા સ"- ૧૧૦૨ના ઉત લેખોમાં પણુ વિઠ્ઠમસિં6 
રાજનુ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેયા એ વાત દઢતર બને છે કે અ 
વિકર્માસહ નામ આગળ “મહારાણા '' એવી પધ્વી લગાડી છે. તેયી 


અપ સસમચનપ ઉતીણુ લેખેદ «3 


એ રાન્નતુ' ગૌરવ વિશેષ હોવુ' ન્તેઈએ, તે વિકમસિંહ રાજન ચાવડા * 
વ"શના જ હોવાતો પૂરો સભવ છે. બેટમાં અને ઓઆખામ'ડલમાં 
અગીઆરમાં અને બારમા સૈકામાં ચાવડા રજપૂતાની આણુ પ્રવર્તતી 
હતી. આ ચાવડા રજપૂત્તે અતે પાછળધી એ ખામ'ડલમાં આવી 
ચડેલા હેરાલ રજપૂત (પદિયાર ) વચ્ચે આ પ્રદેશમાં કલેશ ક'કાસ 
ચયા ફરતા હતા. તે સમયે જ્તેધપુર્‌ (રાજસ્થાન ) તર્યા રાઠોડવ'શતા 
ખે યુવાન કુમારે! આશ્રય શોધતા એ ખામ'ડલ પ્રંદેશમર્‌ે આવી ચડ્યા 
હતા. (૧) વેરાવલજી અને (૨ ) વેજલજી. 


[બારોટની કથામાં રજૂ થયેલાં આ રાજ્તએ ના નામ વાળા કોઈ પૂણુ 
ઉત્છીણ લેખ--એસખામ'ડળમાં ઉપલબ્ધ થયા નથી---તેથો એમ ન 
કહેવાય કે તે નામવાળા ર!ત્નએ આ દેશમાં નથી થયા; છતાં જે 
વિકર્માસ૩ નામના રાન્નના સમયના ઉત્કીણૂ લેખ મલ્યા છે તે 
વિક્મસિ'હ રાત ચાવડા રજપૂતોના જ મહારાણે! હતો અમે એમની 
સત્તા બારમા શતક સુધી આ પ્રદેશ ૫2 ચાલતી હતી. વાઘેર સરદારો 


એ રાજની નીચે રહેતા હતા; અને રજપૂતો વાધેર સાથે ઓતપ્રોત 
ચતા રહેતા હતા. ] 


!, મકરણુ આકમુ' 
એ! ખામ'ડળમાં રાઠોડવ'શી રજપૂત સજ્યની સ્થાપના 


ઓખામડલના કેટલાક ભાગમાં ચાવડા રજપૃતોની સત્તા ચાલતી 
હતી; અને દ્વારકાની આસપાસના ભાગ ઉપર હેરેલ રજપૃતો સત્ત 
જમાવી બેડા હતા. આખા પ્રદેશના અસલી રહેવાસી કાઘધા અતે કાળા 
વાઘેરો હેરોલ રજપૂતોના પક્ષમાં રહી દરિયા કયા પર ચાંચીઅઃમિરી 
કરતા હતા અને યાત્રાળુ પાસેથ કર-વેરો ઉઘરાવના હતા. નૈ? 
અરાંભડા, પાય્લી વગેરે ગામોમાં ચાવડા રજપૂતોની સત્તા હતી" 
આ સ્યળોામાં પણુ જે વાઘેરા વસ્તા હતા તે ચાવડાના પક્ષમાં રહી 
ચાંચીઆગિરીમાં તેમતે મદદ કરતા હતા. વહાણે હકારવાનુ” અતે 
વહાણેનું લશ્કર ઊભુ કરવાનું કામ જેટલુ” ચાવડા રજપૂતને સાધ્ય ઇવું 
તેટલુ હેરાલ રજપૂતોને નહોતુ”, સૌરાજ્ના પશ્ચિમ કિનારા પરના ધર 
ખરા સ્થળે ચાવડા રજપૂતો જ વહાણવટાનો ધ'ધો હાથ કરી ખેદ 
હતા. ખેટ, દારકા, સીયાણી, માંગરાલ, પ્રભાસપાટરુ, કોડીનાર સુધીના 
બભન્દરો પર ચાવડા રજ્પૃતોને વાસ હતો. સરકારી ગેઝેટિયરમાં હે 
એમ લખવામાં આવ્યું છે કે દ્ારકાના સન્‍્ન અન'તદેવ ચાવડાને બે 
ુત્રો! હના (૧ ) હેરલસિડ અને (ર ) હરપાલજી, આ હરપાલજતો 
કાફલો! મીયાણી, પોરબનદર, માંગરોલ તરફ વિસ્તર્યો હતે. 


આવી પરિસ્થિતિ હતી તેવામાં એટલે આશરે ઈ. સ. ૧૩૫૦માં 
મારવાડ દેશમાંથી વીરાવલજી અતે વિજ્ટલજી બે રા ટેડ શજકમારે યાત્રા 
માટે દારકા તરફ આવ્ય! હતા. 'શઈ કણે છે જ પોતાતા પિતાથી 
રીસાઈતે આ રાઃ/કુમારો પશ્ચિમ છેયા પરના અવારિયા ભાષમાં 


એપ્ખપ્મ'ડળસાં રપ્ેપ્ડવ'શી રજપુત રાજ્યની સ્થાપતા ૮૫ 


અજ્ઞાત રહેવા માટે નાશી આવ્યા હતા. તેમના કાકા નનેધસિગે એમને 
જાઈ વાંક માટે દેશવરે કાઢી મૃકયા હતા. માર્વાડથી તે ઝાલાવાડ 
પ્રદેશમાં આવી વસ્યા હતા ત્યાંના રાનકુટુમ્બ સાથે તે બન્ને ભાઈઓ 
હળીમળી ગયા હતા. કોઈ કારણે ઝાલાવાડના રાજનના પાટવીકુ'વર સાથે 
આ રાહીડ ભાઈઓને ઝગડવુ” પડયું” હતું. એ ઝગડામાં પાટવીકુ'વર 
મરાયા હતા, તેથી આ બન્ને ભાઈએ! રાત લઈ તે ત્યાંથી પલાયન થઈ. 
ગયા; અને પોતાની મ'ડલીને લઈ દ્વારકામાં આવી સલામત બન્યા. 


આ બન્ને રાજકુમારો! સાચા ક્ષત્રીય હતા. તેમતી પાસે સારા 


સાગરીતો પણુ હતા અને નાનુ' સરખુ લડાયક યોહાનું અનુયાયી મ'ટલ 
પણુ હતું. 


ઓખામ'ડલ પ્રદેશમાં ચાવડા અને હેરાલ વચ્ચ કજઆક'કાસ 
ચાલતા જ હતા. તેથી બન્ને પક્ષને એમ થયુ* કે આ રજપૂત વીરોની 
મદદ લઈ તે ખીશન પક્ષનું કાસળ કાઢી શકશે. બન્ને પક્ષ તરદથી 
વીરાવલજીને અતે વીજલજીને મદદ માટે વિનતિ કરવામાં આવી હતી. 


રાઢીડ મુમારાએ આ પ્રસ'ગનો લાભ લઈ આ પ્રદેશમાં પોતાની સત્તા 
૯ માવવાની પેરવી કરી. 


એક સમયે રાકીડ કુમારાએ હીરોલ સરઘરને પાતાને ત્યા મીજબભાની 
પ્રે તોતર્યા હતા, તેની સાથે એમણ્‌ ચાવડા સરદારાને છુપી રીતે કહી 
મૂકયું હતું ક જ્યારે હીરોલ સરદારો જમવામાં ગુ'થાય ત્વારે ચાવડા 
સમ્દારાએ એ ચિન્તો છાપા મારવો. આ મીજબાનીમાં મેમાનોને 
સત્કારવા માટે દારૂ-અફીગ્‌ વગેરે “દશી પીણ્‌ાની રેલમછેલ કરવામાં આવી 
હતી. તેમાં ગાફ્લ હીરોલ સરદારો લટ્ટુ બન્યા હતા સારે ચાવડા સરદાર 
મારફત તૈમની કતલ કરાવી નાખવામાં આવી. અને પછીથી એવી જ 


યુક્તથ--દગા ફ્ટકાથી ચાવડા સરદારોતો પણુ નાશ કરવામાં રાકેડ 


સજકુમાર સટ બન્યા. 


તડ એપ્ખપ્મ'ડળના વાધેરે 


આ રીતે હેરાલ રજપૂત અતે ચાવડા રજપૃતનુ" સૌંથ!ણુ તીકળી 
ગયું, જે ધોડા બચ્યા તે ગભરાઈને વાઘેર કુટુ'પ સાથે ભળી ગયા-- 
હેરલસિંગ ચાવડાને પુત્ર સોહલસિંગ નાશી છૂટયો અને પાડલ ગામે 
વાઘેરતે આશરે આવી ગયે!. સોઢલજીની બેત રાણુબાનું' લમ પેથલ 
નામના કાળા વાધેર સાથે કયું” હતું; અતે ખીત્ત ખેન કશલીબ!ત' 
લસ ખાખણ કાળા સાથે યર્યું હતું, આ વ"શના જે વાધેસે વિસ્તર્યા 
તે ચાવડાની કન્યાના વ'શશના હોવાથી ચામડિયા વાધેર કહેવાતા ઉતા 
હેરાલ રજ્પૂતમાંના ધણાખરા કપાઈ ગયા હતા. તેની એક દીકરી 
બચી હતી. તે મલણૂ કાળા (વાઘેર )તે યાં રહી ઊછરી મે।ટી થઈ હતી. 
અને બીન્ન છૂટાછવાયા હેરાલ રજપૂત બચ્યા તે પણુ વાવેરના કુડુખીળે! 
બની ગયા, આ ફેરોલ રજપૂતમાંથી વાધેરની શાખા રહ પામી તૈતું 
નામ ભડુંડ વાઘેર રાખવામાં આવ્યું હતું. રાટે કુમાર વીરાવલજગે 
આ રીતે ઓઆખામ'ડલ પ્રદેશમાં પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું, રાટોડ કુમારોએ 
મેમાનાને દમ્રાથી વાઢી નાખ્યા, મરાવી નાખ્યા, તેથી એ રટડને 
બદલે વારેર, “કે વાટેલ ગણાયા. 


વીરાવલજીએ પાતાની હકૂમત એખામ'ડલ પ્રદેશની બહારની 6દ- 
છેક વેદમતી નદી સુધી--રાણુ, હાભરડી, બાટીસા, મધી--વધારી 
છતી. પહેલા તો તેમબે પોતાનું થાણુ' ચાવડાના વસઈ ગામમાં જ 
નાખ્યું હતું. પાછળથી તેમણે રાટેડની સ્વત'ત રાજધાની અરાંભડા 
ગામે સ્થાપી ઠતી વીરાવલજતા ભાઈ વી#લજી ઓખામ”ડલમાં 4 
રજા. તે પોતાના દરિયાઈ ફાદ્લા સાથે પોરબ'દ--માંગસેલ તર૬-- 
નાધેરના પ્રદેશમાં જ્ઈ વસ્થા અતે યાં એમના નામ ઉપરથી વા“ 
રઝપૃત્તેનો સ'ધ ફ્થ્યો ફાલ્યે. 


ખા રીતે એઓખામઝેલમાં રાટ!$ રજપૂળેના રાજ્યની સ્થાપો 
ઈ. સ.તા તેરમાં સૈકામાં વસઈ ઝામે સતને તે પછી અરા[ંભડામૂં ધ'* 


મેપ્ખ્પ્મ'ડળસાં રપ્ડેપ્ડવ'શી રૂ:સુત રાજ્યની સ્થપ્યતપ ૮૩ 


અરાંભડાના વાટર (૨ાહોડ ) શાજાની નામાવલિ 
(બારોટની વાર્તો પરથી ) 


૧, વીરાવલજી, ૨. મેહ, ૩, વીકમશી, ૪. ગજસિહજી, 
ફ, કાંધાજી, ૬. બલારજી, ૮. ભગ્રધરીઆગરજી, ૮. શાંગજી, 
*. નાથજી, ૧૦. જરશધમલજી, ૧૧. કુઆરજી, ૧૨. દુ"દોજ, 
1૩. શાંગણુજી, ૧૪. ભીમજી, ૧૫. જશધમલજ (ખીન્ન ), 
૬. સમરામજ, ૧૭. મોણુમજી, ૧૮. રાયમલજી, ૧૯, સગ્‌- 
દામજી, ર૦. અખેરાજજી, ૨૧. ભીમજી, રર. સ”ગરામજી, 
૩. ભે(૬૮રજજી, 


મકરણ નવગઝુ' 
વૈષ્ણવી ક્ારકાની પાથમિક લીલા 


ઈ. સ.ના અગિયારમાં સૈકાથી ચૌદમા સૈકા સુધીના તણુશે 
ચારસો વરસોમાં દ્દારકાનું પૌરાણિક સૈષ્ણુવી સ્વરૂપ ભારતમાં સવ માન્ય 
યઈ રહ્યું હતું. એ કાળમાં પુરાશેશમાં રજૂ થયેલી કથાઓની સાક્ષી પૂરે 
એવાં ઘણાં સ્થાને, દેવળો, મન્દિર ૬"ડ, તળાવો અને જળાશયો! આ 
દેશમાં રચાયાં હતાં. દેવીના મહે અને પીઠે, શકરના શિવાલયો 
અને સૂર્યનાં મન્દિર તો આ પ્રદેશમાં જૂના કાળથી સ્થપાઈ ચૂકયા 
હતાં. ચાવડા રાજાઓના સમયમાં-સોલ' રાજાનાં સમયમાં દારકા 
અને તેની આસપાસના પ્રદેશે વૈષ્ણવી સ્વરૂપ ધારણુ ડરી થીધુ' હંઈ* 


શ્રી શ'કરાચાર્યની પહેલી પીઠ તે શારદાપીઠ દ્ારકામાં સ્થપાઈ 
ચૂજી હતી. પ“ચાયતન દેવોની પૂન્ન એમના સદ્બેધથી પ્રયલ્તિ 
યઈ હતી. થી સ્ક'દપુરાણાન્તર્ગત ગ્રભાસખ'ડમાં કારકામહાતમ્યમાં 
દા૨કાનું જે સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યુ* છે તેનુ" ઘડતર આ ચારક 
વરસમાં થયું હતું. 

શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની થૈવિક્રમી મૂર્તિતુ* સ્થાપન, જગત તરીકે 
ત્રિવિકમરામની પૂન્ત, બલિરા્નના પાતાલના વાસમાંથી પધારેલા મી 
વામનજ--વ્રિવિકમજીને વિદ્ણુના અવતાર તરીકે દ્ાસ્કામાં સ્થાપવાનો 
કાર્કમ આ કાળમાં પ્રચલિત થયો હતો. થીરૃષ્ણુના સ્થાતમાં 
દ્ારકાનાથ રૂપે વિષ્ણુની પૃડ્ન, રુક્મિણીડરણુ, રુડ્મિણી દુર્વાસાતી કથા, 
ગોમતી ઘાટ, પ'ચનદ તીર્થનું પ્રત્યક્ષીકરણ, શકૃપ્ણુની લીલાને યાદ કરવું 
નગરાજનું ફૃક્લાસનું સ્વરૂપ અને તેના ઉદ્દારની કથા, ગોપીઓનું ઠારકામાં 
આગમન, મયાચૂરે રચેલું" તળાવ, ગોપીઓએ જળમાં સ્‍નાન કયું” વૈ 





ર્ન 
તભન્ઝ-ઝ*--- 53-: નર ખુ 
થુ ક નક ઝક 
કદ્ર :#ડઝડડ ૬ ટ 
પ્રકિ ” પક ઝે ઝય નત ન ઉમા 
ક -૨ તર૧૦૭૮/૭% * ર-# ૬ 
., 5 નક ઝ..ક૪ ૦ ક... 
પ *“? «ર 455£-%*ૂ- 
સ્ક -ગ૯--“-સ * ન ષ 
ઇના જ ન મા 
ક જાન ર ન ૧૭ જ 


બરડીઆ પાગૅ સાંબલદ્મણાનાં મ'દિરે! પૈછા 
લદ્દમણાનુ' મ'દિર્‌ 


વૈષ્ણવી #પરકાતી પ્રધ્થઃસિક લીલ ૮૯ 
7 


તળાવ.,..સામ્ખે પીંડારામાં ત્રકષિની કરેલી ટઠ્દામશ્કરી, સામ્બે દુર્યોધનની 
પુત્રી લક્ષ્મણાનું ડરેલુ' હરણુ--આવા આવા અનેક પૌરાણિક 
ખનાવોને સ્યૂળરૂપ આપવા તળાવે!, જુડો, મદિરા આ કાછમાં એ'ખા- 
મ'ડલના પ્રદેશમાં રચાયાં હતાં. વસઈમાં જેનમન્દિરના ખ'ડેર છે, તેવાં જ 
હિન્દુસમાજનાં મન્દિર પણ્‌ છે. તે ખ'ડેરના ચોકના ભવ્ય થાંભલામાના 
એક ઉપર સ"વત ૧૨૬૧નો અ'ક કોતરાયેો છે. તે પરથી લક્ષમાં લેવા 
જેવી હુછીક્ત એ પ્રકટ થાય છે “કે વાઘેર્તો દેશ સ'સ્કારી જનમ'ડલથી 
વસેલો હતો. વાધેરો પણુ દેવળ લટાર! કે ચાંચિયા નહોતા. તેમનામાં 
ક્ષાત્રસ'સ્કાર પણુ હતા. આ ત્રણુસો। વરસના ગાળામાં દ્વારકાના મહિમાં 
દૈપ્ણુવી તીર્થ તરીકે સારી રીતે ભારતમાં માન્ય યઈ ચૂકયો હતો. 
શ્રી શ'કરાચાર્ય મહારાજે તો અછોં શારદાપીડની સ્થાપના કરી હતી. 
પરન્તુ શ્રી રામાત્‌ન્નચાર્ય, થ્રી મધ્વાચાર્યં અતે શ્રી સાનદેવ જેવા ભકત- 
જન આ કાળમાં દ્વારકાની યાત્રાએ આવેલા હતા. ગુર ડવિ 
શ્રી સોમેશ્વરે પોતાતુ' રચેલુ' નાટક ઉલ્લાથરાધવ દ્વારકામાં જગત- 
મન્દિર્તા ચોકમાં ભજવી એ નાટક દ્વારકાધીશને અર્પણુ કરવાતો વિધ 
ઉજવ્યો હતા. નને લેશ્ોમાં માન્યતા ચાલે છે તે સાચી હોય તો એ જ 
સમયમાં ખોડાણાએ દારકાતા મન્દિરમાં પૂક્તતું' સ્વરૂપ ડાકોરમાં 
પધરાવ્યુ' હતુ' (સ'વત્‌ ૧૨૧૨). શ્રી નર્મદાશ'કર્‌ ડી, મહેતાએ એક 

સ્યળે ષુરતકમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે રખેને બોડાણેદ રજ્યૂત તે વિજયસિંહ 

--તે વીજલજી રાટેડ જ હેવ. ભાઈથી રીસાઈ તે દ્ારકાના મન્દિરની 

મૂર્તિ લઈ ગયો હેય એ કાલ્પનિક અતુમાનને આ રીતે લટકતી રાખવા 

ખાલીતો આધાર આપી શકાય છે. આ પ્રભા ક્યાથી ઝકટી હરે ? 

લોકોની ઉદારતા, દાનવૃત્તિ, ધર્મ ગ્રિયતા અને શરણાગતિનુ મહાત્મ્ય આ 

કાળમાં કયા ખીજમાથી દદ્ભવ્યું' હશે ? સ'સ્કૃતિના ઇતિહાસના 

પયેષકો જ આ કાયડ ઉઠેલી શકે. 


સુઇ... 


પ્રકરણ દશમુ” 
વાધેરના મંડોવડી માણેડ વ“શની સ્થાપના 


વીરાવલજી વાટેરનાં પરાકમ રાટેડ કુટુસ્ગતી નામના વધારે એવાં 
રૂપનાં હતાં. તેમની આબર્‌ એ'ખામ'લથી કચ્છ સુધી પહેંચી ઉતી. 
ઈસવી સનના બારમા અને તેરમાં સકામાં ન્યારે કચ્છ અને સૌરછૂમાં 
કાઈ ક્ષાત્રતેજના ફલદાયી પ્રસગા ઊશા થતા છતા ત્યાર એખામડલતા 
વાઢેર રજપૂતોનો તે કાયમાં એછોવધતેો હિસ્સે! રહેતો જ લતો. 


એવખતે અલાઉદીન ખીલજના આકમણુ સામે ટશ્કર ઝીલતારે 
“મ અખડે કચ્છમાં સુમરી બાઈઓ ના રક્ષણુ માટે બતાવેલી વીરત! 
માટે નામીચા બન્યો હતો, તેના પુત્ર જેહાજીએ પોતાની કદ 
વીરાવલના પુત્ર વિકમશીતે આપી હતી. એ રીતે કચ્છ સાધે બેટ અર 
ભડાના રાશ્નઓનો સમ્બન્ધ નીકટતો બન્યો હતોઃ. કચ્છતા જહાજના 
પુત્ર હમીરજ કચ્છમાં બાપના પ્રદેશમાં પોતાતી ન્તતતે સલામત ગણતો 
નોતો, તેથી સલામતી ખાતર હમીરજી ન્નમ ડગ્છ છે!ડી પોતાના બતેરી 
વિદમશીને ગામ અરાંભડામાં આવી રજો તતો. હમીરજી વારેર અને 
વાઘેર લેક સાધે ખૂબ હળતો. મળતો થયો હતો. એક વાર અરાંલડાથી 
ફરતા દરતાં પાડલી ગામે હમીરજ દોસ્તો સાથે ગયે છતો. ભાં સ્વા 
કાળે હસુસર પ્રામ તરપ્થી રનું ધણુ અવી રહ્યું હતું. એક વાધેર કનક 
તે વખતે માથે પાણીનુ* ખેડુ' લઈ પોતાને ઘેર સ“ચરત્તી હતી. ગાયોન! 
ધખુમાં બેથાર મસ્ત રે!ર એવી રીતે દડના આવી રવાં હતાં ક તેં સ્થાન 
પરતા માણસોને «્ખાાયું "ર પાણીના બેડાના ભારથી લચળ રહી મૂટડી 
વાઘેર કન્યા એ મસ્ત ટોરની હથ્ફેટમાં આવી જસો અને રામડજ!ણી 


નહર એખપમ"ડળના વાધેર 


કન્યા ડગના રાજ્કુટુ'ધનો નખીરસા પરણું એ તો માલાતે મવ 
“ અહોભાગ્ય ” ડહેવાય. 


હમીરજનુ' સગપણુ માલણુ કાળાની કન્યા સાધે થયુ; લત્ત પહ 
ચયાં. કેટલાક લે!કો વીકમશી વાઢેર રાન્નને કહેવા લાગ્યા કે વ્લેરતી 
ટનના કચ્છના દરબાર કુડુ'બે સ્વોકારી એમાં ઘેડુ' નીચા નેયું થયું 
ગણાશે. વાધેર સ'ઘમાં તો ઉત્સવના રગરાગ ન્નમ્યા. 


ખરી વાત એ હતી કે એ માલણુ કાળાની કન્યા તેની પૉતાતી 
સાચી દીકરી નહોતી. પણુ ચાવડા અતે હીરોલના વિતાશકારક પ્રસગે! 
માંથી મુક્ત થનાર એક ચાવડા રજપૃતે પે!તાની કન્યાતે પાડલીવ 
માલણુને ત્યાં ઉછેરવા પ્રી હતી. આ રીતે હમીરજતુ' લમ વાધે*ની 
ડૅન્યા સાધે યયા પછી દુમારજીથી ડગ્છ નત્વાય તેમ નહોતું એટકે 
હમીરજીના બનેત્રીએ તેમતે આ ખામ"ળમાં વરવાલ્‌ વગેરે ગામનો ગરલ 
આપી ઓ ખામ'ળમાં જ રાખ્યા. 


વાઘેર સ'ધે હમીરજતે પોતાનો મુખ્ય સરદાર બનાવ્યો અને બધ 
વાધેરાના રાન્‍્ન તરીકે હમીરજ#એ માણેૅકવ'શની સ્થાપના કરી- 


આ રીતે એખામ'ડલના વાધેરાની બધી ત્તતીએએ મળીને 
હમીરજીને પોતાતો ચુખ્ય સરદાર બતાવ્યો અને વસઈમાં વઃધેર 
રાન્યની ગાદી સ્યાપવામાં આવી. હુમીરજનો વ'શ માણેક નામયી 
ઓળખાય છે, તે વખતથી વાઘેરામાં કાળા, કાનાનાં નામો બુ'સાઇ 
ગયા અતે ચામડિયા, ભટ્ટ, જગતિયા. “ર, વાઘા, બટિયા, ડુછક્યિ! 
વગ્નેરે વ“શનાં નામ પ્રચલિત થયાં. 

ઉમીરજના પુત્રનું નાસ માણક રાખવામાં આવ્યું અતે તે ઉપરથી 
એમના વ'રાના લદે માખૃફ અઝડક શખતા ધયા. ઇર્મીરકના પુ 
માણુકનો વ"શ નીચે બતાવેલી વ“શાવલિ પ્રમાલુ વધત ગયે! હનો? 


વાધેરનપ જ્હૈપ્વડી સપ્ણેક વ'શની સ્થપ્પના ૯3 
હમીર 


માણૂક 


! 
| | રી ] , 
ગડીએ રાજપાલ છ આઓ આંખો ગયે 
| 


। 
રણા આકફકુટુંબ સરીઆત! (સલાવા) 
પીંડારામાં વાઘેરનેો આ 
કર ક્યપાયુ* મછી પ્રુશ્ષ 


સૂરા 


ી 
ભીયે। 


વેરસી. 


હેમીરના પૌત્ર ગડીઆએ દ્દારકામાં યાણુ નાખ્યું હતું. એ વિષે 
નીચેતે દુહો ગ્ર્ચાલિત છે. 


ગડીએપ ગઢ દાગ્કા બલવ'કો ભૂપાલ 
૨્‌ાચૅ રાયકોટ રચીયોા પીંડારે શાજપાલ 


ઉપર જણાવેલા વેરસીને પુત્ર હેરો થયો અતે તેનો પુત્ર સૂળવે 
માણુક થયો. એને આપણુ મૂ છી માણૂક પહેલે! કહીએ. એ મૂળુ 
પરાજુમી હતો. તેસુ છેડ સોગ્ડના શ'દિવાસ સાથે યુ ફરવાની બાય 
ભીડી હતી; અને ઓખામ'ડલના વાઘેર સરદારોનું નામ તેણે સૌરાજૂના 
ખીન્ત ભાગમાં નામીચુ' બનાવ્યુ હતુ. 


પ્રકરણુ અગિયારમું 


વાધેરોના નામીચા સરદારે 


1 


ઉમીરજ માણેક ઓખામાં વાસ રાખી રહલા અતે પૈ!તાના વાણ: 
કચ્છ ઉપરથી પોતાની નજર પાછી વાળી લીધી.' તેમના પૌત્રોમાંયી ગડીગ! 
માણેંકે દ્રારકામાં વસતી વસાવી અતે બીન્ન પૌત્ર રાજપષાલે ૯૯ 
પ્રેવાડની પૂવે” સણોસરા ગામ વસાવ્યું, પાંચસોછસે! વરસ પહેલાંનું શે 
સણોસરા આજે ખેર રપે નજરે પડે છે, સાં અસલી એકાદ દેવાલય 
છે અને પાસેના ખરાબાવાળી જમીનમાં જૂના કાળમાં દેવળ પોર 
અચૂક મુકાતી પથ્થરની કુ'ડી ( પથ્થરતી ધાણી ) દટાયેલી પડેલી છે- 


ઇમીરજીના તોન્ન પૌત્ર રાયાગમે રાયગઢ વસાવ્યું હતું. તેના પ4 ડેર 
ધીણુ#ી ગામ પાસે મોન્નૂદ છે. 


ત્માર પછી એ વશમાં મૂળવો માણેક નામીમો બન્યો હતે. તેરૈ 
પોતાના ગ્રરાક્રમ છેક જૂતાગઢનાં રાદિઆસના રાજ સુધી પહોં 
હતાં એતે આપલે એઓખાના પહેલા મૂછી માણેડ તરીકે એળખીસે 
છીએ. તે પછીના સરદારોમાંથી સામળે માણેક ઇતિહાસમાં પે!તા' 


નામ મૂજી ગયે! છે. તેની કથા જુધ પ્રકારગ્માં વિસ્તારથી મૃકરામાં 
આવી છે. 


1 , સામલા માણુકનાં ચાર દીકરા થયા. તે બદ કરમી દીકરા ગહ 
. હતા. એક એકથી ચહિવાતા હતા. તે ચારે «ણુ મહત્વાક[ દી હતા. 
પહેલે પુત્ર નાંયો. તેના વડીલનું ગામ બોડખેતરી દનું, ત્યાં જઈ તે વસ્યાં 
ગ્મને તે ગામને ત્ય ગાબૂ!દ યું", ખીન્ને પુ નેરો! માજુક ઇતે!. તૈ 


વાધેરત॥ તપ્મીચપા સરદારે હ્પ 


અઆપકરમી રહેવાની ઉમેદ ધરાવતા હતો. તેણ મૂળવાસર ગામ વસાવ્યુ*. 
ત્રીન્ને દીકરો રાણ! માણુક હતો. તેણે પોતાની બાપુછી ગાદી સાચવી 
અને દ્વારકા તથા વસઈ એ બે સ્થળોને તેણે આખાદ કર્યા, 


આ રાણા માણુકના બે દીકરા હતા; એક પત્રામલ્‌ માણુક અતે 
ખીન્ને રેઆસ# આ દેઆસે રાબરતેો ગઢ બ'ધાવ્યે અને મે।₹પ તયા 
મેકનપુર ગામો પણુ વસાવ્યા હતાં, 


પ્રકરણ ખારમુ' 
સાંગણ ઘાડીઓએઓ 


અરાંભડાની અતે ખેટની ગાદી ઉપર વાટેર રજપૂતોએ સારી રીલે 
રાજ ચલાવી દેશને વિકસાવ્યે. વહાણુવરાનો ઘ'ધો આ રાજાગએ 
લગભગ આગવો કરી લીધો હતો. કચ્છના દરિયાઈ કિનારા પર અતે 
સૌરાષ્ના કિનારા પર્‌ અરાભડા બેટના વહાણોઃથી જ વેપારધ ધો ગાલળે 
હતો. વહાણુા બાધવાનો ફસબ બેટના સુતાર કારીગરોએ પોતાને હાથ 
રાખ્યો હતો. આરબ લોકોનાં વહાણો પણુ દુરસ્તી માટે બેટન 
બલાસુર બ'દરે આવી આશ્રય લેતાં અને ત્યાંના સુથાર કારીગરોને દાધે 
આરબ લોકો પોતાના વહાણુની દુરસ્તી કરાવતા હતા. વાઢેર વશતા 
ધણા રજપૂતો વહાણુ હ'કારવાની વિદ્યામાં પશુ આગળ વધ્યા ઉતા. 
અરાંભડાનેઃ વાઢેર ખારવા રામસ'ગ વજાણુાનતે લઈ તે છેક આફ્ાતા 
કાંદા સુધી સલાગતીથી પણેચાડતો હતે. કહેવાય છે 'ે જ્યારે વાસ્ટડી” 
ગામા નામને પાટું ગીઝ વહાણુવડી કેપ-ઓફ-ગુવ્હોપ વટાવી ભારતત! 
કાંડા તરક આવવા માગતો હતો ત્યારે તેણે આ વાઢેર રજપૂત તાદ 
રામરસિંગની દોરવણી લીધી હતી. એ રામર્સિત્ર તો યુરોપના વલ'દાન! 
વહાણમાં યુરાપ જ્ઈ આવ્મો હતો અને ત્યાંથી કાચનાં છાપરાં કેમ 
બનાવવાં તે કળા શીખો આવ્યા હતો. એ રામસિંગે કચ્છના લુ 
શહેરના રાજમહેલમાં આયના મહેલ રચવાતી કારીગીરીમાં મોહે 
ફાળો આપ્યો હતે. 


ર અરાંભડાના વાઢેર રત્ત્પૂત સરદારોમાં વિદ્મશી પછી દશમે સજ 
જાંગખુછ નામનો પરાકમી રાન્ન ગાદી પર આગ્ચો. એનુ તામ બછાદુરી 


સામા્‌ પપડીગ્મેદ હહ 


માટે બહુ પ'કાયુ' હતુ. એ સાંગણુજીના વ'શના હોવામાં એખામ'ડલના 
ઘણા રજપૂતો માન સમજે છે અને પોતાના કુળને વાઢેર કુળ તરી કે 
ક રાહેડ કુળ તરીકે આળખાવાને બદલે પોતાને સાંગાણી 
કહેવડાવવામાં મગરૂર રહે છે. 


સાંગણુજીતું રાજ એખામડલની હદ બહાર છેક ખ'ભાલિયાની 
હદ સુધી અને બરડાના ૬ુ'ગરોની ઉત્તરે છાયા ગામ સુધી ફેલાયુ હતુ*. 
સાંગણુજી લશ્કર લઈ જ્યાં ત્યાં હુમલા કરતો હતો અને ધાડ પાડતો હુતે!. 
તેથી તે વખતના કાઠિયાવાડમાં એ રાજનુ* નામ સાંગણ ધાડીએ! 
પાડવામાં આવ્યુ હતું. 


સાંગણૂના રાજમહેલમાં એકથી વધારે રાણીઓ પોતાના ધણીના 
પગકમોની મગરૂરી મ્હાણુતી હતી. એક રાણી ડોકમાં હારની સાથે 
દેવીની પાદુકા ( પગલાં ) લટકાવી ગળાની શોભામાં વધારા કરતી હતી. 


બીજી રાણીએ એ શૈ।કની પર્ષ્યા કરી. તેસે સાંગણુજીને સમજવ્યું 
કે તમે એ રાણીના રૂપાળા ગળામાં ખાલી ખાલી મોહી રહા છે. તમને 
કયાંથી ખબર હેય ? એના ગળાના હારમાં જે પગલાં છે તેમાં ન્ન્‌દુ 
મ'ત્રવાળી કામણુ વિઘા વસી છે. તેથી તમે એ રાણી પાછળ ઘેલાતુર 
યઈ ગયા છો. આવા વીર બનીને એક સ ન્નતીના મોહમાં શા મારે 
ફસાઈ રજા છો ? 


સાંગણુજીતે આ વાત મનમાં ઠસી ગઈ. પછી ન્વ્યારે તે પેલી રૂપાળર 
રાણીને ત્યાં ગયા ત્યારે પહેલુ' કામ એ રાણીના ગળાને! હાર તોડી 
નાંખવાનું કર્યું'--એમ થવાથી પેલાં પગલાં છૂટાં પડી ગય. રાણીજીએ 
હાં, હાં, કરી પતિને વાર્યા; પણુ ભ'ભેરાયેલ કામવાળા વીરપુરુષે ડ'ઈ 
પણુ કાને ધર્યું” નહિ. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે માતા€% દેવીનો 


કોપ સાંગ્ણુજી પર્‌ ઉતર્યો. તત્ક્ષણે સાંગણુજનુ” બધુ" પુર્ષત્વ એસરી 
ઓ કછ 


૨૯ એપખપ્મ'ડળના વાધેર 


ગયું. સાંગણુજી-ડીજ્ડા જેવા-વે'ટલ બતી ગયા.. તરવાર અતે ભરછીતા 
ખેલથા તે ભડકવા લાગ્યા અને તાળીએના તડાકા મારતા હીજડા પે 
જ્યાં યાં ગરળા ગાવામાં રસ લેવા લાગ્યા અતે સૉરીએ ગેરીએ ભાલ 
બનીને રખડતા થયા. -એવી પ'મુ દતતકથા પ્રચલિત છે કે આવી હીજડા 
જેવી સ્થિતિમાં અરાંભડાના રાન્નને કોઈએ મસ્કરીછામાં દિષીલા 
દરબારમાં પણુ પહોચતા કર્યાં હતા. 

સાંગણુજીની સણીતે પોતાના પતિની આ દશાથી બહુ ખેદ થમે- 
તેસે પોતાના પત્તિને ફરીથી અસલી નૂર મળે તેના વાસ્તે માતાની 
આરાધના માંડી. કહેવાય છે કે દશ બાર વરસ સુધીની આકરી તપર્યર્ય 
પછી માતાજી રાણીજી ઉપર્‌ પ્રસ થયાં. માતાજએ રાણીને આસા ક 
“કે આ ચુ-દડી અને આ ચૂડો. તારા પતિને કહેજે કે આ ચુ'ડી અને 
ચૂડે પછેરે અને માથા પર કેશ રાખે. એ વેશથી તારા પતિ ગઢ ભાંગવા 
જરો તે ગઢ ભાંગીને ભૂદ્દા થઈ જરો. મારી ચુ'દડી જ્યારે કોરે કૂકર 
લારે તેનુ વીર્ય મોળ” પરી «ર્‌ો, ? 


રાણીજી ખૂબ રાજી થયાં અને પતિને મહેલમાં ખે!લાવી બ્રયમાં 
ચૂડા પહેગવ્યો અને માથા પ૨ નેવી ચુ'દડી ઓઢાડી કે તરત જ વૈ 
સોળે કળામાં ખીલેલા નવર"ગિયા "૬૫ જેવા રસિયા રાજાજી રપે 
મછેલને શે1ભાવવા લાગ્વા. રાણીજીએ એમનાં એવારણાં લીધાં અને 
તેમની બાથમાં રસપૂર્વક જાર બાર વરસતી તૃષ્યા છીપાવવા લપા 
ગયાં. 


આ વેરામાં સાંગ ધાડીઆએ સોારડમાં-હાલારમાં, નાધેરમાં અનેક 
કિલ્લાઓ તેમા અને પોતાની સત્તા જમાવી હતી. એ અરસામાં 
સાંગ*ગુછના પિતા કે મોઢા કાકા રુજરી ગયા. પ્રભાવશાળી વી.્જડુયનદ 
વડીલ ગુજરી ત્નય ત્યારે એને ખરખરે નાનામોટા ગૌ ગામેગામ 
આવે એવો એ જઇસાતાનો રીવાજ હતો. સાંગખુજને ગામે કેટલાં 


સામ ધપ્ડીએપ ટટ 


સરદારે, રેઠશાહુકાર, અને સિપાઈ--સપાટા આ ગ્રસ'ગે અરાંભયામાં 
આવવા લાગ્યા. સાંગણુજએ એવી રીત રાખી હતી કે જે પુરૂપ એમના 
વડીલને ખરખર ગામમાં આવે તેમણું પહેલાં ગામને દરવાજે ખેસાડેલા 
વાળ'દ પાસે મૂછે મુ'ડાવી નાખવી અને એ રીતે સાંગણુજના શોકના 
ભાગીદાર થવું. આ પ્રમાણુ અનેક મહેમાનો આવતા ગયા અને ક્ષૌર કરાવી 
દરખારગઢમાં ખરખરો કરી કાવોકસુખો લઈ ચાલતા ગયા. એવામાં 
દ્ારકાથી ચાલીસેક માઈલ પર આવેલા વીસાવાડાનો સરદાર સરવૈયે 
૨૦પૂત આવ્યો. તેને દરવાન્ન પર મૂછ મુહાવવામાં નાનમ લાગી અને 
સર્વૈયાનું લોહી ઉકળી ઊઠયું”. તેથી તે અક્કડ રહો અને મૂછ બોડાવ્યા 
વિના દરખારગઢમાં ખરખરો ડરવા તે ગયો. સાંગણુજીને એ વર્તનથી 
વીસાવાડાના સરદાર પર રીસ તો! ચડી પણુ કહ્યું કે--”“તુ* મારે મહેમાન 
છે એટલે આજે તને મારે હાથ દેખાડુ' તે ઠીક નહિ. એકાદો દિ 
આવશે લાર તારે કાંટા ભ'ગારૉ. ” વીસાવાડાતાો સરદાર અરાંભડા 
છોડી ઘેર પહોંચતાં પહેલાં રસ્તામાં હરસદ માતાને પગે પડ્યો અતે માનુ” 
રારણુ લીધુ. પછી દરિયાની ખાડી ઊતરી વીસાવાડૅ દરબારગઢમાં તે 
દાખલ થયો ત્યાં ચાડીઆએ વાવડ આપ્યા કે આખામ'ડલનો સાંગણુ 
ઘાડીએ મે।ટી ફોજ લઈ ને વીસાવાડાની વાટે ચાલતો થઈ ચૂકયો છે.--એ 
સાંભળી સરવૅયો સરદાર ગભરાયો તો ખરો, પણુ તેને સાંત્રણ ધાડીઆ 
ઉપર જે દેવીની કૃપા વર્તે છે-તેના બેન બાળવી માતા વીસાવાડામાં 
બિરાજે છે--એ વાત યાદ આવી. તે તરત પોતાની તલવાર બાળવ્‌ી 
માતાને મન્દિરે લઈ ગયે. તલવાર મન્દિરે મૂકી દીધી--અને “ માવડી, 
મારી લાજ તારે હાથે છે--” એમ કહી તલવાર ઉપાડી ગામને ઝાંપે 
એ સરદાર આવ્યા. ત્યાં તો સાગણુજીની ફોજ માર માર કરતી આવી 
પહોંચી. સાંગણુજી પાંચ માણુસથી વધારે પોતાની ફ્રોજ્મા રાખતે! નહીં, 
કારણુ “કે મેરે ભાગે તે પોતે જ રણુમાં ઊતરતો અને સમોવરડીઆની 
મુડસાઈ પોતાની તલવારના ધાથી જ ભાંગી નાંખતો, વીસાવાડાને 


૧૦૦ એાખાત'ડળતા વાધેર 


પાદરે થોડાં માણુસે જ સરદારે ઊભાં રાખ્યાં હતાં. સરદારને ખરે 
હતી કે સાંગણુજના માથા પરની ચુ'દરીમાં અને હાથતી ચુડીમાં પરાફમે 
બિરાજી રહ્યું હતુ”. તેથી તેગ સાગણુજીને કહ્યું કે--”“ હું તમારી સાધે 
લડી લેવા અને મારે ગ્રાણુ ન્નય તો તે અર્પ ણુ કરવા તૈયાર છું” પણે 
તમારા માથા પર ચૂ'ડી છે અને હાથમાં ચુડલી છે તેથી તમે સતતા 
રૂપમાં મારી સામે આવી ઊભા છે. મારા જેવો સાચે! સરવૈયે ક્ષત્ષિ 
સ્ત્રી નતિ પર કદિ ઘા ન કરે. તેથી તમે એ વેશ ઉતારી નાખે! અતે 
પછી છું મારો હાથ તમતે બતાવીશ. ” 


સાંગણુજને એ મેણાની ગીમક! હૈયા સૉંસરવી પહોંચી ગઈ અતે 
મદની મસ્તીમાં માહાંધ થઈ ગયા અને ચુ'દડી તો માતાજીની પ્રસાદી છે 
તે ઉતારવી ન ન્તેઈએ એ વાતનું ઓસાણુ તેને રહયું નહિ- 

તરત જ આવૈશમાં ને આવેશમાં માયા પરની ચુ'દડી અતે હાથતી 
ચૂડી-ટ્રે“ફી દેવામાં આવી. 

ી પછી તો વીર પુરુષોની તલવારો હવામાં સબકારા કરવા લાગી- 

સાંગણુજી ફરીથી હીજડા બતી ગયા અને સરવૈયાની તલવારના લગ 
બની ગયા. 


આ રીતે સાંગણુ ધાડીઆના પરાકમી જીવનને! છેદ વીસાવાડાને 
પાદર આવી ગયે. 


પ્રકરણ તેરસુ' 
સમહેમદ ખેગડાની ખેટ ઠ્ારડા પ૨ ચઢ!ઈ 


ઓખામ'ડળમાં વાઢેર રજપૂતો વહાણુને લુ'ટ્વાની કામગીરીમાં 
બહુ રસ લેવા લાગ્યા હતાં; વાધેર સરદારે! પણુ તેમતી સાથે આ કામમાં 
મદદભૂત રહેત! હતા. હમીરજી માણેકની આડમી પેઢીના માણેક મૂળુ 
( પહેલે। ) અને તે પછીના સરદાર પત્રામલ માણેકની આગેવાની નીચે 
બોડખેતરી પાસેના દરિયાકાંઠે ચોચયાગીરીના યાણા ન”ખાયાં હતાં. 
વપારીએ!નાં વણાણ્‌ાતે તો એ લેદ તોળા તોળ પોકરશવી દેતા હ્તા. 
એ કાળમાં ગુજરાતના મુસલમાની સુળાની ન્નહેજલાલી ભરેલી કારકીર્દી 
ચાલી રહી હતી. તેથી છ્ંસ્લામ ધર્મના અનેક આલીઆ ગુજરાતના 
આબાદીવાળા શહેરામાં ઇસ્લામ ધર્મનો ખોધ આપી રહ્યા હતા. 
ગુજરાતમાં ખ'ભાત બન્દરૅથી ભારતના ઇસ્લામીઓ મક્કાની પવિત્ર 
યાત્રા માટે વહાણુમાં બેસી અરબસ્તાન જતા હતા. ઝરછના રાન્નને તો 
દિલ્ડીના પાદશાહે ખાશ હુડમો આપ્યા હતા ક એ રાજ્તએ પ્રસસ્‍લામ 
યાત્રાળુઓને મક્કા લઈ જવા માટે સગવડ કરી આપવી- એ ન્નતનાં 
વહાણુ મષ્કાની હજ કરવાની સક્રે દ્વારકાના કાંઘા પાસેથી પસાર થતાં 
ત્યારે તેમને હરકતો ઊભી કરવાના તોફાને વાઢેર રજપૂતો! અતે વાધેર 
સરદારો મચાવી મૂકતા હતા. 


એક વહાણુમાં ઈસ્લામી સયદ મહમદ અને તેમના પત્ની તથા 
ખાળક્ો મષ્કારારીક તરફની સફર કરી રહ્યા હતા ત્યારે વાઢેર રજપૃત 
રનત અને વાઘેરાએ એ વહાણતે લુટયુ' હતું અને સયદના પત્નીને ત્રાસ 
આપ્યો હતો. એ ફરિયાદ ગુજરાતના સુળા મહમદ બેગડા સધી પહોંચી. 


જરર એ!ાખપ્મ”ડઇતા વાધેર 


1 


તે વખતે મહમદ બેગડાતી બોલબાસા ગુજરાતમાં ખેદલાતી હતી. 
ચાંપાનેરતો ગઢ જીતી તેમણું સોરકમાં જૂનાગઢનો ગઢ જીયો હતે. 
જ્યાર આખામડળના દરિયાકિનારે સૈયદ મહમદ મક્કા જતાં લૂટં 
ત્યાર ગહમદ ખેગડો જૂનાગઢ હતો. તેણે એકદમ પોતાની નજર દારકા 
તરફ રેરવી અને અઢળક સાધનસામત્રી સાથે મહમદ ખેગઠો દારકા 
આવી ચ્યો. 


મહમદ ખબેગડાનાં મા સુઘલી બેમરમના માવતર સિન્ધ દેતાં હતા 
તેથી મહમદ બેગડો ખ'ભાતથી અનેક વાર વહાણુરસ્તે કરાંચી અવર્જ 
કરતો હતો. રસ્તામાં જગન ભૂશીર આગળ ઠ્દારકાનું છંચું દહેરુ-- 
જગત મન્દિ૨--તેના નેવામાં આવતુ' હનુ'- હિન્દુ લોકનું જ 
ગગનયુમ્ભી ઊંચુ” દહેરું મહમદ ખેગડાની આંખમાં ઠણાતી પેટે ખટકઉં 
હતુ'- તેથી જ્યારે એણે સૈષ્યદ મહમદતુ* વઠાણુ લુટાયુ' એ ખળ 
જણ્યા ત્યારે તેતો જૂનો કોપ ન્નગ્રત થયો, તેથી એમના કોપને! ભા 
પહેલાં દારકા બન્યું. 


હીજરી સાલ ૮૭૮માં એટલે ઈ. સ. ૧૪૫૯માં મહમદે ઢાકા 
પર છાપ્પો માર્યો. દ્દારકાના વાઘેર રાશન પત્ામલ માણેકની સરદારી તીને 
વાધેરાએ સામનો કર્મો પણુ છેવટે મહમદની સદ્ધર તયારીવાળા આક 
મણુને વાઘેરા અને વાહેરો વશ થઈ ગયા. એમ ડહેવાવ છે કે મહમદ 
ખેગ્ડા સાથૅ ઇસ્લામ ધર્મનાં એલીઆ આવ્યા હતા. વૈમતી 
સમન્નવરટથી કેટલાક વાઘેર ઇસ્લામ ધમના અનુયાયી પશુ જન્યા ઉતા. 


હ્ારકામાં મહમદ બેગડાએ દેવળો ઉપર જુલમી આક્રમણ કર્યું” 96” 
તેમની ફાજ પાસે મે!યા હથોડા, લેજ”ડી ઘગુ અને મોટી સાતે! દતી” 
તે હથિયારોનો ઉપયોગ દ્વારકાના દેવાલમો! તોડવામાં, મૂર્તિઓ ખ'ક્તિ 
ડર્વામાં અને કેટલાંક દેવાલયોના પાયા હચમચાવી નાખવામાં તેગ 
કર્યા વતે- 


રા એઓખપમ”ડળતા વધધેર 


1 


તે વખતે મહમદ બેગડાતી બોલબાલા ગુજરાતમાં બોલાતી ઉતી. 
ચાંપાનેરતે! ગઢ જતી તેમણું સોરડમાં જૂનાગઢનો ગઢ જૉ હતો. 
જ્યારે ઓખામ'ડળના દરિયાકિનારે સૈયદ મહમદ મક્કા જતાં ઉૂ'ટાયા 
ત્યારે મહમદ બેગડા જૂનાગઢ હતે।. તેણું એકદમ પોતાતી નજર દારકા 
તરક ડ્રેરવી અને અઢળક સાધનસામમ્રી સાથે મહમદ બેગો દારા 
આવી ચડયો. 


મહમદ બેગ્રયાના મા સુઘલી ખેમમના માવતર સિન્ધ દેશતાં હતાઃ 
તેથી મહમદ ખેગડો ખ'ભાતથી અનૈક વાર વહાણુરસ્તે કરાંચી આવજા 
કરતો હતો. રસ્તામાં જગત ભૂશીર આગળ ક્ારકાતું ઉંચુ' દદર -- 
જગત મન્દિર--તેના ન્તેવામાં આવતુ* હતુ'. હિન્દુ લકાતુ' “૬ 
ગગનયુગ્બી ઊંચુ' દહેરુ મહમદ બેગરડાની આંખમાં ડણ્‌ાની પેટે ખટક$ 
હતુ'- તેધો જ્યાર એણે સૈષ્યદ મહમદનુ" વહાણુ લુ“યાયુ' એ ખબ 
જણ્યા ત્યારે તેનો જનો કેપ નનમત યયો. તેથી એમના કપનો ભયે 
પહેલાં દારકા બન્યું, 


હીગ્ત્રી સાલ ૮૭૮માં એટલે ઈ. સ. ૧૪૫૯માં મહમદ દાદ 
પર છાપ્પો માર્યો. દારકાના વાધેર રાતન પત્રામલ માણેકની સરદારી નીને 
વાધેરાએ સામનો કર્યો, પણુ છેવરે મહમદની સહર તૈયારીવાળા અક" 
મણુને વાધેરો અને વાહેરો વશ થઈ ગયા. એમ કહેવાય છે કે મહમદ 
બેગડા સાથે ઇસ્લામ ધમષનાં એલીઅઆ આવ્યા હતા. તેમે 
સમન્નવટથી કેટલાક વાઘેર ઇસ્લામ ધર્મના અનુવાચી પણુ બન્યા હતા. 


દ્ામ્કામં મહમદ બેગડાએ દેવળો; ઉપર જલમી આઠકમણુ કર્યું” હતુ* 
તેમની ફ્ેજ પાસે મે!ટા હઘોડા, લોખ"ડી ઘમું અતે મોરી સાંગ દતી: 
તે હથિયારોનો! ઉપમોગ દ્વારકાના દેવાલયો તોડવામાં, કૃતિઓ ખ'દ્તિ 
કરવામાં અતે જેટલાંક દેવાલયોના પાયા હચમચાવી નાખવામાં તેક 
કર્યો હતો, 


સહમદ બેમડપની ખેટ દપ્રડ "પર થહપ્ઈ ૧૦૩ 


આ આકમણુ વખતે વાઘેરાએ પણુ ન્નનમાલની મોટી ખુવારી 
વહેરી લીધી હતી. 


દ્ારકાના જગત મન્દિરનું ઘ્હેરુ" ૧૮૦ કૂટ ઊંચુ હતું તેના ઉપરના 
શિખરતેા લગભગ ૪૦ કૂટ જેટલો ભાગ તોડી નાંખવામાં આવ્યે હતો 
અને તેના પર પ્રસ્‍લામી મસ્જિદ પર હોય છે તેવા નાના મિનારા 
મુકાવ્યા. હાલ જે સ્થળે ત્રિકમરાય બિરાજે છે તે દેવળનુ” શિખર પણુ 
તોડી તેના પરના ડરતાં દેવદેવીઓની અને ભઠત્તાની લીલા દર્શાવતી 
અનેક મૂતિઓ ભીંતમાં હતી તેના અગ અને ઉપાંગાો ઘણુથી તોડી 
નાંખવામાં આવ્યા હતા. મુખ્ય મન્દિરમાંની મર્તિ તોડી તે મન્દિર મૂર્તિ 
વિનાનું બનાવ્યું હતુ'. એ મૂ।તિના એક કકડા દ્વારકામાંથી સાંપડચો 
છે તે મન્દિરના ચોકમાં સુકાયો છે. 


દ્વારકાના સક્મિણીનાં દહેરાં પાસે એકથી વધારે દેવાલયે છતાં 
તે બધાં તોડી નાંખવાંમાં આવ્યાં. સૃકિમણીના દહેરાંતું શિખર 
તોડી તે દહેરાંની ભીત પરની અનેક મૂાતિઓને ખ'ડિત કરવામાં આવી 
હતી. 


દારકાથ્‌ી નાસીને વાઢેર રજપૂતો ખેટમાં લપાઈ ગયા હતા. તેથી 
મહમદ ખેગડો લશ્કર લઈ બેટ પહોચ્યો. રસ્તામાં અરાંભડા ગામે વાઢેર 
સરદારના મન્દિરા મણમદે તેદડાવ્યાં અને ત્યાં મસ્જિરો ખ'ધાવી. 


ખેટમાં મહમદ બેગડાએ વાઢેર રાજન પર્‌ વૈર વાળવા માટે તેને જીવતો 
પકડવા ખૂળ તદખીર કરી હતી. ખેટના જૂનાં માન્દિરો તોડવામાં 
આવ્યાં. તે વખતનાં મન્દિરો હાલના પદ્મતીર્થના પાડોશમાં હતા. તે બધાં 
પાવપ્માથી તોડી નાખવામાં આવ્યા, બેટમાં જે વસ્તી હતી તેના મોટા 
ભાગને છંસ્લામી ધર્મની દીક્ષા આપવામા આવી હતી. મહમદ ખેગડા 
સાથે ઇસ્લામી ધર્મના એલીઆ સેયદો હતા-તેમણે અનેક ચમત્કારો 
બતાવી ઇસ્લામ ધર્મની મ્રેષ્દતા બેટના લેઇ પર ઠસાવી હતી. વાઢેર 


શક એપ્ખપ્મ'ડળના વાઘેર 


રજ્પૂતોના મોટા ભાગના લેકો તે વખતે વહાણુ હ'કારવાતો ધ ધેદ ડરતા 
ફતા. તેમણે મક્કા સુધી પોતાનાં વહાણે! સાધે પ્રવાસ કર્યો હતો અતે 
હજ કરીને પાછા વળતા હાજીઓની રીતભાત એ વહાણુ હકારતાર 
રેજપૂત નાખુદા ન્નેતા તેની ઊ"દી છાપ તેમના ઉંપર પડતી. તેથી બેટન! 
વહાણુ હ"કારનાર ઝટ ઇસ્લામ એ લિયાના બોધતે વશ યયા. બેટમાં વૈ 
દિવસે ને લેદ્ઠાએ પસ્લામ ધમ* સ્વીકાર્યો તેમતે ભડેલા કહેવાય છે. 
ભડેલા-શખ્દ બારીલા - ઈશ્વરને વહાલા--ઉપરથી બન્યો હોય ભં 
જ્યાય છે. જ 

બેટમાં ચીનકીશા નામના ઓ લિયાને પ્રભાવ એવો પડયો હલે” 
કે, કચ્છના અખાત પરનાં બન્દરોમાં વહાણુ હ"કારનાર ચાવડા, રકડ 
( વાઢેર ) રજપૂતેદ હતા. તે બધાએ ૪ંસ્લામ ધમનો સ્વીકાર કર્યો ગતે 
ભડેલા કહેવાયા, 


એમ કહેવાય છે કે મહમદ ખેગૃડાનું આકમણુ એટલુ” જછુલયી 
ત્રાસથી ભરેલું હતું કે આરાંભડાના વાટેર સરદાર ભીમજી વહાણુમં 
બેસી મહમદ બેગડાના ફેન્દામાંથી બચી જવા નાશી છૂટ્યા હતાઃ 


કાઈ પતિહાસની નોંધમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે મહમદ 
ખેગડાએ અરાંભડાના રાશ્ન ભીમજીતે પકડી તેના શિરનો છેદ કરાવે! 
અને એ શિરના જુદા જુધ કકડા કરવામાં આવ્યા અને અમદાવાદતા 
પ્રત્યેક દરવાન્‍્નના મષ્ય ભાગમાં હિન્દુના પવિત્ર મનાતા દ્વારકાના રાજાની 
શિરના કકડા લોકોની નજરે ચડે તે માટે લટકાવવામાં આવ્યા હતા 


આ બનાવની એતિહાસિક તોંધોમાં કેટલીક એવી પણુ છે 'કે જે 
એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે મહમદ ખેગડાના સક'નતમાંધ્‌ી નારે 
છૂટેલા ભીમજી રાન ફરીથા પોતાના રાનમાં આવ્યાં અને મહમ 
બેગડાએ બેસાડેલા ઘસ્લામી થાણાના યાણાદારાતે હાંકી કા!ઢપા હતા 
એતિહાસિક એક નેંધમાં એવું લખાયું છે કે મહમદ બેગડાએ જે ર” 


સહસદ ખબેમાડાની બેટ કરડ પર ચઢાઈ ૨૦૫ 


સાધે યુદ્ધ ખેલ્યું તે વાઢેર રાન ભીમજી નહોતા પણુ તેનો બાપ સાંગણુજ 
હતા; અતે ખાપના ઉપર જીલમ થતે! દેખ્પી દીકરા ભીમજી વહાણુમાં 
ખેસી નાસી ગયે તે પાછળથી આરંભડા આવી બાપની ગાદી પર બેક. 


આવા પ્રકારની સ'દિગ્ધ વાતને સરકારી ગેઝેટિયરમ એવી રીતે 
રજ કરવામાં આવી છે કે બેગડાએ સાંગણુજી સાધે નહિ પણુ તેના દીકરા 
ભીમજી સાધે ચુદ્દ ખેલયું હતુ' પણુ દ્રારકના રા-ત ભીમજના કકે 
સાંગણૂજીના શિરના ટુકડા અમદાવાદના દરવાજે લટકાવવામાં આવ્યા 
હતા તેને સરકારી ગેઝેટિયરતો ટેકો મળતો નથા. 


અમદાવાદના પ્તિહાસની બીજી અનેક નોંધમાં દ્વારકાના રાજનના 


માથાના ટુકડા અમદાવાદતે દરવાજે લટકાવ્યા હોવાની ડયા રજ 
શયેલી છે. 


પ્રકરણ સોમ 


રોામળા માણેિકની સવાજી રાઠોડ (વાર૨) સાથેની વફાદારી 
ભરેલી ભાઈબ*ધી; દિલ્હીમાં ખતાવેલી ખાનદાની 


માણેકવ'શી વાઘેર રાન્ત અને વારેરવ'શી રજ્પૂતે--એખામ'ળ 
દેશના આગવા રાન્ન હતા. બેટ, અમંંભયા, પોશીત્રા, પાડલી ભૌમરાછું 
અતે સરજ્કરારી--એ ગામો પર વાઢેર રજપૂતોની સત્તા ચાલતી ઉતી 
અને એ ખામ'ડળના ખીન્ત' ગામડાંઓમાં વાઘેર લોકોના આગેવાવ 
માણેકવ'શના ભાયાતો રાજ ડરતા હતા, 


ચારસા વરસ પહેલાં ઈસવી સનના સોળમા સૈકામાં મોગલ * 
રાહેનશાહ અકબરના સમયની વાત ઉંકેલવાયી જણાય છે 3 તે સમય 
એખાતો પ્રદેશ કાડ્યાવાડનો છેડો--(કોઈ તો તેતે ધરતીનો છેડો 
ગણુતા ) ગણાતો; કચ્છની એ ઓશરી-પરસાળ ગણાય. સિન્ધતોા એ 
પાડોશી ગણાય અને ગુજરાત મારવાડ અને મેવાડના રાજએ!નુ' એ 
સ'તાઈ રહેવાનું અને નાશી છૂટવાનુ” સ્થાન ગણાય. 


એ વખતે અરાંભડામદે સવાજી રાકેડની અને વસઈમાં સામળ! 
માણૅકની આણુ વરતાતી હતી. 


સજરાતમાં સોળમા સૈકામાં મુસલમાની સુબાઓ મેલ 
પાદરાલઉની સત્તાધીશતાને અવગણી સવત” પાદશાહ બની ગયા ઇતા- 
એ સ્વત'મત્તાના રોખાન સુધાએ(એ અમદાવાદ વસાવ્યુ% મહેમદવાદં 
વસાવ્યું, ઘ્‌ સુંદર રાન્તએ એમણે બ"ધાવ્યા, થણી મસ્ત્રિ બાવી 
અને જફેટલીક સિલ્પકળાના અદ્લુત નમૂના નેવી વાવો પણુ તેમયે 


શામળ સપ્સેકની......દિહહીસદં બતાવેલી ખપ્તદાની ૧૦૭ 


બ'ધાવી હતી. ગુજરાતમાં એ બાદશાહેએ સ્થાપત્યનો સુંદર વિકાસ સાધી 
આપ્યો હતો. એ બાદશાહના દહાડા આવી રહલા ત્યાર અમદાવાદની 
ગાદીએ સુઝધ્રશાહ ત્રીન્ને હતો. તેણે મોજરીખમાં જ પડા રહેવાનુ” 
પ્સ'૬ ક્યું”--તેના સલાહકાર અમીર ઈતેમદખાનની સત્તા વધી ગઈ 
છેવટ તે અમીર કૂટયો, અને શહેનશાહ અકબરને કહેણુ મોકલ્યું કે 
ગુજરાત પર ચઢાઇ કરી મોગલાઈ સત્તા મજબૂત કરવાની તક આવી 
પહેદંચી છે. ઈ. સ. ૧૫૭૩માં અકખરે ગુજરાત જીતી લીધુ*- સુઝફર હવે 
પાદશાહ મરી સખે! બન્યો. પણુ તેણું અકબર પાદશાહની આણુમાં 
રહેવાનુ" કખૂલ ન રાખ્યું તેથી મુઝફર ત્રીશ્નને દિલ્ડી લઈ જવામાં 
આવ્યે? યાં તેને નજર્દેદની શિક્ષા ભોગવવી પડતી હતી. દિલ્હીથી 
તે છૂપી રીતે નાશી છૂટયો. તે મુઝફરની પાળ અકબરના માણસો સોધ 
કરવા નીકળી પડ્યા--મૃઝફર--ધરતીને છેડે આવેલા ઓખામ'ડળ 
પ્રદેશમાં જઈ યાં ભરાઈ બેઠ. ત્યાં અરાંભડાખેટના રાશન સવાજી 
વાઢેરતો તે મહેમાન બનીને રહેતો હતો. 


આ વાતની ખબર પાટણુમાં અકબરના વાઈસરોય તરીકે રહેતા 
અજીઝ 'ક્રાકાને મળી. તે વખતે એ પાટણુમાં સુદર જળાશય ( ખાન 
સરોવર ) બ'ધાવવામા રોકાયો હતો. તે અકબરનો ભાઈ હતો; સુઝફરને 
પકડવા તેણે ઘણા ફાંફાં માર્યા હતાં. તેયી આ વખતે સાચી બાતમી 
મછીવાથી તેણ્‌ પોતાના લશ્કરી અમલદાર નવર"ગખાનને જૂનાગઢથી 
સાધે લીધા, અકબર પાદશાહના ગનેગાર મૂઝફ્રતે આશ્રય આપવા 
હિમત ખતાવનાર સવાજી વાઢેરતે નશિયત આપવાનો નિર્ણય તેણે 
કરી લીધો. અરાભડાના રાણા સવાજને કહેણુ પહોચાડવામાં આવ્યું, 
“ મુઝફ્રતે સૉંપી દો. '' અસલી ક્ષતિય બચ્ચા આશરે આવેલાને રક્ષણ 
આપવામાં પોતાતો ધર્મ સમજતા હતા અને આશરે આવેલાને ડરના 
માર્યા ખીશ્નને હવાલે કરવામાં ક્ષત્રિયોને નાનમ લાગતી. એ વાત 
ઇતિહાસમાં ટૅકાણે ઠૅકાે વેરાયેલી છે. 


૧૭૮ ઝપ્ખપમ'ડળનદ વાચધેર 


બાદશાહે મોકલેથી નવરગખાનની ફે!જ એક વાર તો આખામ ડળ- 
માંથી વીલે માંટે પાછી ગઈ હતી. અ ખીજી વાર અઝીઝ કોકા પોતે 
કુમક લયને આખામાં આવ્યો હતો. સવાજી રાહોડે મુઝફરને ન સોંપ્યો. 
એટરે અરાંભય ગામને પાદરે યુદ્ધ જનમ્યાં. સવાજીની મદદે વાધેર સરદારો 


પણુ આગ્યા હતા. 


ખાદશાહી ફોજ મોટી છે એમ જનણી અરાંભડામાંથી સવાજના 
મહેમાન મુઝકરને છૂપી રીતે દરિયારસ્તે પ્્ચ્છ્માં રવાના કરવામાં આવ્યા. 
તેમ જ સવાજીના દીકરા સાંગણુને પણુ સિંધ તરક્‌ દરિયારસ્તે મોકલી 
આપવામાં આઘ્યા. 


યુદ્ધ તો એવું ન્નમ્લુ' હે તેની નોંધ બારોટને ચોપડે નીચલા દુહામાં 
અમર રહી ગઈ છેઃ 


નત ગાયું રિયા સમર રાખે ગીતવાં 
ગળું રંજે ડેર મી સમન જે રાળો સવા. 


નવ નાચું” નિયા--એટલે કે ન્યાય શુ” છે તે નતેવા બેસાય નહિ. 
ચુદ વખતે તો જીતવાની જ વાત હોય. આ સ્મ જને ઈએ વર્તનમાં 
ઉતાર્યા હોય તો તે કાં તો સાંગણુ અમર તે! રાણા સવાછીએ. આ 
જગમાં સવાજી રાણાએ ગ્રાણુ અપ્યાં, વાઘેરાના હાય હૈઠા પડયા. 
અરાંભડામાં મુસલમાન સત્તાની આણુ વર્તાણી; દેવનાં દેવળા તૂટયાં. 

મુઝધ્‌ર કચ્છના રાવ ભારમલ પાસે પહોંચ્યો. ત્યાં અછઝ “ઠા પણુ 
પહોંચ્યો. રાવ ભાસ્મલે આરરે આવેલા મુઝપરને બાદરાહી સરદારને 
સાંપી આપ્યો. તેને લઈ બાદશાહી લશ્કર દિલ્ટી તરક જવું હતું ત્યાં 
રસ્તામાં ધ્રોળ ગામ પાસે મુઝફરે અપઘાત કરી મ્રાણુ છે[ડાન 

એખામ'ડળમાં મુસલમાની સત્તા આવી. એ વાપૈર્‌ રાન શામળા 
માણેકને ન ગમ્યું. તેગ પોતાના ભાઈ માલા સાણેકતે કક્ું “ આપણાથી 


શપ્મળપ સપ્ણેકની...*દિકહીસાં બતાવેલી ખપ્તદાની ૧૦૯ 


અરાંભયામાં મલેક સરદારે મોજુ ઉડાવે છે તે ન્નેયું નથી જતું. માલા 

'ભા, આપણા આખા દેશમાં તો વાઘેર અતે વાઢેર જ રાજ ડરે હે ! 
ખીત્ત કોઈ પારકાની આણુ ઓખામાં ન હોય, પાદશાહનું રાજ આજે 
અરાંભયા ખેટમાં થયુ* તો કાલે ઓખાના ઠ્વારકામાં પણુ થાય. ફ'ઈ 
ઉપાય કરવો! જેઈ એ. '' 


માલે! માણેક :--હા, બાપુ સાવ સાચી વાત છે. બાદશાહના 
મલેક્રો રાજ ધોળા દૃધ જેવા આભા પહેરી મલાળા તળાવ પર 
નમાજ પઢે છે. તે મારાથી નથી ન્નેવાતુ*. 


સામળે। માણેક :--માલા ભા, તુ" અહીં આખામાં બહારવટુ* 
ચલાવ, બાદશાહના માણુસોને થકવી નાંખ, અને હું સિન્ધમાં જઈ 
સવાજીના પાટવી કુ'વર સાંગણુજીને શોધી કાહુ". પછી તેતે અરાંભડાની 
બાપની ગાદી સૉપુ' તો જ હું માણુકની ઓલાદતો ખરે. એમ ન ફરું 
ત્યાં સુધી આખા પ્રદેશનું પાણી હરામ. 


માલે! માણેક :--ભલે, બાપુ | હુ* તો નીકળી પટુ' છુ” કાલથી 
જ બહારવટે.*ન્નેઈ લેન્ને ભાયડાના ધબાકા ! 


સામલેો માણેક ખેટથી વહાણુમાં ખેસી શાહળ'દરે સિન્ધમાં 
પહેચ્યો, સિન્ધમાં સાંગણુભાની શોધ ચલાવી. ખીજી બાજુએ માલા 
માણેક આખામાં કાળા કેર વર્તાવ્યો ક'ટાળાની ગરૂમાં સ'તાઈ ને 
પાદશાહુના માણુસે।ને તે ર'ન્નડતો--કોઈ વાર તેતરીઆના ખાડામાં 
તા કોઈ વા* મૂળવેલની ખાડુ'માં, કોઈ વાર પાંચધડાની સીમમાં તો 
કોઈ વાર ષોશીતરાના ખડામાં, કોઈ વાર લુણાઈ માતાની ખાડીમાં તે! 
કોઈ વાર ઘડેચી માતાજીને દહેરે એ માલો માણેક રાત ગાળતેો અને 
દિવસે એખાના બધા વ્યવહારને જકડી મૂકતો. સુસલમાન યાણાનદ 
માણસોને પકડી પકડી તે જીવતા ને જીવતા બળતી ઝાળમાં નાખી દેતે, 


૧૧૪૦ એપ્ખપ્મ'ડળન વાઘેર 


માલા માણેંકના ગહારવટાના પરાકમની વાત દિલ્હી અને પાટણુ પહોંચી 
પ્રણુ ત્યાંઘી અરાંભડાની મુસલમાની વસતીની વહારે કોઈ ન આવ્યુ* 


સિન્ધમાં ગયેલો સામળોા માણેક સાત વરસ સુધી સાંગણુજીતી 
રોાધમાં ભટકયો; છેવટે ભાળ લાગી, તેમને લઈ ને સામળા માણેક એખા 
તર વળ્યો, જે સાંગણુજી અરાંભકાથી મહિપત( રાનન )તું માન રુમાવી 
સિન્ધ જતા રહ્યા ઘતા તેતી આણું સાત વરસે ઓખામાં રેલાવવામ!ં 
સામળા માશૈક સફળ યયો. એ સમયના પરાકમની કચા બારોટને ગ્રોપડે 
ચડી હતી. તેમાંતા એક દુહો હજુ પણુ લેન જભેથી ખસ્યો નથી. 


તમન સિન્ધ તપાનિમા તરિ છટી માન. 
સાલે વાસે સામટે ગોયે જેર્વી સાળ, 


સામળા માણેક સિન્ધથી સાંગણુજને તેડી વહાણુરસ્તે પ્રે'દરડાને 
બનદર એ ખામાં ઊતર્યો. ત્યાં ભાઈ માલા સાધે મુલાકાત કરી અને 
સ'કેત કર્યા કે ખીજે દહાડે સાંજે અરાંભડાના માલાળા તળાવ આગળ 
તાસીરે જગાડવો, એતખાના મજખૂત વાઘેર માટી ભેગા ફર્યા, સાંજે 
રાણા સાંગણુજીને અરાંભડાના માતાજીના દેવળમાં છૂપા રાખ્યા. સાંજ 
પડી. મલેક અમલદારો &હમાઠથા--સત્તાના દોરથી ડોલતા ડોલતા 
તળાવને કાઢે નમાજ પઢવા આવ્યા. તેતી અ'ગરક્ષક નાનીશી રેદજ 
કાંઠે ઊભી રહી- સરદારા તળાવમાં હાથમેં ધોવા લાગ્યા ત્યાં સામળાં 
માણેક, માલા માણેક અને સાથેના બીન્ન્‌ ધીંગા માટીએ ભેમા યઈ મલેક 
અમલઘારેોને પૂરા કરી નાખ્યા. એક ખેતરવા છેટે સુસલમાતી ફરજ 
ઊભી છતી, તે ફે।જે પોતાના સરદારની દરા ન્નેઈટ એટલે ટ્રેનમાં 
ભ"ગાણુ પડછુ'. તેની પાછળ વાઢેર અને વાવેર યોદ્દાનુ' રોળુ' ધડ 
તે મુસલમાની ફોજના માણસો! ગઢ આગળ પહેંચે તેતી પહેલાં તૈ 
પકડાઈ ગયા અને ગઢની રાંગ આગળ એ ફ્‌ાજનો ભૂકો ઉડાડી રવામાં 
આવ્યો. આજે તે મુસલમાની ફોજના લચ્તેયાની કમરે અરાંભઃ 


શપ્મળપ સપ્ખણેકની....-દિહ્હીસાં ખતપ્વેલી ખાનદાની ૧૧૫૧ 


પાદરે મોજૂદ છે. આ વિજયનાં ગીતા બારોટે ગાયાં હતાં. તેમાંની 
એક કડી અહોં ઉતાગ્વામાં આવી છે 


માછાઝા ૩૧૬ મસે# ધરા ૩૧₹ પ૪ ઘયાં 
સાયજ રળા તવા તળો વેદ વરસો વારીઓ । 
માલાળા તળાવને કાંટે ઘડ ઉપર ધડ ખડ%ી દીધાં. આ રીતે 
રાણા! સવાજીના મોતનું વડેરું વેર સામળા માણેકે વાળ્યું”. 


આ રીતે અરાંભડા બેટની ગાદી ઉપર રાણા સાંગ્રણુજી બેશ; વાઢેર 
દરબારનુ” રાજ્ય ફરીયી એ પ્રદેશમાં સ્થાપિત યયું. એક સાંજે સાંગણુજ 
દરળાર અરાંભડામાં મહાદેવને દશને ગયા. હતા દરન કરીને બધે ડાયરે 
મન્દિરને ઓટે ખેદ હતો. સામળા માણેકે તે વખતે કહ્યું “ માલાભાએ 
તમારી ખીન્ત્મત આ વખતે ખૂબ કરી છે. માલાભા માણેકનુ' ઓશી- 
આળી” આખુ અરાંભયુ' ગણાય. '' ઈશાક ભડેલે। રાણાજની લાકડી અતે 
તલવાર સાંચવી ઓટાના પગથિયા પર ખેટો હતો. તે બાલી ઊઠયો. 
“હુ, બાપુ માલાભાનો ગણુ ભૂલવા! ન ન્નેઈએ, એનો દાખ ભારે 
હતો, ” 

શાણા સાંગણુજીએ તે દિવસે અરાભડા દરબારના તાબાના દરેક 
ગામડે માલાભાને ગરાસ બક્ષિસમાં આપ્યો. આજે પણ એ ગામડાંમાં- 
“ સાલાણીનેો! બૉધે1 2? એ નામે કેટલાંક ખેતરા ઓળખાય છે. 


રાણાજી સાગણુજી બરાબર સમજ્યા હતા કે સામળા માણેકની 
મહેનત રાજ પાછુ” મેળળી આપવામાં ઓછી નહોતી, પણુ સામળો 
માણેક તો વટનો ભૂખ્યો હતોઃ: મિલકત કે ગરાસનો નહિ; છતાં રાણા 
સાંગણુજીએ વસઈ ગામ સામળા માણેુકને ભેટ આપ્યુ, ત્યાં સામળો 
માણેક સુખેથી રહેતા હતો. , 


પ્રકરણ પરરમું 
સામળદ માણશેકની વિશેષ છેકીકત 


અરાંભપના રાણા સાંગણુજનાં લગ્ન કુરછતી રજપૂત રાજની 
કન્યા સાથે યયુ* હતુ'ઃ એ ડરના નતડેશ્ન રજપૂતતી દીકરી બહુ 
ગુણુવાન અને રૂપવાન હતી; પર્લ સાંગણુજીના લગ્ન થયાં તે પહેલાં 
સાંગયુજીતો સતો (સ્નેહ) ખેટની તમણી ભડેલી બાઈ સાથે «તમ્યા હતે. 
સે સનડો લગ્ન પછી પણુ વછૂટે તેમ નહોતો. ભડેલી બાઈ પણુ ર'ભાનું 
સ્થાન સાચવે તેવી હતી. પાતળી સોટા જવી: રાણાજીયી પણુ એકાદ 
મૃઠી ઊચી: ઉજળે વાને અને ભરેલ શરીરે હોવાથી માથાન! વાળની 
કંસેલી પાટીથી તે બહુ ફૂટડી દેખાતી- એના માથાની પાટીનો વાળ 
કદી પણુ ખસેલો ન જણાતા. કપાળ સીધું અને ભમરો ત્તેદ જણે 
સન્તયાતી ધારથી હમણાં જ સમાર્યા હેય તેવા સાદા સીધા અણિયાળા 
અને કાળા ખોદ જેવા રહેતા: તેના હોડ તા પાતળા : «ણુ સ"સ્કારી 
ગહિણીએ બનાવેલી રાટલીના પડ એવડ બેવડ ન થત! હોાય--તેવુ' 
ભડેલી બોલે ત્યારે લાગે. રાણાની એ માનીતી એટલે એના સામે 
જાઈ આંગળી ન ચીંધી શકે. એના માટે રાણાજીએ ખાસ મછરશે 
(સઢવાળી હોડી ) બનાવી રાખ્યો હતો. તેમાં ખેસી તે રોજ ખેટયી 
અરાંભડે આવે અને ન્નય. 


ઝુગ્છી નનડેન્ત રાણીને આ નહેતુ' ગમતું તેગ અનેક ઉપાય કરી 
નૈયા, પણુ સાંગણુજીએ ભડેલીને સ'ગ ન છોક્ો, છેવટે કચ્છી ન્‍ડેન્વએ 
રાણુદ સાંગણુજના ગાઠડિયા સામળા પાણેકને બોલાવ્યા, કોઈ રીતે 
રાણાજી ભકેલીને સગ છેડે એમ કરવાનુ તેણે સૂચવ્યું * 


સપ્મળપ સાખેડની વિશેષ હષ્ઠીકત ૧૧૨ 


સામળા માણેક પષ્‌ હતો તો એ ૮૮ વીસીતો ને | ગ%રાત- 

કાડિયાવાદના દરેળારો કઈ એ છા યુ'ગારી નહોતા, સિદ્ધ ૬૮ની, કરુ 
રાન્‍્તની વાતો આપસે ડયાં નથી સ્‍તપ્સુતા ! એક, બે, “હ પાંચેદ ખાછયુ” 
સાધે મૌદાશવાળા વ્યવહારે ગયે એમાં તે એમની બહાદુરી ગણાતી. 
સાંગ્ણુછએ ભડેલી સાધે મીધશ રાખી દતી, તો! સામળા માખેટ્રે 
પૈગી આછીરાણી સ્ઇધે મૌડાશનો સબધ સષમ્યેો હતો. સામળા 
માણિક્ના ગામ વસઈમાં આ પેગીનો ઉપા? ઓછે! નહેતે!. સવા 
પહેરે દિ ચરે ત્યાં ક્ષુધી તો પેગી સામળા માણેક સાધે વસઈની 

મન્દિરતી ધર્મ શાળાના એરડામાં ખેલ ખેલતી. દેન નહોતી “કોઈની કે 
પમી વસ્ષઈના મન્દિર્ની ધર્મશાળામાંથી બહાર ન નોકળે ત્યાં સધી 
મન્દિરમાં દર્શ્ત કરવાને બહાને પણુ 'ાઈ અવરજવર કરી શકે. અ 
પૈગીની કૂટ કાઢવા વાધેરાણીએએ ઘણાય ડારસા રચ્યા હતા પણ્‌ ઈ 
બન્ટીએ સામળા માલેકનુ” પઘખુ' એેવ્યુ' હતું એટલે સહેલાઈથી 'દાઈની 
ગાંજ ગ'ગ્તય તેમ નહેત્તી. 


સામળા માણેકે એક વાર પોતાતી અ'ગત મનાતી પેગી મારક્ત 
સાંગ્ણુજીની રખાત ભડેલીને ન્નસ્‍્ે મે।કલાવ્યો કે હવે જતે સણાજતે॥ 
સગઇ ભડેલી નહિ મૂકે તો એફાદ વાર ખેટથધી આવતાંજતા ચાલતે 
ગછવે તેને પૂરી ફરવી પડશે અને હેઢમૂરેના "ખડક ઉપર તેનું મડદું” 
માહ્લાં અને મલારીઓ! પૌંખી ખાશે. 


ખીજી તરફથી તક સાધી સામળા માણેટે રાણાકજનતે પણુ સમત્નવ્યું 
“જ ફુચ્છના જે કુળના સાર ઘરનો સ'બ'ધ મીઠો કરી વ્વળવવે! 
હોય તો ભડેલા જેવી કોમ સાધેનો મીરાશવાળા સ'બ'ધ તજી દેવેઠ 
ન્નેઈએ, આ વાત થઈ તેની પહેલા પેગી આહીરાણીએ ભડેલી બાઈને 
આપેલા ન્નસાની (ધમકી ) વાત રાણાજને કાને પહે!ંચી ગઈ તી. 


ભટેલીએ એ વાતમાં મેણણુ નાખી સામળે માણેક ડચ્છી રાણીનું ઉપરાણુ 
આઓ ૮ 


પ્રકરણ પરરસું 
સામળા માશેકની વિશેષ હકીકત 


અરાંભયના રાણા સાંગણુજનાં ' લગ્ન કચ્છની રજપૂત રાજની 
કન્યા સાથે થયુ' હતુ'ઃ: એ કચ્છના ન્તડેન્ન રજપૂતની દીકરી બહુ 
ગુગુવાન અતે રૂપવાન હતી; પરન્તુ સાંગણુજીના લગ્ન થયાં તે પહેલાં 
સાંગણુજીનો સતો (સ્નેડ) બેટતી તમણી ભડલી બાઈ સાથે જમ્યો હતો. 
ત્તે સતડો લગ્ન પછી પણુ વછૂટે તેમ નહોતો. ભડેલી બાઈ પણુ ર'સાનું 
સ્થાન સાચવે તેવી હતી. પાતળી સોટા નેવી? રાણાછથી પણુ એકાદ 
મૂઠી ઊ"ચી: ઉજળે વાને અને ભરેલ શરીરૅ હેવાધી માથાન: વાળની 
ટંસેલી પાટીથી તે બહુ ફુટડી દેખાતી. એના માથાની પાટીનેદ વાળી 
કદી પણુ ખસેલો ન જણાતો. કપાળ સીધુ અને ભમરો તો જણે 
સન્નયાની ધારથી હમણાં જ સમાર્યા હોય તેવા સાદા સીધા અણિયાળા 
અને કાળા ખોદ જેવા રહેતા : તેના હોઠ તો પાતળા : «ણુ સ"સ્કારી 
ગૃહિણીએ બનાવેલી રોટલીના પટ એવડ મેવડ ન થતા હોય-તતેવુ' 
ભડેલી બોલે ત્યારે લાગૅ. રાણાજીની એ માનીતી અટલે એના સામે 
“જાઈ આંગળી ન ચીંધી શકે. એના માટૅ રાણાજએ ખાસ મછવૈ। 
(સઢવાળી છોડી ) બનાવી રાખ્યો છેતો. તેમાં બેસી તે રોજ બેટથી 
અરાંભડે આવે અને «નય. 


ડગ્છી ન્નડેન્ત રાણીને આ નહોતુ” ગમતું તેણે અનેક ઉપાય કરી 
સ્તેૈયા, પણુ સાંગણુજીએ ભડેલીનો સગ ન છેઝ્ઞો. છેવટે કચ્છી #ડેજાએ 
રાણા સાંગણુજીના ગાડિયા સામળા સાણેકને બોલાવ્યા. કાઈ રીતે 
રાણાજી ભડેલીનો સ'ગ છોઈડે એમ કરવાનુ તેણુ સૂચવ્યું” 


સપ્મળદ સપ્ણેકની વિરેોષ હછીડત ૧૧૩ 


સામળે માણેક પણુ હતો તો એ ૪ વીસીને ને ! ગુજરાત્‌- 
કાક્થાવાડના દરબારો ક'ઈ ઓછા ચુ'ગારી નહોતા. સિહ્રાજની, કરણુ 
રાજની વાતો આપણે કયાં નથી જ્વણુતા ! એક, ખે, કે પાંચેક બાધઈયુ” 
સાથે મીશયાશવાળા વ્યવહાર રાખવો એમાં તો એમની બણાદુરી ગણાતી. 
સાંગણુજીએ ભટેલી સાથે મીદાશ રાખી હતી, તે સામળા માણેક 
પેગી આહીરાણી સાથે મીદાશનો સ'બધ રાખ્ય હનો. સામળા 
માણેકના ગામ વસઈમાં આ પેગીનો ઉપારો ઓછો નહોતો. સવા 
પહેરે દિ ચઢે ત્યાં સુધી તો પેગી સામળા માણુક સાથે વસધતી 
મન્દિરની ધમશાળાના ઓરડામાં ખેલ ખેલતી* દેન નહોતી “કોઈની જે 
પેગી વસઈના મન્દિરની ધર્મશાળામાંથી બહાર ન નીકળે ત્યાં સુધી 
મન્દિરમાં દરત ડરવાને બહાને પણુ દેઈ અવરજવર કરી શકે. આ 
પેગીની પુટડ કાઢવા વાઘેરાણીએએ ધણુાય કારસા રચ્યા હતા પૃણુ ઈ 
બન્દીએ સામળા માણેકનુ* પડખું” સેવ્યુ” હતું એટલે સહેલાઈથી 'કાઇની 
ગાંજી ગ'*તય તેમ નહોતી. 


સામળા માણેક એક વાર પોતાની અ'ગત મનાતી પેગી મારફત 
સાંગણુજીની રખાત ભડેલીને ન્નસે મોકલાવ્યો 'કે હવે નને રાણાજીને 
સગડ ભડેલી નહિ મૂકે તો એકાદ વાર બેટથી આવતાંજ્તાં ચાલતે 
મછવે તેને પૂરી કરવી પડરો અને હેઢમૂરૂના ખડક ઉપર્‌ તેનુ" મડ 
માછલાં અને મલારીઆ પીંખી ખારે, 


દુ” 

બીજી તરફથી તક સાધી સામળા માણેક્ટે રાણાજીને પણુ સમજ્નવ્યું 
કે કચ્છના નડેન્ન કુળના સારા ઘરતો સબધ મીઢો કરી નળવવે 
હોય તો ભકેલા નેવી કકમ સાથેનો! મીદાશવાળો સબધ તજી દવે; 
જેઈએ. આ વાત થઈ તેની પહેલાં પેગી આહીરાણીએ ભડેલી બાઈને 
આપેલા ન્નસાની ( ધમ૪ી ) વાત રાણાજીને કાને પહે!ચી ગઈ હતી. 


ભડેલીએ એ વાતમાં મોણુ નાખી સામળો માણેક કચ્છી રાણીનું ઉપરાણુ 
“એઓ ૮ 


૧ર એદઆસ*“ડળતા વાધેર 


જન્મતી સકળતા માને છે. જે કાળે વાઘેર “ધમના માણેકવ'શની સ્થાપના 
થાય છે એ કાળમાં ઠ્દારકાનું મઠાત્મ્ય વૈપ્ણુવ જગતમાં પરેષૂ રં સમતયું” 
હતું: અને દ્વારકાના પ્રદેશમાં સ'સ્કારપોાષક લોકજીવન પ્રવર્તી રહ્ય” હતું 
તે આ કવિના પદ પરથી સપણ થાય છે, 


ઈ. સ. ૧૪૧૧ ભારતના મણાન ધર્માચાય* શ્રો રામાનન્ઠ ૨વામી 
પીપા ભક્ત સાધે દ્રારકાની યાત્રાએ પધાર્યા હતા, ૪. સ. ૧૪૩૦ના 
અરસામ ગુજરાતના ભડ્ત કવિ થી નરસિટ મહેતા ઠારકા આવ્યા 
હતા. દ્વારકાના વાઘેર રાન્નએના સમયમાં જ દ્ારકામાં નરસિઉ 
મહેતાની હુંડી સ્વીકારતાર શેઠીઆએ દ્વારકામાં સમૃદ્િસજ્જ પેઢી 
વસાવી રહેતા હત!* 

છ. સ. ૧૪૯૯ માં--ચુજરાતમાં ધામિક આચારોવો અતે સમર્પ્ષણુ 
ઘર્મ'તે। પ્રપ્પર્‌ પ્રચાર કરવામાં સફળ નીવડેલા આચાર્ય શ્રી વક્સલાચાય* 
મહારાજ દ્વારકામાં પધાર્યા હતા. દ્વારકામાં, ગોપી તળાવ પર, અતે 
ખેટમાં એઓઆશ્રીએ ધર્મ ઝચારનું યર્ય ડું" હજું. એડ વારતા આગ- 
મનથી પોતાનુ' ધામિક કાર્ય પૂરું નથી થયું એમ સમજી એએઓશ્રી 
બીજે વરસે જ ફરી દ્વારકામાં પધાર્યા હતા. તે પછી ઈ. સ. ૧૫રહમાં 
લગભગ ત્રીસ વરસે પોતાના અતૃયાયીઓને સન્‍્માગેં ધરવા એ જ 
મચાર્યશ્રી દ્ારકામાં પધાર્યા થતા. 


પ્રકરણ સત્તરમુ 


સધ્યકાલીન વૈષ્ણવી ઠ્વારડા ચાને વાઘેરતા રશાજ્યમાં 
બોટ ઠ્વારકાનાં ટેવમન્ટિરે 


હમીરજી માણૂકના વ'શન્તેએ વસઈમાં અને દ્વારકામાં રાજ્યની 
ગ્સત્તા ચલાવી હતી અને આરાંભડાના રાટીડ રજપૂત રાજ્યએ એ 
“આરાંભડા, બેટ ઉપર રાજ કરતા હતા એ ઇતિહાસ આપણે ન«્નણી 
લીધો છે. 


દ્વારકાનું જગત ર્માન્દર ડયારે બ'ધાયું અને કોણે બાંધ્યું તેનો નિર્ણય 
₹તિયાસ-કોવિદ હજુ લાવી શક્યા નથી. પરન્તુ તે મન્દિરને દશને 
આવતા રત્ન રાણાઓએ પે,રબ'દર પાસેના ડાદેલા ગામે રેવતી કુ'ના 
પશ્ચિમ કાં ઠે રૅવેશ્વર મહાદેવના મન્દિરમાં એક લેખ “કાતરાવેલે છે. તે 
“આ પ્રમાણુ છેઃ 


ચચા વિષ મૂળા: ગુરાષ્ટાપિરુતે વધાન્‌ 
સામન્સસિટ સસ્િવ તવેનાગન મૂતતિ | ૧૧ 


ત સ્ઞાતુ ઝળપેશ્તીરે પતિ દાર્વતીપતે? 
જુષ્રાવ સેતહીડુરમિરં શરન ગર્ગદ ॥ ૧૨ 
દ નદ 3 


“ સેત્રા નજ શિત િતે 
તિક્મકંવત્યરે ઝ્યેજ 
સિત ચનુખ્યાત સેસત્રસિદિતત્‌ 1 ૧૫ 


કર્ર એપ્ખપ્સ"ડઇળના વાઘેર” 


કાંન વામતો મતે :--એ નિયમાનુસાર શિતાશુ (ચનદ )-૧ 
અનલ-૩ નેત્રસર અને ખ - ૦ એટલે સવત ૧૩૨૦નો અ"ક આ રીતે 
ગ્રાપ્ત થાય છે. [ જીએ કાઠિયાવાડ ઇસ્કિપ્શન્સ *, ડીસક્લકર | 


આ લેખ સ'વત ૧૩૨૦માં એટલે વાધૈર વ'શની સ્થાપના હમીરજ 
માણેક કરી તે પહેલ! દ્વારાવતિનો! પથ કાટેલા પાસે થઈતે જતો 
હતે. એટલે કે દ્વારકાની વાત્રાએ જનાર-આવનારનેો માગુ સસુદ્રતટ 
પરના કારેલા ગામેથી આમળ વધતો હતો. 


આ રીતે દારકાનુ' મન્દિર હમીરછી માણેક વાધેરતા સરદાર 
ખ્ન્યા તેની પહેલાંતુ' હતુ'. આ મન્દિર પર મહમદ ખેગડાએ આકમણ 
ઈ. સ, ૧૪૫૯માં કયું” તેની પહેલાં પણુ કોઈ મ્લેરછના આક્રમણુવું- 
ભોગ તે બન્યું હતુ". તે વખતે રાન્ઃએએ-વાઘેર રાન્નએએ--અતેં 
પૂન્તરીએએ દેવનું સવરપ મ્લેચ્ઠના આકમણુમાંથી બચાવવા મૂર્તિને 
રવાલયમાંથી ખસેડી દ્વારકાની બાજુના લાડવા ગામના વાઘેર રાતના. 
નિવાસસ્થાનતા વાડામાં ભૂ મિમત કરી હતી. 


ઈ સ. ૧૪૯૯માં (સ“વત ૧૫૫૫-૫૬ ) દ્દારકાતી યાત્રાએ 
શ્રી વલ્લભાચાય મહારાજ આવ્યા ત્યારે દ્ારક!નું દેવાલય શ્રીની યૂ ત- 
વિનાનું હતું, કારણુ ક મહમદ ખેગડાએ એ મન્દિરતે! કેટલેક ભાગ તોડી 
નાખ્યો હતો અને મૂ તિને પણુ સ્થાનબભ્રણ કરી હતી. લોકકથા ચાલુ છે 
જે શ્રી વલ્લભાચાયને ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં ભાસ થયે! કે દારકા પાસેના 
લાઃવા નામના રેકરા ઉપરના વાઘેર સરદારના વાસ પાસે ડાડા તરી 
યૂન્નતા પલ્થરના ટોપકા નીમે થરી દ્રાર્કાનાથતું રવરૂપ પડી મહેલુ” છે 
તે ઉપરથી એ સ્થળે તપાસ કરાવવામાં આવી અતે ત્યાંથી સર્વાગશુદ 
વતી મૂર્તિ મળી આવી. તેની પ્રતિક થ્રી વલ્લભાચાર્ય મહારાજે 
ઠારકાના ખાલી પડેલા «ગત મન્દિરમાં શાઓકત રીતે બઆાલ્ઝા પામે 
કરાવી હતી-આ ઇકીકત શ્રી પુદ્િમાર્ગ'ના ગ્ન્યર્માં પણ પ્રકટ યમેડી છે. 


સધ્યડપ્લીન વૈષ્ણ્‌વી......બેટ હારકાનતદ રેવમન્દિરો ૧૨૩ 


આ વખતે શ્રી વલ્લભાચાર્ય ખેટ પધાર્યા ત્યારે બેટમાં માત્ર 
શ્રી શ“ખનારાયણનુ” જ મન્દિર હતું. શ્રીદ્દારકાધીશ આદિ દેવોનું મન્દિર્‌ 
તે વખતે બેટમાં નહોતુ”. 


તે પછી અકબર પાદશાહના સમયમાં જનાગઢમાં રહેતા સુસલમાન 
સરદાર તરફથી મન્દિર ઉપર રખેને હલ્લો થાય એવી ખીકથી અરાંભડાના 
રાટેડ રાણાએ અને વાઘેર માણક સરદારોએ સલામતી ખાતર 
દ્ારકામાંના મન્દિરમાં ળિરાજતા સ્વરૂપને બેટમાં ખસેડી જવાનું 
નષ્કી કર્યું”, બેટમાં આ સ્વરૂપ પાંચસાત વરસે શ્રી શ'ખનારાયણુ 
મન્દિરના અલિન્દમાં રહ્યું અને સ'વત ૧૬૧૬માં ખેટમાં બ'ધાયેલા 
નવા મ'ન્દિર્માં એ દ્વારકાનાથની મૂ તિતે પધરાવવામાં આવી [ ફાગણુ 
સુદિ ૭]. બેટમાં દ્ાર્કાથી ગયેલી મૂર્તિને સ્થાને દ્રારકામાં સાવિત્રી 
વાવમાંથી સાંપડેલી નવી મૂતિની સ્થાપના થઈ હતી. 


તે અરસામાં ન્નમનગર શહેર વસાવનાર્‌ ન્મ રાવળે પહેલાં 
*ભાલિયા ગામે રાજધાની સ્થાપી. ત્તે ગામ તે વખતે વાઘેર અને 
વાઢેરની સત્તા નીચેના દેશની કાંધી ઉપર આવ્યું હતુ એક નણીતા 
બારોટના કાવ્યમાં ખ“ભાલિયા વસાવ્યાની હછઠીકત આ રીતે મૂકવામાં 
આવી છે. 
વાટે વજ્ર વેટ; વલે રાવન વેતાત્રસ ॥ 
વિધ ર્‌% લર વતાથ, દ્રહ લુથાનક ઓસીટ્લા 


કેટલાંક વરસ ખેડમાં રહી બાહુબળે દુશ્મનોના પરાજ્ય કરી 
અખા સરહદે અવિચળ સ્થાનક ન્નેઈ રાવળ ન્તમે શહેર વસાવ્યું. 
આ રોતે સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગમાં વાઘેર અને વાઢેર સરદારાનો 
એખામ'ડલ પ્રદેશ સ્વત*તર રાજ તરીકે પ'દરમા સૈકા પહેલાંથી જાણીતો 
હતા. ખ'ભાલિયામાં પોતાની ગાદી સ્થાપનાર રાવળ ન્નમે પછીથી 
સ'વત ૧૫૯૬ (ઈ. સ. ૧૫૪૦ »માં ત્તમૃનગર શહેરનો પાયે! નાખ્યે!- 


ર૪ એદખધમ"*ડળતા વાધેર 


પછી તે રાત્નનતા રભ ડાર્યયી એતી પ્રાંતપ્દા એટલી ગધી વધી ગઈ કે 
લોકભાયાના કાવ્યમાં એમનું નામ ઠ્વારકા સાધે ન્નેડાઈ ગયું હતું, લેદે 
પ્રેમથી ખે!લતા કકે: 
છાલ ઝરણ છરા ગીદા વસે ઘનશામ 
ગાતાં સરળ અઝુવત્તિ વતાં રવ ગામ ॥ 
આ પ્રકારને પ્રકાશ દ્દારકાતે સોળમા સૈકામાં વરેલે! હતો. 


રે અરસામાં દ્રારકાની યાત્રાએ ત્રી વિઠ્લનતાથજી મહારાત-- 
એલતલે કે ત્રી વલ્લભાચાર્યના પુત્ર--આવ્યા હતા. તે વખતે દ્ારકામાં 
વસતા અમોટી બાહાણુ અને ગુગલી બ્રાહ્મણ વચ્ચે દેવમન્દિરની સેવા- 
પૃન્નના લાભાલાભ માટે ઝઘડા ચાલતા હતા. તે ઝઘડા દ્વારકાના રાશન 
વાઘેર સરદાર પતાવી નહોતા શકયા. તેથી એ બન્ને બાહ્યણુ જ્તિના 
આગેવાનોએ શ્રી વિડ્લનાથજ પાસેથી સમાધાનની આત્તા માગી હત્તી. 
તે ઉપરથી જે આત્તાપત્રક શ્રી વિડ્લનાયજએ તામ્શાસનરૂપે કોતરાવી 
આપ્યુ” હતું તેની નકલ ઇતિહાસના અભ્યાસીને ઉપયોગી હોવાથી 
અરણી અક્ષરશઃ ઉતારવામાં આવી છે. આ તામ્રશ!સન અમને દ્દારકાના 
ગુગલી જ્ાહ્મણુ શ્રી લદ્દમીદાસ તુલસીદાસ ટકર (બધા ) તરથી 
અવલોકન માટે મળ્યુ” હતું, તેની ગ્રતિકૃતિનું ચિત્ર ““ખુદ્ધિપ્રકાશ ''તા. 


સને ૧૯૩૩ના અ"ક ત્રીક્નમાં અમારા લેખ સાથે પ્રકટ ચયેલં છે. 
[સુસ્તક ૮૦% અ'ક ત્રીન્ને] 


તામપત્રતા સજઝુરની નગ્કલ 
॥ શ્રી ટ્દારકાનાથલ્ઝ વિજયતે ॥ 
॥ ગેઇન શી વિરૂલતાથજી અહુ।રાનટ કે હસ્તાક્રર ॥ 


॥ ગોસ્વામી થી વિકૂલનાથછી મહારાજને અબોટી કુ' ઔર 
ગૃગધીનકુ' લિખ દિને હૈ નને દ્ાસ્કા ક્ષેત્ર મે” ગોમહાદિ તિય કે ટેકાણુ 


સધ્યકપ્લીન વૈષ્ણુવી......બેટ ટ્રપ્રકાતા રેવર્સાન્દિરેપ ૧સ્પ 


હે તાકે તુમ પુરોહિત હો. સો યાત્રા નિમિત્ત નને મતુષ્ય આવે હૈ તાકી 
પેદાસ બાટવે બાખત તુમકુ પરસ્પર ડેલેશ છે કે કોઈ સમે આદમી કે 
નુક્સાન બને હેસો એસો ઉપદ્રવ દેખકે તુમકુ ઔર તુમ્હારા યજમાનકુ 
મન ભ'ગ હેય હે. તાકે લિહે કછુ મનોરથ બનત નહિ એસે સુનકે હમને 
તુમજુ કહી, જે સે તુમ્હારા નિર્વાહ ચલે ઔર યજમાન કી પ્રશ્નતા રહે 
એસે! મારગ હમ તુમ કુ કર દે. તા સુનકે તુમને પ્રશ્ન હેકે હમને કહી. 
ન્તે અધ્પ અાગ્યા કરે! સો! હમતે રોનું કુ” પ્રમાણ હે. એસે સુન “કે હમને 
રાનુ પુ' વિભાગ “કો બ'ધોબસ્ત નિચે લિખે સ્ુજબ ડર દીને! હે, તા 
પ્રમાન તુમ ચલોગે. ॥ 


૧ શ્રી ગામતિજી કો ઘાટ ઓર માતાજ૪ી સેવા તાછી પેદાસ મે રોનુ 
“શો વિભાગ સમતુલ્ય હે. 


૨ શ્રી૪। સેવા ઓર મુલ ગામતિ ગગલીનકી હે, 
શ્રી જ્ગદીશકા દેવાલયષી પેધ્યસ તથા ગોાપિ તલાઇ કો ધામ 
અબોટી 'કે હૈ, 

૪ થ્રી પીંડતારક#ી પેદાસ હે તા મે' અખો।ટી કા દોનું વિભાગ હે આર 
ગગલી કો એક વિભાગ હૈ સો। તિહાકે સ્થાઈ કહી હે. 

પ૫ રુગલીછી સાત મે* પૃથક ( ર » કુટુ'થક્ો પરિવાર દેખકે જનકુ જેસે 
ઘટેઃ તાકુ તેસે યજમાન #ી શનતિક્દો વિભાગ પૃથક (૨ ) કર 'કે 
સબનષુ લિખ દિને તાષ્ી પેદાસ મે સુ આધા વિભાગ અબોટી 
'્રા હૈ સા મનરાન્ન દોનુકુ' બરાબર કરકે બાટ દે, 

૬ હરકોઈ આદમી યાત્રા આવે તાકી પેદાસ જે કછુ હોય તા મે” 
છટે વિભાગ મનરશ્‌ાજા કા હૈ સો મન દોનુ નાત 'ે હેલવા છે. 


હ પરદેશ મે' તત કે યજમાન “કે ભેટ કે સ'ગ દ્ારદાજી મે આવે યામે* 
એર “કો વિભાગ નાથી. 


કફ એખપ્સ*'ડળતદ વાધેર 


યા પ્રમાન બ'ધોબસ્ત કર વાંબાપત્રે" લેખ દોતુકુ કર દિને! છે તામે” 
અુનાદિક કરેગા તાકા કુલાધર્મ જ્યયગો એર શ્રીસુ ગહિર્મુ'ખ છોયગે 
મિતિ કાર્તિક સુદી ૧૧ ખુધે સ“વત ૧૬૧૩ '. 


યા્‌વત વિષ્ણુ ધરા પીકે યાવત દ્વારકા પુરી ॥ તાવત્તિદતિ વે લેખો 
યાવશ્મન્દ્રો દિવાકર : ।$ ૧ ॥ 


આ તાષ્ટચાસનમાંતી હકીકત પરથી જણાય છે % સોળમા સૈકામાં 
અએખામ'#ળમાં સમાજ્વ્વવસ્ઘા કોઈ સત્તાધીરાના આદેશ નીચે ચાલત્તી 
ઇતી. વાધેર રાન્નએ કેવળ ચ/ચિયાગીરી ન કરતા હેત તો ઠારકામાં 
ગહાપુસ્પોતી આવન્ન 'ેવી રીતે થઈ શકી હેત ? 


સ'વ્ત ૧૬૨૪માં દૂદરકાતા જસત સન્દિરમાં જિર્ણોદ્વારનું કામ 
થયાના શિવાલેખે! આજ સુધી જેવા મળે છે એડલે કે તે કાળે દ્ારકાની 
સમાજની રહેણીકરણી સ“સ્કારી પ્રન્તતી હોય તેવા પ્રકારની હતી. 


સ'વત ૧૬૧૬માં બેટના નવા બ'ધાયેલા મન્દિરમાં શ્રીદ્દારકાધીશ 
વગેરે સ્વરૂપોની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે એમ ડહેવાય છે કે 
નતમતગર (નવાનગર ) અને ભૂજના રઝનઓના પ્રતિનિધિઓ, વૈષ્ણુવ 
સ'પ્રદાયના મહારાજના પ્રત્તિનિધિ અને ધમષપ્રિય મહાજનવર્ગગની 
હાજરીમા ખહુ દબદબાભર્યા ટાદથી ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યોઃ હતો. 
ખેટતાં મન્દિસતી પ્રતિષ્ય દિવસે! દ્વિસ વધતી ચાલી અને દેશ- 
પરદેશથી અનેક યાત્રાણીએ શ્રીને નનિરખલા અને સામર્મી વગેરે અર્પણુ 
કરવા પૃણું શ્રદ્ધાથી આવતા થમા, તે વખતે સવત ૧૬૨૭ના વૈશાખ 
માસમાં થ્રી વિઠ્ઠનાથજી ગોસ્વામિ મહારાજના ભાઈ શ્રીં ર્યુતાયજ 
મહારાજ દારકા ખેટની યાત્રાએ પધાર્યા હતા ત્યારે એમણે બેટમાં 
મન્દિરામાં અર્પણ થતી ભેટસામમ્રીમાંથી યાત્રાળુના ગારને હિસ્સા 
મળવા બાખત તાખ્રશાસન 'ક!તરી આપ્યુ” હતું તેની નકલ અર્હો 
ઊતાગરવામાં આવે છે. 





ઝ 
હમ” 
ન્ન 
“ત 
જ 
તર્ક 


* 
ર 
દ! 
નિ 
£/% 
દ 
ર 
હ. 
૪ 





2૬૧ 
“જ 


નગન 


22. 





કા; કઝ ક -ૂ 
૪ ---.ૂ-“----- 


ન્ન 
ડૂ 


લનાથજના હસ્તાક્ષર ) 


જ વિદ 


ગાસા 


દ્ાર્કાનુ' તાખ્રપત્ર ( પ્રથમ પત્ર) 


(તી 













દન ૪૦ ડુ અ ર _- ઝ્્િ ન 
પે. ૧-2”. કઃ જ: ' 5 4 “*- * 5, નૈ 
બમ. 
ક સ#હલદ્ૂખડ્ન્સપ્ટ્બ “2 - - ટ ઝં 
ક ૧-2 ક ડિ ર ક કી ફુ 


ક ઝક 
જ. ઝક. ઝા 5%... ર 


ક ક ન ૮. 
ન રશ કજ 
ન મઝ ી 


દ. * ન છ ૬₹"૪ 
4 ૪ મ 
“૯” ૧/૨- જૂ ફ્ન્કકધ ક?ન જ 


. મન, 
ટ દરત ૬ 
ત ડન જં. ઉજ 
દ? ફઝ '-* ન મ 
કપિ ઝન” જ ક િ 
ડે ખનન મુન 
“્ જ ર 
કન -* ઝન ન્ડ ઝુ 
દ હ ક%-- ન જ 
ક 2. .*%-૦ “ત ક 
-₹: # ૩ - કુ 
૬-૧ (“ઝક 2£ -#_ જન્-”-ત? & #અ- નકન ન 
હું 
# ક ક. ઝા વે હ ર! 
દ દુ ફન “-# 5 
હા હ 
ભે જ ગહન -૬ 
કં #- જ, 
ભુ. ક ર 
હ ર. જં જાં 
ટિમ. ક ર 
ક «૪ 
પ કેડ: બ 
ના ન 
જ મુ ક? 855% 
નુ ૫૭ પ ૦૪ ક જ [નોહ બ 
સ “ઝં ક જ“ .:"-# * ત્ર. ક. 
ન 4 ઝક ૨૦૯ / ,#- ન હ“ 
ક ર 


ધન્પે 


%## # .- ક ન 
પ્ર” “૧4- ₹૯ 
૨, ર” ”, “ન ફક” નદ. ઈ ક જુ 
--#&€ “5 ક જક નાં ન ૪ રૃ 
હ 
અ 2. 5 -ન્‍્ન કુ. જક 7ર." ન 
ઝડ દ ક ન - ₹'ર 4 જ્જ 
જાન જ કુ. ..- ચ." . 
કા જન્ઝદ₹૪" ય ક ન. #.ક. ર 
૦૫” '# 4 જ લૂઝ મુ” પ 7 
ર ₹ *- જ ક 
8 ક... છ: ફે. જે જજે જ ક 
ન 
* જ " નિ ન ન 
ટૂ '* ર 
સટ 
દ કટ ક્‌ ન 
જ ર 
ન. કક શ ₹ * ॥ ર 
ઇફ, મ” ક ર દ 
ક હ? ૨. ૨૪2” સિ ન્ટ ઝન 
જ # * 
જડ છુઈડ. ગા કન દ # ”7 9 ૬ * ક 
૧ ક. અ# 
પ 5" અ ન 
પ ભ ક ન દ 
મ ણ સ પાણ 


દારકાનું તામ્રપત્ર ( દિતીય પત) 


“સધ્યડપ્લીન વૈષ્ણુવી......બેટ દ્વપ્રડાનાં રેવર્સાન્દરેપ જરૃ૩ 


ત્રી દ્ાર્જાનાયગી વિગયતે 1 
સોલામી થ્રી સ્યુનાથગી જે ₹૦ ॥1 


સોનાથી થી સ્લુનાથગી મદારઝ હિલ ટનો ચમછી વ્રાણન પ૦ 
મસ્તક? ગો પેદેછે સુરી રજા શ્રીજો સેવા છમ વરો દો-સો થી સુમારે દી 

“કૃ. સો છુમારો વંશ જરે દોલે વેરાસી વાટથે વાવત. 
વતમ વિરોધ તાન સેવાલમાંધાનકી છુ સ્વત્વ રેલજે ચત્તી 

ગાનર્‌ મમ નરિ. તાસુ તમજી મને વરી ગો થજો વેમવ વટે ગર છુમાત્તે 

સિમાત ચણો ગાથ. તા સીતઇ ત્રીઝે ફેસ્છાઝુ નીસે દિલે સુગવ વદ્ોવહ 
૨ર ટનો છે-તા પ્રાન સહા ચદોસે ॥ 

વ ત્રશારિ તયા મદારી ચો મા્‌ વેઠાનનો સો તુમ તથા મહિરવારે સકે 
સેકો. સો વેરે તા નિષિત ર્લળા સરિત તુમારી નાતજી ગિનાવે ॥ 
ન્‌ ચાત્ર ગાવે સો સેટ પરે દય્ય તથા વણ તથા ગામૂપળ ત્તથા સાતત્રી 
તયા વૂઝા સવા મરારાન ર્ત્યારિક શો વરુ મચ્ર્રિસે ગે તામેણું અપે 

વિમામ તુતજી મિસ ઝાયમો. 

3 શેલાવદ તુ પમપ સામપી વનમેરે શો વરુ મેટજો માથે સો 
શ્રીગુઃ વિનિયોગ દોય તા પેટે છતી રક્ષા બંધન રકાના વસ્તિદિ હિય 
સુત્ર વાયસેજ [હિલાવ અવ મર્‌ ગુ મિરેમી. 

૪ ઘુમા જ્તાતમ છોટે વરે વાદ ગાવે તા નિષિત્ત મર વાછે સવ 
ચા ષમાસે દમ ત્રશ્ન સોય જે થ્રી સરા શાનુ રશન સેતા રી જે છોને 

સેલ માર્રવારેનઝુરું ૧ર રચો હૈ તાછુ ચામે જોર્‌ ઘટ વિષો તાત છુઝાધરમ 

સાયના બૌદ્‌ શ્રી ગુ ચટીર્ગુસ દોયમો 
ભાતિ વેશાલ જુજ હ 5૯ અવત ૧૬૨૭ જે વર્ષેમેં મસિત્વારેકો 
સહી.....*૧. મેરાતે મોસિન્ર્સમગી જે--રાળા પી સવાગી જી તરી. 


૧૨૮ એપ્ખપ્મ*ડળતા વાધે૨ 


ચાવ લિટતનયા ચાવચદ્મિથી ત્રત્તિ 
સાવત્તિટત્ુ જે જેલો સાવચદ્રરિવાવ 8, 

આ પ્રકરણુમાં આપેલા બે તામ્રચાસનના ઉત!રા પરથી જણાય છે 
કે સોળમી સદીમાં ઓખામ'ડળમાં દ્રારકા બેટની યાત્રાએ ધર્મના 
આચાર્યા અતે ધર્મપ્રેમી યાસાછીઓની અવરજવર સારી રીતે ચાલુ 
થઈ ગઈ હતી. તે વખતે બેટ દ્વારકામાં વસતા બાહમણીમાં દેવપૂન્નનો 
કાર્યમાં પોતપોતાના અધિકાર પરત્વે મતભેદ ઉભા થતા તો તેતું 
સમાધાન વાધેર સરઘરના કે વાઢેર રાણાના રાજહુકમથી થતું નહેવું; 
પરતું ધર્મતા આચાર્યા પાસેથી એવા મતભેદનાં સમાધાન સાધવામાં 
આવતાં હતાં. એ સમાધાનતે સ્થિરતા અતે ગ'ભીરતા આપવા માટે 
સમાધાનની શરતે તાપ્તપત્ર ઉપર 'દ્તરવામાં આવતી હતી. જેમ 
ગુજરાતમાં રાક્નતએ દાન આપતી વખતે બાહાણાને ગામ ગરાસ 
આપ્યાનાં તાષ્રશાસન લખા આપતા હતા, તેમ દ્રારકા બેટમાં ધાર્મિક 
મતભેદના સમાધાન માટે આચાર્યો તાસ્રશાસનત લખી આપતા હતા. એ 
કાળમાં રાજદસ્તાવેન્નેના કે કરારાના ખતપત્ર લખાતા નહોતાં, કારણ 
ક કાગળા ઉપર લખેલા લેખ નાશ પામે અને તાંબાના પતરા પર લખેલા 
લેખ કાળાન્તર સુધી જળવાઈ રહે. આવા તામ્રચાસત પર આચાર્યના 
તામ અતે હસ્તાક્ષર કોતરવામાં આવતા હતા એટલુ' જ નહિ પણુ 
ખેટના તાપ્મનશાસન પર અરાંભડા-બેટના રામા સવાજીતું ( ઉરે: સગરા- 
મજનું નામ હય ) ભ'કારી ગોવિન્દરસમતું નામ પણુ સહો કર્યાં બદલ 
કોતરવામાં આવેલાં જણાય છે. 

આ બન્ને તાખ્રરાસન જે પ્રદેરામાં કોતરાયાં છે તે પરદેશમાં 
વસિષ્ઠ ક્રષિતી તનયા મનાતાં જામતી અતે સુક્મિણીના પતિં 
થીયૃષ્ગુચન્નની આણું યાવત્‌ ચન્દ્ર દિવાકરી સુધી ટડવાની ત્યાં સુધી 
આ શાસનનું પાલન પપમુ ટકવાનું છે એવા અ'તિમ ચખ્દો તઃતથાસતમાં 
મુકાયા છે, એ અમસચક શબ્દે! છે. 


સધ્યકાલીત વૈષ્ણુવી......બેટ જ્વપ્રડાતા રેવમન્દિરા ૧ર૯ 


કરારના ભ'ગ કરનારને કુલધમં નાશ પામશે અને તે દેવસેવામાંથી 
ખહિર્ઝુમ થશે. એ ધાઞિક શાસનમાં રાજસાસન કરતાં પણુ વધારે ભળ 
એ જમાનામાં લોકોએ માન્યુ' હતુ. 


સર ખારેય્નુ' &્દારકામાોં આગમન 


દૃશ્વિરદાસ બારાટ સૂરાજીતા દીકરા તરીકે સારવાડમાં જન્મ્યા 
હતા. તે સુડોડ ર૦૮પૃતના દસુદીઓ-કુળળ્પારાટ હતા. 


સવત ઘપત્ત1₹ પત્તર્થે ઝન્મ્યો ફસત 
ચારળ વરન ચન્ોસ્સેં રમ રિત છુયો સાન ॥ 


એવા જ ખીન્તે પ્રચલિત દુહે। છે. 


સર સુવ ₹૬ શરિ થીગ મ્રાગળ શ્રાવળ સિત્ત પલતાદ 
તમ પ્રાત મુરા ધરે શફૈશરદ મો અવતાર. 


૬-૪, સુવ : શૃથ્લી -: ૧, સ₹-૫, શરિ -- ૧ અંજાય 
વામતો શતિ : 


એ ગ્રમાણુ ૧૫૧૫ સ'વતમાં શ્રાવણુ શુદ ખીજ ને ગુર્વારે ઈશ્વર 
બારોટના જન્મ થયો એવું સમન્નય છે. 


અ ઈસર ખારેટે નમનમરના રાવળ ન્નમની ડચેરીમાં રાવળ 
નમની પ્રશ"સાનું કાવ્ય ગાયુ' હતુ'? અને તેને મોટુ” ઇનામ આપવાની 
૪ચ્છા ન્નમ ૨[વળે બતાવી યારે તે કચેરીમાં પીતામ્બર ભટ્ટ તામત્‌ા 
પડતે રાવળજીને પ્તતામ આપતાં અટકાવ્યા હતા, પ્શ્વર બારોટને 
પીતામ્બર ભટ્ટ ઉપર કોધ ચડયો, તેણે તેનું કાસળ કાઢવા નિશ્ચય કર્યો. 
હાથમાં તલવાર લઈ તે પીતામ્બર ભટ્ટના ધર આગળ છૂપાઈ રહ્યા. 
ત્યાં તો તેમણું પીતામ્ગર ભટ્ટ અને તેમના પત્ની વચ્ચેની વાતો સાંભળી. 
પીતામ્બર ભટ્ટ કહે, “ આજે દરબારમાં પ્રશ્વરદાસ કવિ આવ્યા હતા. 
ઓલ 


મ્કરણુ અઢારમુ 
પૃત્રામલ અને તેના વ'શજે 


પત્રામલ માણુક દ્ારકાની અને વસઈની ગાદી સાચવી રહ્યા હતા- 
આ પત્રામલ માણેકને સાત દીકરા હતા. એ સાતે જણાએ માણેક 
વ'શની નામના વધારી હતી અને એખામાં અરાંભડાના વાટેર રજપૂત 
રાશન ગણાતા તેમ આ સાત સપુતે વાઘેરાતે પણુ આખાના રાતન તરી કે 
ન્તણીતા કર્યા હતા. તે સમયના કાઠિયાવાડમાં જ્યારે કેઈ રાજનને 
પાતાના હિત ળવવા લડાઈ કરવા લસ્કરની જરર પડતી હતી ત્યારે 
એખામ*ડલના વાધેર સરદારની મદદ માગવામાં આવતી હતી. પત્રામલ 
માણેકનું અને તેના શરવીર સાત દીકરાનું નોમ કાડિવાવાયના 
એતિહાસિક ભાટયારણુના કાવ્યોમાં ઘણે ટેંકાણે સુકાયેલ છે. 


પત્રામલનો પટેલે દીકરા થાર્યા માણેક દ્રારકા અતે વસઈ 
સ'ભાળતો હતો. તેણે નમનગરના રાયસિંઘજી ન્નમના પુત્ર તમાચી અને 
ફ્લજને--ઇસ્લામી સૈન્યના ન્નમનગર્‌ પરના ઘાતકી આકમણુ વખતે- 
વસઈસમાં આશ્રય આપ્યો સતો અને રાજ્યુત્રતે છાજે તેવી ખાસ મેડી 
તમાચીને રહેવા માટે વસધમાં કાઢી આપી હતી, આજ સુધી વસઈ 
ગામમાં તમાચી જામની મેડીના નામથી એ સ્થળ જજરેત 
દશામાં મોજૃદ છે, 

પૃત્રામલ માણેકના બીન્ત પુત્ર સેમ માણેક હત! તેણે ગારોજુ ગામ 
પોતાનુ” આગવુ” કરી લીધુ" અને તેતે આબાદ કયુ”. એ બદ પરાકેમી 
વાઘેર સરદાર હતો. તેથી તેના વ"શન્તે એ પરાકમી પુસ્ષના નામ પરથી 
પોતાને સોમાણી નામથી ઓળખાવે છે, 


તપત્રપામલ અને તેત૫ વ'શન્ને ૧૩૩ 


તરીન્ને પુત્ર રાણા માણેક હતો. તેણ વસઈ અને ઘડેચી વચ્ચે 
તેતરીઉ” ગામ વસાવ્યુ*. ચોથા પુત્ર લાખા માણેક વાછુ ગામ વસાગ્યુ”. 
પાંચમા પુત્ર કાના માણેકે વાછુ પાસે જ મેરરાણું ગામ આબાદ કર્યું” હતું; 
તેનાં ખ“ડેર આને પણુ મોજૂદ છે, 


હ્ટ્ા પુત્ર જીવણુ માણેક અતે સાતમાં વેરસી માણેક વિષે “કાઈ 
સહ્દર બાતમી પ્રતિદાસમાં નોંધવા નેવી ઉપલબ્ધ થઈ નથી. 


જામ તમાચીજીની મદદે વાઘેર સેના 


ન્તમ ર્ણુમલ પછી સ'વત ૧૭૧૭માં તેના ભાઈ રાર્યાસહજી 
નગમ્તી ગાદીએ આવ્યા પણુ તેના ભાઈ રણમલ ન્નમને વણ્‌સ'કર 
મુ'વર જન્મ્યો હતો. તે સતાજીતું નામ ધારણુ કરી બનાવટી ન્નમ બની 
અમદાવાદના ઇસ્લામ સબા કુતખુદ્દીન પાસે કૂરિયાદ લઈ ગયે કે ન્નમ 
રાર્યાસહજીએ અન્યાય કરી તેની ગાદી પચાવી પાડી છે. તે ૫૨થી તે 
સૂબો પોતે મોટા લશ્કર સાથે નવાનગર પર ચઢી આવ્યો. ત્યારે ન્નડેલ્ત 
મુટુમ્ગના બધા રજપૂત લડવૅયા ન્નમનગરની મદદે આવી ચક્રા. લગભગ 
૨૦,૦૦૦ માણસો એ યુદ્ધમાં ખતમ થયા હતા. શમ રાયસિહજી પોતે 
શેખપાટને પાદરે આ યુદ્ધમાં ખપી ગયા. મુસલમાન સબાએ ન્નમનગર 
કબજે કયુ”, તેના પુત્ર તમાંચી અને ફ્લજી નાસીને આખામ'ડલના 
વાઘેર રાજનને ત્યાં વસઈ જઈ રહ્યા* જમનગરમાં કાજની સત્તા ચાલુ 
થઈ અને નવાનગરનું નામ ઇસ્લામનગર રાખવામાં આવ્યું. આવું 
ઇસ્લામી સત્તાવાળુ' રાજ નવાનગરમાં લગભગ આઠ વરસ ચાલ્યું, 
નવાનગરમાં દરબારી કામ રદ ભાષામાં ચાલવા લાગ્યુ. લેખપચોા 
પણુ ઉર્દૂ ભાષામાં લખાવા લાગ્યા. આ મુદ્ત દરમ્યાન ક્ષત્રિય વીર 
તમાચી અને ફ્લજના ચિત્તમાં બારોટને દુહો રમ્યા કરતો હતો : 
સ્ત વાપુષ ગમી, જરે સ પાજ્ત વોય 1 
છ્‌ વ૧૭છઝાળ ૩પ૫ન્યો ગીવન પજ ત્તા ગોય ॥ 


૧૬૩૫૪  કએએપ્ખાસ"ડળના વાધેર 


જાઈ ફોઈ વાર વસઈ ગામે વાવેર્‌ રાજને ત્યાં ડાયરામાં તે બન્ને 
ભાઈ એ કવિઓની વાતુમાં સાંભળતા હતા કે-- 
જમીચત ગાવ ગાવત ગોચ | ૧રછે ન સો (ગપુતત બોવ ॥ 
તા ગન્ત પિતર વાવલ ઝાય, ચોં કથા માત ગોવન અમય ॥ 
આવી રીતે પોતાનું બાધુકુ” રાજ રુમાબ્યાની પીયા એ બન્ને 
ભાઈઓને પબ ડ ખતી હતી. 
તેમણે આખાના લડવૈયા, વાઘેર, વાઢેર અને આહેરનુ” સૈન્ય એકડે 


કરી “નમનગર્‌ પર ચઢાઈ કરી અતે શહેર કબજે કર્યું, તે વખતના 
બારોટે એ લડાઈ વિષે કવિતા લખી છે તે અહીં મૂકી છે: 


છ પરરી 
સતપાદ થન માંથી શમે, ઘાવેર બર મછીગાં થહેર 
થાર્‌ી(, મેદ, સરી અવા, ગારેસા સય કતા દરાર 11 
છુંઘળ ધમન સમદ સવેત | તતમછે ચાઇ ચાર તુંવેક 
સવાઈ વન્ય દૃિયાસ ચાવ ફ્ળરીત નમદ સરલ સમ ॥ 

ન ક ન 
' સઇ સતય ત્તતૌ નાટોસ બવ તતરાગઝ તળો છો માપ 
વર્વાઝ થોળ બદમરરર, જરિતાર ગામ મમી શેત ॥ 


મુળ વરી વાત મબ સતત । તવ માળ છરગો નહિં નત તાન 
ગવ રહુ ચરં છુવ પ્લ શમ રે નત સતુગ સો છું અદ્ાઈ ॥ 


સટ્રિવોસ પત્તો શત ઝમ સર્તાસ ૧1૬ ચમટ મિત 
સત ₹ઝ સરત તમત્તઝ થોર ચગુયંર વિત તતપેળ ગોર ॥ 


“પત્રપ્સલ અતે તેતદ વ'શજે ૧૩૫ 

આ રીતે વાઘેર અતે વાઢેર રા'્તઓની 'સઢાયથી ન્નમ તમાચી 
નવાનગરની ગાદીએ આવ્યા. પોતાના ભાઈ ફૂલ છતે એમણું ભાણુવડની 
નણાગીર આપી--સ'વત ૧૭૨૯(ઈ. સ. ૧૬૭૩). 


વસઇના વાધેર માણેક થાર્યાએ ન્તમ તમાચીને આશ્રય આપ્યો 
એટલું જ નહિ પણુ તેમને! માન-મરતખેો ન્તળવી એઓખાના પ્રદેશમાંથી 
વાધેર, વાઢેર, તુંખેલ ચારણુ, આહેર, બરડાના મેર અને ખ"ભાલિયાની 
આસપાસના નડેન્ન રજપૂતોનું મેો!ટું' સૈન્ય રચી આપવામાં 'કોઈ પણુ 
રાશ્નને છાજે તેવી રીતે તમાચી ન્નમતે સધીઆરા આપ્યો. આવા કામ 
લૂ'ટારા 'કે ચાંચિયાગીરી કરનારાને કદી સૂઝતું” નથી. સાયા રાન્તઓનાં 
જ એ લક્ષણ્‌ા હોય છે. કવિએ થાર્યા માણુકનાં વખાણું કર્યા છે તે 
ખરેખર સાર્થક છે. થાર્યા માણુકનતાો જશ ચોતર& ફેલાયો હતે. રાજન 
તરીક્રે અતેક કવિએ તેના દાયરામાં આવતા અને એના પરાકમના 
ગુણુગાન ગાઈ જતા. પત્રામલ માણ્‌કતો જશ જેવો ભભકતો તેવે! જ 
જશ વાઘેર રાન થાર્યા માણેક દેશદેશાવરમાં ફેલાવ્યો હતો. પત્રામલ 
માણૅકના રાતના દિવસથી વાધેર રાજના ઉજળા દિવસે! બેટા હતા. 
પછી તો એક પછી એક કરમી વાધેર રાન્ન ગાદીએ આવતા ગયા અને 


કચ્છ, હાલાર, બરડા અને નાધેરના પ્રદેશ સુધી વાધેર રાજ્નઓની 
નામના ડ્રેલાઈ હતી. 


થારીઆ માણેકનો જશ છેક ન્તમનગરના દરવાન્ત સુધી પણેંચી 
ગયો હતો. તેના વ'શન્તે પણુ કુળદીપક શનગ્યા હતા, થારીઆ માણેકના 
દીકરા શરા માણુક અને તેના દીકરા ખીરા માણેક, શાર્દુલ માણેક 
અને મહાપ માણેક શરવીર અને દાના ગણાતા હતા, તેમનાં ધીંગાણાા 
જ્યાં ત્યાં વાઘેર રા્નની આખર્‌ વધારનાર બન્યાં હતાં. બારાડી પ્રદેશના 


કલ્યાણુપુર મહાલના ગઠ્ઠા ગામે એવા પરાકમતી નોંધ શિલાલેખમાં 
"કાતરા ને અમર રહી ગઈ છે, 


જ્ઝરૂ એપ્ખપ્સ'ડઇતદ॥ વાધ્લેર 


લેખ 
સંવત ૧૭%૦ થર્ષ થશાતિક કુ 
હિ ૧૧ રવે ઝુતાર પર્વત ગરવા મૂ 
મપે વાપેતો સતાવે મામો ચાલે ઝારા 
થો જીચેદ્ઝી પાલે જેવાતન પાતા છે 
સાવ શ્રી સતૂરગતી છેવાતન વયા 
માણ્‌ક રાન્‍્નએના ઉજળા યુગની કથા કહેતા આવા અનેક પાળીઆ 
પૌડારા, હાબરડી, અને પટેલકા નામના બારાડીના ગામડામાં ઊભા છે. 
ખારાટને ચોપડેથી મળેકું-થાર્યા માણેકની 
પમશ“સાનું ગીત 
એ ખાધણી આદત સદા ઉપજે તેગ ડોટે સમણી નકે તાણે, 
શાર્‌ીચે સરણુ હાલારરા ઠાકરે ન્નમ લલ રાખીયે ગ્રમ જણે. 
નંવડ ગડીયા તણુ!- ધણી નમરેસરા આજ તો ઉગરે થકી એખે, 
રાવો પીપળા કીધો પછમધર રાજ્યિ ખાળવાધરાતું વેધ ખે!ળે. 


પાતરા પતરામલરા માણૂક્રો ષેખીએ અડા વસ ધણી વસે એખે, 
થહુ વાત અમર જુમ થારીઆ રાજવી રાણુ ઘર શરણું રાખે. 


તોાંધ 
થારીઆ સાણુકને રરશુ હાલારને। ઠાકર એટલે નમ આવ્યો તેને 


સ'ભાળમે।. નવડ ગડીઆ તણા ધણી -નવા ગઢવાળુ” શહેર નવાનગ્રનો 
હાકેમ. પછમધર :- પશ્ચિમનો ધણી ત્નમ. 


ચોતરા પતરામલરી : થારીએ માક પતરામલનેઃ દીકરો. 
અઠડર વસૈ ઘણી : હી“મતવાન વસઈ ગામના રાતન માણેક થારીએ. 


પતામલ અને તેતા વ'શશજે ૧૩૭ 


શારીઆ માણેકતુ” ગીત બીજી 
કળા વાટ રાખે બેષો અબકો કહી નેત્ર હથ આધ્ત ન્નયો, 
૭ત્ર હાલા તણો જ'ગલે પતો આજ તો થારીઆ શરણુ આયે, 
ન્તમ ઓખે રાવ વડો વેણુ જીત્યો! પરેવ'શ ન્તદવા ચડે પાણી, 
શરસ્‌ આવે તો કેડતો સામળા જગતસે વાત અખીયાત ન્નણી. 
રંગ ગડીઆ તણા તેગ પણ્‌ દેખીએ તારે ઉંબરે કીધ સાકે, 
નતડેન્ત તમાચી ભો!મિયે જમારરો મહિપતિ મીપળે! કરે મૂકયો. 
નોંધ 
ન્તમનગરના તમાચી ન્નમ અને કૂ્લજી «મ ઈ. સ. ૧૬૬૪માં 
-એટલે સ'વત ૧૭૨૦માં જ્તમન3ર ઇસલામી સત્તાના મામલામાં ફસાયું 
“હતું સારે છૂપા વેરો આખામ'ડલના વસઈ ગામે માણુક ચારીઆને આશ્રયે 
“વસકઈમાં આવી રહ્યા હતા, તેને લગતી નોંધ બારોટને ચોપડે છે. 

કુ'વર રાર્યાસંગ ન્તમરા એખે વસિયા ,આંય, 

વકો તમાચી વીરવડ છોરો ફ્લજી તાય. 

વસઈ ગામ નિવાસ કર રહિયા દોનુ ભ્રાત, 

“વેળા ગુન્તરી કરવહા ચિત્ત ઘર લેયણુ ચાત. 


ષ્‌ 


૧૩૮ એપ્ખપ્મ'ડળના વાધૅસ 


સામળા માલેકથી માપ માશેડ સુધી વ-શાવલિ 
સામલે। માણેક 


યિ 
નાંયો જસો રાણે 
(બોાડખેતરી) (ગૂળવાસર) (દ્વારકા અને વસઈ) 


આણુમુનાાઝઝઝઝઝઝઝઝઝશણણફ--....................................-------નુ 


પતરામલ રઆસ ( કુ'સાલી » 
। (ટોબર, મકતપર, મોજપ » 


ણામ ર દ ભાઇ, 
ચારીઓ દ ણે સામ રાણે લાખો કાતો વેરસી 
સ'- ૧ણર્‌૦ (માર્રીનન) (તેનરીઉ) (વાછુ) (મોરાણું) 


ી ન 
ચ્રરા હ્નેધેા પ 
(દીવટ, મેવાસું ) 
પા ી 1]... 
ખાવા શાર્ધ્લ સાપ સ. ૧૭૮૬ 
(દારકા) 


દ ડડ્ડ્ડ્ડઝટચ્ડટ્ટ્ટકક 
ી ર 
ભીયા હરો પેઘેદ 


પ્રકરણુ ઓગણીસમુ' 
સરદારોએ ગઢ અને કિલ્લાં ખ'ધાવ્યા 


ઈસવી સનતી સોળમી, સત્તરમી અને અઢારમી સદીમાં વાઘેર 
સરદારે અને વાઢેર રાન્નએએ પોતાની પ્રતિદા વધે એવાં રચનાત્મક 
કામા પોતપોતાની સત્તા તળેના સ્થળાએ કરવાનું માથે લીધુ“ હતું. 


સાંગણુજી, ભીમજી પછી અરાંભડામાં સગરામજી આવ્યા છતા. 
એમણે બેટમાં નાનો સરખો ગઢ બાંધ્યો હતો. એ સગરામજી વાઢેર 
રાણાના ખે પુત્રો હતાઃ ( ૧ ) અખેરાજજી અતે (૨) ભોજ રાજજી 
--આ અખેરાજજીએ ખેટતો વિકાસ ઠીક ઠીક સાધ્યો હતો. એમના 
સમયમાં માતાજ મ'માઈનું મન્દિર બેટમાં બ'ધાયું હતું. ખેટનો દરિયે 
દક્ષિણુ દિશા તરક જમીનની અન્દરના ભાગમાં લ'બાયે! હતો--અને તે 
સ્થળે નાનું સરખુ" બનદર બન્યુ” હતુ'. આજે યાં રૈતી ભરાઈ ગઈ છે 
તેથી તેને ધીંગેસરનુ રણુ કહેવામાં આવે છે; પરન્તુ સત્તરમી સદીમાં 
એ બન્દરે વહાણ નાંગરતાં હતા, એ બન્દરના મુખ ઉપર હિન્દનું 
રવાલય હતું. તેથી આરબ અતે મુસલમાન વહાણુ હ'કારનારાઓએ 
ખન્દરનુ' નામ "'ખુદ્દા બનદર રાપ્યુ' હતું. આજે પણુ એ સ્થળને 
“ટલાક લોકો એ નામથી આળખે છે. અખેરાજજી રાણાએ એ બન્દરની 
દક્ષિણુ તરફની ઊંચી ભેખડ ઉપર *અભયા માતાજનુ' મન્દિર સ્થાપ્યું 
હતુ અને બન્દરને પૂર્વા છેડે જે રેકરી આવી છે ત્યાં ““ ખોડીઆર ” 
રદવીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ અખેરાજ્જી રાણા પ્રશ્નના 
સ્‍ક્ષણુ માટે સ'. ૧૭૨૦-5. સ. ૧૬૬૪માં લયતાં લડતાં બેટના કિનારે 
મરાયા હતા. તેમતો પાળિઓ બેટમાં શ'ખનારાયણુ મન્દિરની સામેના 


- 


હાં એપખામ”ડળના વાધેર 


'ાડામાં જસો છે, તેના પર સરત ૧છર ૦ને! અ" કે!તરયેલૈદ છે. તૈમના 
“દીકરા રાણુદ ભીમજી સ”. ૧૯૩૮માં બેગમાં રાયા. તેને પદનિચે 
સુમાઈ સાતાની રોરીમદ્‌ લદ્ઝીડની વખારના વાડામાં ઉમે છે. 


અખેરાજ્છ રાણા પછી ત્રીજ પેગીએ અરાંભપમાં લોજ્સજજ 
સણ! છવા. તેસણે અરાંભડાનેન નવો કિરકે બાવો હરે અને ત્યાંની 
વસ્તીને નિર્ભય બનાવી હતી. ગરાભયાના ઝુખ્ય કિકામાં સદરતા 
લાગમાં દરતરાર્ઝટનો કિલ્લો અલગ રચવામાં અવ્મા હતે!. આવ! 
મેઠારની કાર કર્દાયી અરાભડાના રાણાઓની આભબર્‌ૃ કચછ, ગ્નમનગર, 
અને પોરબન્દરતા રાજ્કર્તોએના કુડુમ્ગમાં ઊંઝા બની દતી. એ 
કાટોડવ"શી રાન્‍્તએતે ત્યાં બીન રચ્ત્પૂતો પોતાતી કન્યા આપધવાતું 
મન ડરતા અને રારેડ ર્જપૂતની ડયા પોતાને ત્યાં લાવવામાં તે 
ગવ રજત્પૃતો એક પ્રકારને પોરસ માનના હતા. 


એ કાળમાં વસઈન્શે ગ, લીમરાણાનેો ગૃઢ અને વરવાળાનેો 22 ી 
તે સ્થળના સરદાસુએ બન્ધાવી પોતાને મોભ્ય વધાર્યો હતો. એપાર 
વાઘેરોએ એ સમયમાં હુરે જુદે સ્યણ ઝરો રચ્યા હતાઃ રોળર, ધીણુકી, 
મેવાડ, લાડવા, ઊાવડા, કોરડા, ડલ્યાભુપુર, ઝૂટેચ અને દરક. વાધેર 
સરદારે એઓખામડળમાં પોતપોતાના મે.ભા પ્રમાણે અનેક મામો 
વસાવ્યાં હતાં. એ ગામોનદે નામ અર્હી ઝણાવવાથી વાવેર સરદારની 
નિષ્ાનો અતે આત્મગૌરવને ખ્યાલ આપી સાકાર. 


બેટ, આશાંભડા, ચરજકરાડી, મોજત્પ, ભીમરાણા, મકનપુઝ 
વરવાલા, મેવાસા, વસઇ, બાડીસ્વ, રબર, ધાસણુવેલ, કક્યાણુપુરે, 
ત્રયેચી, ગોરીઆલી, ઉમુસર, પાડલ, રાત્ત્પ્રા, મેન્દરડા, રામળનસટે 
ચૂડવેલ, પેદશીતરા, ખચુ'બા, અણીઆલી, મૂળવાસર, ભાવડઃ, કરાય, 
મૂળગામતા, ટુંપણી, ચરકલા, ધીણુજી, મેરીપર, લેહગુલી, વદષું, પ્રેવાડ, 
ઘોરી”જા, ભર્ડીઓઆ, સરી, કુરગગા, લાડવા અને દારકા-સ$ ગામે ૨૧% 


સરદારોએ મઢ અતે ડિહ્લપ બ“ધાવ્યા ૧૪૧. 


સુધી આબાદ રહ્યાં છે. તે ઉપરાંત તે વખતનાં વસેલાં ગામા આજે 
ખ'ડેર રૂપે પાતિહાસના પયે“ક્ટેને ન્તેવા મળે છે, પચેષકોને તેના નામે 
પણુ અત્રે આપવાથી વાઘેર પ્રશ્નની સ'સ્કતિનુ' ચિત્ર રોસ્વામાં ન્યાય 
યયા છે એમ જણાશે. 


એખામ'ડલના 'ખ'ડેર ગામોનાં તામે। ઈ. સ. ૧૮૬૯માં! સરકારઃ 
તરફ્થી એખામ'ડલ તાલુકાનો સર્વૅ-મૅપ ( મોજણીના નકરો ),. 
હપાયેો હતે, તે પરથી લેવામાં આવ્યાં છે. ૧ ચરકલા ન્નૂનુ”, 
ર અમરાપર (દ્વારકા પાસે), ૩ ચાંક (મોટા ભાવડા પાસે), 
૪ ચીચર (નાના ભાવડા પાસે), પ પીપરીઈં (કલ્યાણુપુર અને' 
મૂળવાસર વચ્ચે), ૬ મોરાણુ--(બરડીઆ પાસે ), છ ચોબારી 
(પત્થરની ખાણુ ) ૮ ખીજપ્રુર ( ચન્દ્રભાગઃ અતે સામ્બ લદ્દમણાના 
રૃહરાં પાસે ), € બોડ ખેતરી ( વરવાલા-કચ્છીગઢ વચ્ચે ),) ૧૦ હૈથલ 
(કચ્છીગઢની દક્ષિણ), ૧૧ ખેડસરી (મૂળનામ ખેરસ્થલી વસઈ 
ખાટીસા વચ્ચે), ૧૨ તેતરીઉ (મોજપ વસઈ વચ્ચે ઝ; ૧૩ રાયગઢ 
(જૂના ધીણુક્ી પાસે ), ૧૪ પાડલી (જૂનું), ૧૫ ચન્દ્રોઈ ( હુમુસર* 
પાસે ), ૧૬ અરાંભડા (જૂતુ'), ૧૪ આજપુર ( સૂરજ કરાડી પાસે 
માતાજીના મન્દિરના ખ'ડેર આગળ ), ૧૮ કરંન્ન (ગઢેચી અને 
રાજપર વચ્ચે ), ૧૯ ભાણા પાદર (કલ્યાણુપુર અને ઘઢેચી વચ્ચે ),. 
૨૦ ડાબલા (પોશીતરા પાસે ), ર૧ વાટવા કે દીવેટીક (વસઈ અને 
વરવાલા વચ્ચે ), ૨ર ધીણુ#ી (જૂનુ ) ૨૩ ચાવડા પાદર ( મૂળવાસર. 
પાસે), ર૪ ઊટીઆ (વસઈ ) અતે ખોડખેતરી વચ્ચે ), રપ મે[રાણુ 
(વાછુ-બરડીઆ પાસે ), ર૬ સણુસરા (ધ્રેવાડ અને લેહરાલી 
વચ્ચે), ૨૭ કોટા (મેરીપર અને લોહરાલી વચ્ચે ), ર૮ વણા૪ીઆ 
(મેરીપર અને પ્રેવાડ વચ્ચે ), ૨૯ ન'દગામ (ચોટીલાની રેકરી પાસે 
વાવ છે ત્યાં ). 


પ્રકરણુ વીસમુ 
અરાંભડાના રાણાની શાખા પોશીતરામાં 


અરાંભડાના રાહે રાણાએ એઓખામ ળના ચાવડા રજપૂતો પાસેથી 
ઝવી રીતે આખામ”ળનુ” રાજ મેળવ્યું તે કથા આપણે જણી લીધી છે. 
ગાવડા અને હેરાલ રજપૂતના સ'ઘ વચ્ચેના ઝધદાનો લાભ ન્ેધપુર્થી 
એખામાં આવી ચડેલા રાકેડ ભાઈ વેરાવલજી અતે વીજલજીએ કેવી 
રીતે લીધા અને કાવતરાપૂક ચાલતી મીજબાનીમાં દગો કરી બન્તે 
પક્ષના માણુસોને વાઢી નાખ્યા અતે પોતે સત્તાધીશ થઈ બેદ, તે 
ઉપરથી રાટેડને બદલે એ રાઢોડ સ'લતા વશમાં જન્મેલાને વાહેર્‌ 
વાદેલ એ ઉપનામ મળ્યું હતું' તે પણુ આપણું સમજ લીધુ છે. 
અરાંભડકાના એ વાઢેર્‌ વશ'ના રજપૂત રાજને ધેર કચ્છના જામ નડેન્નના 
કુમાર હમીરજી આવ્યા હતા; અતે તેમણે એખામાંથી જ પોતાની 
પત્ની પસન્દ કરી હતી અતે ઓખામ'ડળના વાઘેર સઘના નેતા તે 
બન્યા હતા; અને માણેક ઉપનામથી વાઘેર રાજાઓનેદ વ"શ તેમણું ચાલુ 
કર્યા હતે! તે પણુ આપણે જેઈ ગયા છીએ. 

અરાભડા બેટની ગાદી ઉપર જે જે રાટે રાણા આવી ગયા તેનાં 
-ામે!ની યાદી બારોટને ચોપડેથદ મળી છે તે આ પ્રમાણે છે 


૧ વેરાતળજી 


ર મેજ 
૩ વિકમશી--[ એમના વખતમાં માણેક વશતા વાવેરાના 
કુળની સ્થાપના થઈ ] 


જ ગર્જાસિહ 


અરાભડાતપ રાણાની શાખધદ પોશીતરપ્સાં ૧૪૨ 


કાંધાજી 

બ્લારજી 
ભગધરીઆગરજી 
શાંગજ 

નાથજઝ 

૧૦ જશ ધમલજ 

૧૧ પુઆરજી 

૧૨ દુ'દોલ્ઝ 

૧૩ શાંગણુજ 

૧૪ ભીમજી 

૧૫ જશધમલજ 

૧૬ શગરામજી 

૧૭ મેોણુમજી 

૧૮ રાયમલજી 

૧૯ સગરામજ--સવરામજી 
૨૦ અપખેરાજજ% - 
૨૧ ભીમ? 

ર૨ શગરામજી 
૨૩ ભોજરાજજી. 


“ક ઈ ૦૪ સ્ક 


પચ 


આ વ'શાવલિમાં જણાવેલા ભોજરાજજીએ અરાંભડાતો ખેવડે 
ગઢ બ“ધાવ્યો હતો તેના કુ'વર વજેરાજજી સ્વત'ત્ર વિચારના હોવાથી 
તેના પિતાથીએ તેને પોાશીતરા ગામને! ગરાસ આપી નોખા 'કર્યા 


હતા; અને ખબીત્ત ડુ'વર ભીમજી રાણાના વેલે! અરાંભડામાં ગરાસ 
ભે3વતો થયો લતો. 


# ક 


૧"૪૪- એપ્ખપ્મ*ડળનદ વાધે૨ 


સૃવાજી વારેરતે। વ“શવેલે 











દૃવાજ 
નોાંઘષ્સુજ 
સામતજી અગમરજી નાધાજ 
પથાજ નાતાભાઈ 





રં | | || જા 
ઉનડજી જગ્તસિંગ હરદોર% જીજભાઈ હાલે ન 


। . 
અન્નભાઈ કલ્યાણુસિહ નેબ્ગુજઃ 
| || જેમલફજી | | 
નારાણુજ | મુરૂજી ભીમજ મદારસિંહ કનુભાઈ 
માધવસ ગ મેઘરાજ 
કારેભાઈ 1 
નેઠીજ અલીઆજી કેસરછ હદાભાઈ 
ઠમીર્સ'ગ ભારજ 
કાનેર્ક્ નસુજ 


અમરસ' શ શૂપતસ ગ ભગવાનસ'ગ 


૧૪૮ ી સેધ્ખધ્મ”ડળના વાધેરે 


ક ન 
પણા ! ૦. શ. ક ૬ 
ઓજ કેકકથા એકી છે કે વસઈન્ડા લ્ડેસ સારક સરોલડાની મદ 


આવ્યા 6-32 અને કચ્છી માણસે! સઃ ધીઝણુ' બેટમાં ચડું લુ ર્તા 
ડશ્હનદ લગ્કરમાં સ્નેક સુસલમદાન સહે સેનાપતિ હતા. એમને લદ 
માક યુક્તિપૂડ'ક મરોતતમાં લઈ સારી નાખ્રા ટતા. એ વાત જ્યાર 
કચ્છ પછેંચી ત્કારે ત્યાંના રાત્ર દેશળજને ખૂન કોધ ચયયો. તે વઈ 
લે! જરાજજએ પોતાના તીલાટ તરીદેનો હક કાટી નાખી તેતે પુશ 
શ્ાસીતશમાં રવાના કરી દીથા હતો તેથી દરકેરાયેલો વજેસિંગ રાજુ 
કચ્છના રાવ પાસેથી લશ્કરની સદદ મેળવી અરાંભય્‌ પર્‌ હલ્લો લાથ્યો- 
તે ચઢાઈ બહુ મોટી હતી, ભોજસર્‌ તળાવ પર્‌ કરછી લરકરે પુડાર્ય 
નાખ્યો હતે. છ વરસ સૂધી લશ્કરનો પટાવ લોજલર કાં ઠેં રલો ઇજ, 
પણુ અરાંભદુ' પધ્તુ' નહોતું. ભીયા માણેકની મદદ અરાંભડાને બડુ ર 
હતી અને વન્ટેરાનછની અણુછાજતી વર્તણૂકને કારણ રાણાન! તા 
ભાયાતો ભીમજી રાણાના પક્ષમાં હતા- ભીમજી રાણાને ચામડીવું' 
થવાથી ગુજરી ગયા. વજેરાજ્છી પોશીતરે ચાલતા યયા, પણુ ક" 
લસ્કરતા માણુસોએ પોતાને થયેલું લસ્કરી ખર્ચા અરાંભયા જાકી 
મેળવવા ન્તેરથા અરાંભડાના ગઢ ઉપર છેલ્લો દલ્લો કયો હતો. વધી 
રાણીએ બીજી વાર ભીષા માણેકતે કુમકે ખોલાવ્યા હતા, 


વસઈથી વાધેર લશ્કર મહાપ માણેકના દીકરા ભીયાભાતી સરદારી 
નીચે અરાંભઃ આવી પહોંચ્યું. ગહના દરવાન્ન ડગ્છી લોકોએ બધ 2_ 
મૂકયા હતા? પણુ ભીમજી રાણાના ભાઈ બાપજીએ ભીયા માટે દ?૧* 
ખુલ્લો કરી દીધા. વાઘેર લરકર ગઢમાં દાખલ યયુ* અને તબુ 5* 
માણુસોનો ફૂટ કાટી નાખ્યો. ધોડા કચ્છી માણુસેો છુવ લઈ તાશ 
ગયા, આ વખતે બીયા માણેક્ની આણુ ઓપખામાં નેરશોરથીં ર્ત 
રહી. ભીયાભાએ ધીભૂકીનો નવે કિલ્લો બાંધ્યો! હતો. 


મહાપ માણેકના દીકરા ભીયા માળેક્ના પરાકમથી જીત ને 


સ 


અરાંલડપ્તપ રપ્ણ્‌પની શખપ પેપ્શીતરાસદે ૬૪૯ 


તેમ જ ખેટ, પોશશીતરા, જ્નમમનગર્‌ અને ડચ્છના દરિયા ઉપર્‌ પણુ 
ભીયાભાની ધાક ફેલાઈ રહી હતી. 


પ્રવાસીએ ભીયાભાના વળાવાના રહક્ષણુ નીચે જ સલામતી ભરેલો 
પ્રવાસ કરી શકતા. વેપારીઓ અને સોદાગરા ભીયાભાના વળાવાની 
નીચે જ પેપ્તાનાં વહાણ! દરિયાની સફરે મોકલી શકતા હતા. ખુદ નવા- 
નગરના ન્નમસાહેભ પણુ પોતાના રાજનાં વહાણની સલામતી ભીયા 
માણુકની સહાયથી રાખી શકયા હતા. ભૂયાભાની કારકિર્દી આખાના 
વાઘેર રાશ્તઓમાંના ચુતન્દા રાજનની કારકિર્દી જેવી ઇતિહાસમાં ન્નણીતી 
થયેલી છે. ભીયાભાનાં યશે!।ગાન કવિઓએ ગાયાં છે. તેમાંથી ખે ગીત 
સાંપડ્યાં છે, તે અહોં ટાંકવામાં આવે છે. 


ભીયા માશેકનાં પરાડ્સે! 

બારોટને મુખેથી ઝડપાઈ ગયેલાં ગીતા 
થળ વાલે નને વોર્નો વીદાવે, 

જો ત ચાહો વેળ થે 
ચોર સાછુવર એવા ચ્વાછે 

વાસે મીચા ત્તળો વે 
₹ગા ₹સઝ ધળી ૨પ જ્ઞાસી 

ઘર પદ છે વેષાદ ઘળા 
વર્ગ આગ ઘળ સત્ત વામી 

ઇગ તળે તવ સરાપપ તના 
શાદ્રો યચહ ઝત ટુલત ચારયા૨* 

એટી પ્ર યાપે આ રાઇ 
માળ અછે લોસે મૈેઇત 

વઇદથ સીવે ૧રોટ તરતાં. 

૫ લીચાનઃ પિતા, ૨ થારયો માણેક્--જ્ીચાનો દાદો. 





જુષખૂ# 


એપખપ્મ”*ડળના વપ્પેૅર 


ગીત બીજી* 
7ત માનો સત નાવ જે, તે તત 

૧૫ જત વૈેને તેકો કફર ॥ 
૧૪ (ફાવ મંચા તળા વૌટ્ઠાવા 

યદાના ₹નો ગામાતપ રે ॥ 
૨૪71 સુંળ નજાત વેરા 

સારાઈ પનર તટે 
મદાનકુત નરે છેદ નામને 

વતમા તત ત ૨ વીરે 
રીત ફરે ૧૩ માચ ૬17 

વતે મટ્ાળન તત ચમ પત્તો 
છ ઇસે શોર માચ 

મોમ મતા ઉ9મદ ગાસે ॥ 

ગીત પહેલ" 


અરપભડાનપ રાણાની શપ્ખપ પેપ્શીતરપ્સા "૫૧ 


ગીત બીજને! મર્ષ 


રીસે ન ભરાસે।. કવિજ્ત ન્ેયું દેખે તેડું સાચુ” કહે છે. ભીયાતા 
હાથા બહુ મોટા તેથી તે છેક સમુદ્રમાં ગયેલા «નમ રાન્નનાં વહાણેનું 
વળાવુ” (રક્ષણુ ) કરૅ છે, દરિયામાં એની ધાક એટલી ખધી છે. 
અરછા (અનેક સઢવાળા વહાણુ) જંગ અને બેડા નિશ્ચિત સફરો 
કરતા કરતા ચોરાશી બન્દરે અવરજવર કરે છે. મહાપ માણેકના સુત 
(પુત ) ભીયાંની હાક દિલ્ડીના પાદશાહ સુધી ગઈ છે. ભીયાનુ' સાચ- 
ઘચન જગરુ' છે, તેનું મહાત્તમ મોડું છે અને સૃયશ વિશાળ છે. 
રયની કદર કરનારા તમણે છે કે આખા સસારમાં ભીએદ, ભીએદ 
એમ ખોલાઈ રહ્યું છે. 


# * ર 


વાઘેર રાજ્તએ અને વાઢેર રાણાની દરિયા ઉપરની જે આણું વરતી 
રહી છતી, તે ડચ્ઠ્ના રાજમાં અને ન્નમનગરના રાજ્માં આંખે ચડી 
હતી. પોશીતરાના રાણા વજેરાજજછી અને તેના ભાયાતો વહાણાની 
લૃ"ટ ચલાવવાની પ્રહૃત્તિ આદરી બેશ હતા. પોશીતરા બનદર કચ્છના 
અખાતમાં આવેલા બેટના પાછલા દક્ષિણુ ભાગની ખાડી ઉપર ખૂણામાં 
આવ્યું હતું; પણુ “નમનગરના સલાયા બન્દરના વેપારીનાં વહાણેા 
પોાશીતરા પાસેથી અને પીંડારા પાસેથી જેવાં પસાર થતાં કે પોશીતરાથી 
હથિયારબ'ધ માણસે! નાના મળવામાં બેસી વેપારીના વહાણુ પર્‌ 
પહોંચી જતા અને વેપારની ચીન્નેથી ભરેલાં વહાણેી।ને લૂ"ટી લેતા અગર 
ધાકધમકીથી કટલોક માલ પડાવી લેતા અને ઝટ પોશીતરા બન્દરમાં 
પેસી જતા હતા. આ જુલમ સૌરાષ્ટ્રના રાઃ્નઓથી સાંખી ન શકાયે!. 


નવાનગર, પોરબ'દર, ગોંડલ, વગેરે રાજ્યનાં ગામડાંએમાં ઓખાના 
વાઘેરની અને વાઢેરની ધાકધમષીનો ભય પણુ પ્રવર્તી રહ્યો હતો. તેથી 
વિકમ સ'વત ૧૮૩૨ (ઈ: સ. ૧૭૭૫-૭૬ )માં વ્નમનગરના કારભારી 


૧૫૨ એધ્ખપ્મ'ડળનદ વાચેર 


મેરૂ ખવાસે એખામ'ડલ પ્રદેશ સર્‌ કરવા બળવાન લશ્કર તૈયાર 
ક્યું”, પોશીતરાના લોકા લૂ'ટફાટ કરતા હતા તેમના કિલ્લો હાથ કરવા 
તેસે ચઢાઈ કરી. પોતાતી સહાયમાં જૂનાગઢના દીવાન અમરજને લસ્કર 
સાથે તેડાવવામાં આવ્યા, બ'ને લશ્કર બેશીતરામાં ભેત્રા મળ્યાં અને 
પોશીતરાનેો ભૂકો ઉડાડી દેવામાં આવ્યો, આ કિલ્લાને દારૂથી ભરેલી 
સુરગાથી તોડવામાં આવ્યો હતે. તલવારના યુદ્તી પણુ રમઝટ 2મી 
હતી. ડિલ્લેદાર વજેરાજજ હાર્યો અતે કિલ્લામાંઘા અરબસ્તાન, સિન્ધ, 
કચ્છ અતે મલબારનાં વહાણામાંથી લૂ”ી લાવેલો ખાતો નીકળી પડયો, 
રૂ ખવાસે તે માલ કબજે કરી ન્નમનગર ભેગો કર્યો, 

ઓખાના પ્રદેશમાં અર્વાચીન કાળમાં પોશીતરાના પાદરમાં રણુક્ષેત્ર 
નમ્યું હતુ" તેના નિશાન તરીકે ધણા વીર પુસ્ષાના પાવળિયા એ 
ગામને પાદરે ઊભા છે. પાશીતચનેો કિલ્લો તે પછીના રાત્નએએ 
સમરાવ્યો નથ્‌ી- 


પ્રકરણ એકવીસમું 
એ!ાખામ'ડળમાં આવેલેદ કચ્છી ગઢ 


ઓખામ'ડળના વાધેર સરદારો અને બેટ અરાંભડાના વાઢેર 
રજપૂતો દશિયાકાંદા પર એવી સત્તા જમાવી ખેઠા હતા કે બેટ દ્ારકાના 
દારિયા પરથી પસાર થતાં વહાણાને ગેરકાયદેસર તે રોછી મૂકતા અને 
ધણીવાર વહાણુમાંના માલ પણુ લુ'ટી લેતા હતા, આવી ન્નતના 
કનડગત કચ્છનાં વહાણાને વધારે સહન કરવી પડતી હતી. ડચ્છના 
વૈપારને પણુ મોટા ધક્કો પહોંચતો હતો. તેથી જ્યારે અરાંભડાના 
રાક્નની કન્યા કચ્છનાં રાણી બન્યાં હતાં ત્યારે એમના રીસામણાના 
કાળમાં જે જે વહાણ અરાંભડા ખેટના બન્દર્માં કચ્છથી આવતાં 
તેમને રોકી મૂકવામાં આવતાં એટલું જ નહિ પણુ કચ્છથી સૌરાષ્ટ્રના 
ખીત્ત બન્દરે, અથવ! મુબઈ, સુરત કે મલબારકાંઠાના બન્દરે જતાં 
કચ્છી વહાણેુને દ્વારકા પાસેના ખડકવાળા દરિયા કાંદા પર વાવેરા 
તરફથી લૃ'ટી લેવામાં આવતાં હતાં. તેથી કચ્છના રાશન દેશળજીના 
કારભારી દેવકરણ શેઢે આખામ'ડળમાં દરિયાકાંઠા પર કચ્છી લસ્કરતુ” 
થાણુ' વસાવવા વિચાર કર્યો કે જેથી એ થાણાના અમલદાર અને 
સિપાઈ કચ્છી વહાણુની અવરજવર સલામત રણે તે ઉપર નજર રાખી 
શકે અગર તો ખડક પર ચટી ગયેલા કચ્છી વહાણુમાના માણુસને 
અને માલને ખાતાના થાણામાં રક્ષરા્‌ આપી શકે. 


તેથી જ્યારે ભોજરાજજી રાણાના દીકરા વજેરાજજીએ અરાંભડા 
પર્‌ કચ્છી લસ્કરતી મદદથી ઘેરો નાખ્યો! હતો અને વસકજના વાધેર 
સરદાર ભીયા માણેુકે અર!ભડાના ઘેરાને તોરી નાખી ડચ્છી લશ્કરને 


૧૫૫૪ એ ખપ્મ'ડળતા વાધે૨ 


ભગાડી મૂક્યું હતું તે વખતે દગ્યાકાંટા પર ધૂળના નવ ઢીંભા કચ્છના 
માણસોએ મોરચા માટે બનાવ્યા હતા તે સ્થળે દેવકરપમુ કાગ્ભારીએ 
પાકે મઢ બાંધવાનો નિર્ણય કરી ત્યાં ડરછી થાણું” બેસાડવાતુ' દુરસ્ત 
શાયું* હતુ, 
સ'વત ૧૭૭૫માં ( ઈ. સ. જ૭ર૦-૨૧ ) મહારાવ શ્રી દેરાળજની 
સત્તા નીચે એખામ"ડળના દરિયાકાંશા પર વરવાલા ગામથી ઉત્તર 
રાઢ માઈલતે અ'તરૅ પય્થરતો મજબૂત કિલ્લો બાંધવામાં આવ્યો. તે 
૧૫૦ રૂટ લાંબો અને ૧૫૦ કૂટ પહોળા અને ૫૦ કૂટ ઉંચો રાખવામાં 
આવ્યો હતો. તેના દરવાવ્ન આગળ ગઢતી ભીંતને દોઢે ચણી હતી કે 
જેથી દરવાઃ્ન]ઉપર હુમલે! કરનાર સીધો મારો દરવાત્ન પર લાવી 
ન શકે, કચ્છ ભજતા અતે કચ્છના બીન્ન ગઢના દરવાશ્ન ગધા આવી 
રીતેરાટી ભીતિથી રક્ષાયેલા હે!ય છે. ગઢના દરવાન્નને રોટી તામ અપડયું 
છે તે આવા પ્રકારની દોટી ભીંતની રચન! પરથી જ અપાયુ* છે. 
આ ગઢમાં થાણુદરને બધા પ્રકારનું રક્ષણુ મળે તેવી યોજના 

કગ્છના :ઇતિહાસમાં મશટ્ટર બનેલા ફતેહખાં જમાદાર તરફથી કરવામાં 
આવી હતી. ક્તેહખાં જમાદારનું વ્યક્તિત્વ અતિ પ્રભાવશાળી હનું. તેતી 
મુરાદો બહ ઊ"ચી હતી. તે અનેક વાર ઓખાના વાઘેરોતે કબજે કરવા 
એખામ'યળ દેશ ઉપર નાનાંમોટાં કટક લઈ આવતો હતો; અતે તેથી 
તેણુ આખાના ચર્વીર વાધેર ઉપર તે; શું પણુ ન્નમતગરના લમ 
અને સજ્જ રાજ્વ ઉપર પણુ પોતાની ધાક બેસાડી હતી. તેન! વિષે 
નીચેનો ૬કરો લોક ભાષામાં પ્રયલિત છેઃ 

વત્મીયા પાસ જ્તેસસે મવ ઇસે માલ 

સૂની મણજં સેઝમાં નમી નાસે ॥ 

શોમો યુંળી ર૫રરે વરસો ડુંથી ઘોળ 

મ જત પોતગડ છે નોર; નમદ છીણ ॥ 


એપ્ખપ્મ'ડળસદે અપઘેલેપ ડચ્છી ૨૯ ૧૫૫. 


દાઝ જ્ાળા ને ઝેઠ્વા તેં દસા દથીર 
તઝ રતાસી સકતા વીધષા વંતસ તીર 


આ કેતેહખાં જમાદારે કરછી ગઢના અ'દરના ભાગમાં કોઠારનતેો પુરવટે 
રાખવાની, હૃથિયારાતે છૂપાં રાખવાની અતે માણસોને રહેવાની 
સગવડાવાળા ઓરડા બ'ધાવ્યા હતા, કહેવાય છે કે ગઢમાંથી ભોંયરા 
દ્દારા બહાર સલામતીથી નાશી જવાય એવા માર્ગ પણ્‌ ખનાવ્યા ઘતા. 


એ કચછીગઢ કચ્છરજના ડબન્નમાં રહેતો હતો. વાધેર સરદારો 
પાસેથી અ'ચ્રેજ ક'પનીએ ઓખામ"ડળ જીતીતે વડોદરાના ગાયકવાડને. 
સોંપ્યું ત્યાર્‌ પણુ કચ્છીગઢ તે કચ્છના રાજ્યના ભાગ તરી કે રો હતે. 
એ કચ્છી ગઢ 3ેચ્છ રાજ્યને પાછળથી તે માત્ર પ્રતિષ્ઠા નનળવી રાખવા 
સ'ભાળવેો પડતે. વડાદરાની સત્તા ઓખામ'ડળ ઉપર પ્રવત તી હતી 
ત્યારે પણુ એ ૫૦ વાર ઓરસ સોર્સ ગઢ સાચવવા કચ્છનો મુલકી 
અમલદાર અને તેની મદદમાં બેત્રણ કચ્છી સિપાઈ ગઢમાં રહેતા હત!. 
ગઢની બહારની બધી જમીન ઉપર વડોદરા રાન્ન્યની સત્તા હોવાથી 
ગઢમાં રહેનારને ખેતી કરી ગુન્નરે। કરવો! હોય તો તેણે ગાયકવાડ રાજના 
ખેડૂત બનવું પડતું, ગઢમાં ધોડી વસતી વસાવવા માટે કરછ રાન્યે 
એવે પ્રળ'ધ કર્યો હતો કે જે વાઘેર કૂટમ્બ કચ્છી ગઢમાં ઘર રાખો રહે 
તેતે કર૭ રાજ્ય તરપથી અમુક રકમ જવાઈ માટે અપાતી. 


વડોદરાની સત્તા નીચેના પ્રદેશમાં કોઈ ગુન્હા કરી ગુન્હેગાર કચ્છી 
ગઢમાં પેશી જતો તો તેતે વડોદરાની બોલીસ સત્તાથી સીધી રીતે પકડી 
શકાય નહિ. તેના માટે બભત્ને રાજ્યો વચ્ચે લખાપડી કરવી પડતી 
હતી. આવા પ્રકારે ડરછી ગઢની વસાહત ઈ. સ. ૧૯૨૦-૨૧ સુધી 
રહી, ઈ સ. ૧૯૨૦માં વાઘેરોને બન્દોબસ્તથી સુવ્યવસ્થિત રાખવા 
દારકામાં અ'પ્રેજ અમલદાર આસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટ રહેતા--તે રૅસિડન્સી 
ઉદાવી લેવામાં આવી'અને દ્વારકામાં વડોદરાના અમલદારને ઓખામ'ડળ 


ન્કૃૂપ્કુ સએાખપ્સ'ડળનદ વધ્ધેર 


કમિશનરના છોદ્દાથી રાખવામાં આવ્યા. તે કમિશનર ઠ્રારકામાં રછેતા 
૫૦૦ સિપાઈઓના લસ્કરના ઉપરી તરી કે કમાન્ડિગ ઓફિસરને હોદ્દો 
“ભોગવતા હતા. 

આ હેઃદા ઉપર પહેલા કમિશનર તરીકે કર્નલ શિવરાજસિહ 
નિમાયા હતા. તેમે કચ્છી ગઢમાં રહેતા વાઘેર કૂટુમ્બતે વગેદચ 
રાન્યની જમીન ખેડવાની પરવાનગી ખે“ચી લીધી- તેથી ગઢમાં રહેનાર 
વાધેર કુટુમ્બના મ્હોયડી ગઢમાંથી બહાર આવી વસવાને કખૂલ્‌ ચયા. 
તેમના વાસ મદટે કરછી ગઢની નજક બે ફર્લા'ગ દૂર નવુ” ગામ બંધાવી 
આપવામાં આવ્યુ”. એ ગામનુ" નામ સિવરાજપુર રાખવામાં આવ્યું. 
વડોદરાના દીવાન મિ. સી. એન. સીડને એ ગામનું પહેલુ' તોરણ 
ખાષ્યું હતું, 

તે પછી કચ્છી ગઢને કચ્છના રાત્ત્યનાં તાળ વસાયાં અતે તાળાંની 
જુ'ચી સાચવનાર કચ્છના પ્રતિનિધિને દ્વારકામાં ઘર માંડી રહેવુ” પડતું * 


જ્યારે ભારતમાં સ્વરાજ સ્મપાયુ” ત્યારે ન તે! રહી વડોદરાની 
સત્તા કે ન તો! સહી કચ્છ રાજ્યની સત્તા. એટલે કરછી ગઢ આપોઅાપ 
ભારતમાં ભળી ગયેલ છે. આજે તે ઇતિહાસના ચચક ચિહન તરીકે 
અરખી સમુદ્રના કંદ ૫૨ તાળાં વાસેલા ગ તરીકે એક પૂણુ આવેલું 
સ્થળ બની ગયું છે. 


ડચ્છી ગના પ્રદેરાની પૃરાતતતા 


કચ્છી ગઢ પાસે દરિયાકાં ટૈ પ્રાચીન શિવાલય છે તેની સમજ તો 
“આપી શકાય છે કે દરિયાકિનારા પર ન્યાં ન્યાંયી વહાણુ જતાં અને 
વતાં ત્યાં ત્યાં આ પ્રદેશ શિવલિઝની સ્થાપના નઝર પડે છે. તેવા 
શિવલિત્ર પેશીના ડચ્છી ગઢના સિવતું મન્દિર છે. 


એપ્ખપ્મ'ડયાસાં અધવલેલેદ ડશચ્છી મઢ ૧૫૭- 


પર'તુ ત્યાં બહુ નમૂનેદાર કારીગીરીવાળી પથ્થરની ભવ્ય મૂતિઓ 
પડેલી છે; જેમાંતી એક તો મે* વડોદરાના સ"ત્રહસ્થાનમાં મોકલાવી 
આપી છે. એ મૂર્તિઓ કોઈ મોટા મન્દિરમાં વિરાજતી હશૅ. આસપાસ 
જાઈ મોટાં દેવળના મદિર ત્યાં નજરે પડતાં નથી. કદાચ દ્વારકાના 
રંવળમાંથી, કે વસઈના દેવળમાંથી ઇસ્લામી આક્રમણુ વખતે મૂ તિંતે. 
સલામત રાખવા કોઈ રાક્ન વેરાન દરિયાકાંઠા પર તેને ખસેડી લાવ્યા 
હોયર1 
આ પ્રકરણમાં વણ્‌વેલા ધીંગાણામાં કામે લાગેલા શરવીર રાણાને 
પાળિયો સાંપડયો છે તે પાળિયા ઉપરતો લેખ આ પ્રમાણે ઉંકેલી 
શકાય છેઃ 
/#મ૩ત ૧૭૨૬ ત યીર્ષે 
આાસાટ તત ૧૨ ન-- 
---વરદ---તસે 
પ્રાણ સછુ--્છુ 
આ પાળિયો દ્વારકા સાવજનિક પુસ્તકાલયાં લાવી મૂકવામાં 
આવ્યે છે. 


પ્રકરણ બાવીસમુ 
હ્વારકાના વાઘેર શાજા મહાપ માણેકની ધમ'પ્રિયતા 


સરા માણેકનો દીકરો મહાપ ભા દ્વારકાની રાજધાની સાચવતો 
હતો. તેતો ભાઈ શાર્દુલ વસઈમાં રાજ કરતો હતો. તે વખતે દ્ારકાના 
જગત-મન્દિરતો જર્સોદ્વાર થરી શ'કરાચાર્ય પ્રકાશાનન્દજીતી દેખરેખ 
નીચે થયો હતે, અને એ જર્ણોદ્દારની વાસ્તુવિધિ વખતે મોટો યસ 
દ્ારકામાં થયો હતો. તે વખતે દ્વારકાના રાજન તરીકે મહાપ માણેક 
યસની દક્ષિણા રાન્નતે શૈભે તેવી રીતે આપી છતી. તે હકીકતે! 
ઉલ્લેખ નીચે ઉતારેલા સ*સ્કૃત લેખમાં યયો છેઃ 

શી ઇર્જેસો ગ્થસિ તમ્‌ ₹૬સનુ 

શ્રી મળેશીચ નમઃ 1 થ્રી ફૂષ્ગાય નમઃ 1 

સો મૂમિમાતેસત્ળાય ચી ચજડવતારદે વગુરેતરેહે । 
ગોપીત્રનાનન્ર્જરો ગુચુઃન્રડ વાવાન્‌ ત વો યાર્વરાગસિટઃ॥ ૫ 

અમદાવાદના જાણીતા સાક્ષર શ્રી, નગીનદાસ પુ, સ'લવીએ આ 
લેખનુ' ભાષાન્તર કરેલું છે તે જ અહીં ઉતારવામાં આવ્યું છે. 

“ ભૂ મિતો ભાર ઉતારવા માટે સુદશન ચકને ધારણુ કરનાર જે 
ભગવાને વસુદેવને ઘેર અવતાર લીધે! તે યાધ્વરાજસિહ ગોપીજનોને 
આન'દ આપનાર મુકુન્દ ભગવાન તમારુ' રક્ષણુ કરા ( ૧ ) ” 

થ્રીતર્ટારાવતી નાથો મળવાન સસવતાઈઃ । 
ત્રવાસાનન્ટ્ર્ષેળ ત્રાટુમૂસો નદાયુનિઃ 1 ૨ 

ત્રો દારાવતીના નાથ ભક્તવત્સલ ભગવાન પે!તે મહામુનિશ્રી 

ગ્રકાશાનન્દને રૃપે પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા. ( ર » 


દ્રારકાતપ વાધેર રાલ્ત મહધ્પ સાણેડની ધસ'ગઞિયતત ૧૧૫૯ 


સ્તલ્તલ્પસ્ય રપ્ળસ્ય મસા સરવર: 1 
સેબ મચ્ટ્દિ હ્વીચ ગીજોસાર ફત નવત્‌ ॥ રે 
“ત્તેઓશ્રી પોતાના સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્યુની ભક્તિના કાયમાં હમેશ 
રમણુ કરતા હતા. તેમણે પોતાના મન્દિરતો જર્ણાદ્દાર કરી તે નવીન 
બનાવ્યું- (૩) 
કરોત્વવન્ટ્રં નાત સૌવળેરારારિવતમ્‌ । 
₹જીર્ન્મિસમાયુત્ત વટુહ્સમવિરાગિતત્‌ ॥ ૪ 
તે *ત્રેલોક્યિસુન્દર નામે મન્દિર સુવર્ણ કલશવાળુ” ચળકતા 
_મણિ-જડેલું અને ઘણા સ્ત'ભો વડે વિરાજિતિ હતુ'. ( ૪ ) 


દાતવત્યાં [ટિ સલાહો વિન્સ મમવન્તનઃ । 
પ્રજારનન્ટચિત્તસો ધર્મવાર્વાર્યવુરતઃ ॥ પ 


“ દૂ।રકામાં લાખા ઠાકર નામે ધાહ્મણુનો ઇન્દ્ર તે ભગવાનના મનરૂપ 
પ્રકાશાનન્દનુ ચિત્ત ન્નણુનાર તથા ધમ*કાર્યને અથે* તત્પર હતો, (૫) ” 


શ્રીમવ્યુખ્નુછિતશવિવ્રતિજવ: 
જઝચાળગિતવુત્રવર 

કો નાલામિધડાવરો મગુળવરો 
માન્સોડસિયે: મૂસિવઃ 1 


* કલોક્યસુન્ટર--એ મન્દિરોના માકારોની એક નત છે ને પ્રાકારને 
સભા મદિરના ગર્ભઝહન ખે બાન્તુએ સ્ત'ભે!થી રચાથૅલ્ી કણ ત્રણ અલિન્દો 
હૈય અને સામે તથા પાછળ અખ્બે અલિન્દો ( એશરીઓ »ે હોય તે પાકારને 
કૈલેોક્યસુન્દર કહેવામાં આવે છે. ઠ્વારકાનું જગતમન્દિર એ મકારની 
અલિન્દોથી શોભતું” અને વિરાળ બનેવુ” છે. આ જર્ણાધાર કરતી વેળા એમ 
જણાય છે કે ગ્ભગ્રહના ચોકના મૂળ જે સ્ત'ભે! હતા તેને નવા સ્ત'ભે! તેની 
સાથે લ્તેડી વિસ્તૃત કરવા પચ્યા હશે. હાલના મન્દિર્માં જઈને સ્થાપત્ય 
તપાસનારને એ વાત ઝંટ ગળે ઊતરી ન્ય છે. 





૬3૭ એખાસ”"ડળતા વાધેર 


ઘર્ટાધેસ્નતયનો 
દીપામોગાથનાવતવી'-- 
મૌહામેવનિપિ: તરા વિગચતે 
તામીર્કરસ્તાર₹# ॥ ( ૬ ) 

“તે ગુગ્સુલી સાતિતા બાહાશેના તિલકરપ કલ્યાણુજિતતનો 
પુત્ર ત્રી લાખાદાકર ઝગામાં ઉત્તમ સર્વ રાજ્નએ વડે માન્ય, કેવળ 
ધમપરાયણુ શ્રી હરિચરણુકમળની પૂત્તમાં રહેનારી છુદ્દિવાળા, 
ઉદારતાનેો અઠિતીય સમુદ્ર ( ભ*ડાર ) અને ગ'ભીસ્તાનો રત્નાકર સદા 
[વિજયને પામે છે. (૬ ) ” 

તેન માળિશ્યવસોડવિ ધમવ નિયોઝિતઃ 
નિજોગ્ય વજૈત્નેવે માને તટ વિજતીઝત: 11 ૩ 

તેણે વાધેરના માણેક વશતે પણ ધમ્કાર્યમાં યોજ્યો. તે વ'શતે 

વૈષ્ણુવ માગ'માં ન્ેડીને તેશુ ( તેને ) નિમ'ળ બનાવ્યો (૭ ) 
તહમન્યશે હિ ગરાલ્યો ઘત્ણતોમાપલરિ ર 11 
કતાર જેરહ્ય કાન્મોસવઝને? સટ ॥ ૮ 

તે વ'શમાં સુરા નામના માણુસનો દીકરો માપ નામે શ્રી દ્ાસ્કેશના. 
મસાદધી રાન્નએ વડે સદા માનનીય નર યયે!. ( ૮ ) 

રોર્ચારાયનળેયુજો વીતે વીર: સુજકળઃ 
તસ્માતમગાશુ શંત્નાતાજ્યઃ વાવર સેઝ: | ૬ 

તે શૌર્ય અતે ઔદાર્યના ગુણુ વડે યુક્ત ધીર, વીર અને સુલક્ષણેદ 

હતો. તેતે અગ્નિના જેવા તેજસ્વી ગણુ પુત્રો થયા. ( ૯) 
ઝ્સેવ્ઠ વિયામિષઃ કેજો ૪ મજિસત્વ? 1 
તેવામિધો ટિ મસિનાન્‌ મેરા: સર્વે ગુબેદવિ ॥ ૧૦ 


દ્વારકપ્નપ વપ્ધેર ૨૯ સહપ્પ સાણેકની ધમપ્રિયતપ ૧૬૧% 


તેમાં સૌથી મોટો ભીમા નામે, ખીજે ભક્તિપરાયણુ શ્રેષ્ઠ હુદો 
નામે હતા, અતે ત્રીન્ને પેથા નામે છુદ્ધિમાન હતો. આ સવે” સદ્ગુણેા 
વડે શ્રેઇ હતા- ', (૧૦) 
વુતારિમિર્મિર્ત્િતિ હિં વિત્ર વાક ચ ચત્તતમ્‌ । 
સવાળામવિ સર્વેવાં યુશ્ટ્લ મરત રિ તત્‌ ॥ ૧૧ 
“તે પિતાએ પુત્રો વગેરે સાથે મળીને એવુ સુકૃત્ય કયું” કે જે 
સર્વ રાન્નઓને પણુ કરવું સુસ્કેલ થઈ પડે. ( ૧૧ ) 
પ્રતા્‌ાત્‌ જઉેવવીનુનોા સતા કેર: પહાચિસાઃ 
તદ્ન દછાતવતી રમ્યા સગ્ઞાતા મત્ત: ૧૨ 
“તેઓએ થી દેવછીનન્દ્ન ભગવાનની કૃપાથી મ્લેચ્છોને હરાવી 
રીધા, અને ગ્લેચ્છોને ભગાડી દીધા. ત્યારે દ્ારકામાં ભક્તોની વસ્તી 
ખીચોખીચ ભરાઈ ગઈ. ” (૧૨) 
[થતમામુતસેટ્ને અ મેસોવ્યવન્રરોવરિ । 
વાતિલ લશ સુવે? પ્કાસનન્ટ્યાક્યતઃ વરૂ 
“તે ગ્લેચ્ટાએ કરેલાં કરેલાં કેટલાંક આસુરી ચિહ્તો બેલોડય- 
સુન્દર મન્દિર પર હતાં તે પ્રકાશાનન્દતી આતથી તે બળવાન વાધેરના 
સૈન્યે કાઢીને પાડી નાખ્યાં. (૧૩ ) 
પતાશાનન્ટોડષિ તુસિ: જવાન મસ્ટ્સિ નવ્‌ । 
સિર કોન્સ રમ્ય ઝવબકઝરાન્િતત્‌ ॥ ૧૪ 
શ્રી “પ્રકાશાનન્દ મુનિએ પણુ તે મન્દિર નવુ” કરાવ્યું અને 
સોનાના કળશવાળુ' ઉચ્ચ રમણીય નવુ' શિખર બનાવ્યુ, ( ૧૪ ) 
વિજ્ઞુચાયઃ સમારરપો સમાસ દિગોત્તમાઃ 1 


સત્તેશ્ાનવાદ્સાઃ સ4શાવલ્ાર્ધવેરિન? 1 ૧૫ 
એ ૧૧ 


૧૬૨ એાખાસ'ડળતપ વપ્ધૅર 


“તે સમયે વિષ્ણુયાશ આર ભાયો અનેં પૂરો કરાયો. તેમ જેદ- 
તૈદાંગમાં તેયાર અને સર્જશાસ્રાના અર્થને નણુનાર ઉત્તમ બાદાણે 
હતા 17” (૧૫) 

ચત્રયાને મસો સાટો વટુતેમાર્તરતઃ । 
સહુવેશશ્ નિધાવો મેઝરરિવસ્લમાજુઝઃ ॥ ૧૩ 

“તે યસમાં મહાન ઉત્સાહ ઘણી સામગ્રીને! સ'ભાર ચાર વેદોનો 

ઘષ, મત તથા ત્રદત્વિકની ભીડ થઈ હતી * ” (૧૬) 
લમૃત દ્વા્જયાં ચ દૃવનિમતતાનસઃ 1 
ચેરાશીતિ ટિગાતીના વ્રાસનાનાં વનુવ્રયઃ ॥ ૧૦ 

“દ્ૂારકામાં હર્ષથી] ભરેલા મનવાળા ચોરાશી (ગરીસિં- ૮૦ 
અને વેદ - ૪ એટલે ૮૪) બાહ્મજ્ાના સમુદાય એક્કા થયો 
હતો. (૧૭) ”* 

દાયેવ્યાન્નન મોગ્યેન મોઞમિત્ા વુતોષિતઃ 
થદેનામિશ્ર સગોલ ચરાનેવં સમાપવત્‌ ॥ ૧૮ 
“તે બાહાણુ!ના સમુદાયને હવિષ્યાત્ર જમાડીને સન્તાષ્યા તથા 
દક્ષિણાથી સન્‍્તોાપીને એ થસની સમાપ્તિ કરી, ( ૧૮ ) '' 
શકે વર્ય મૂધરેન્ડુઝમિતે આણે જીતે માધવૈ 
શહેજડરઝે ગરો: તે વારે વતાગાલિએ/ 
માાકેડિગવમેનુનિવર્ક્યારાં સમાર વૈ 
ગાને વૈપ્નવઝે ધરાનરકર્સ્યાષ તરા મોચિતન્‌ ॥ ૧૬ 
(કંશ્તગાં વાતો પતિ--એ નિયમ પ્રમાણે પહેલી પ'ક્તિમાં 
મુકાયેલા ચન્દોના અ"ક આ રીવે મૂકી શકાય. 
ઈન્દુન ૧, ભૂધર :ઃ સર્પ -: છ; વસુ - «7 પછી છે ઘડ 2 ૬ એટલે 
સ'વત ૧૭૮૬નો! આંક સિદ ચયે1, ] 


દ્ારકાના વાધેર રાતન સહાપ સાણેડની ધમ ગિચત ૧૬૩ 


એટલે સ“વત ૧૭૮૬ના વેશાખ માસમાં શુક્લ પક્ષમાં ત્રીજ ને 
સુખકર ગસ્વારે ફરીને જેએને બાહમણો પ્રિય છે-- 


(ગોબ્ાાહ્મણપ્રતિપાળરાનનનું' બિરુદ ગણાય છે. એટલે બામણ 
.ટિગવત્ઝમ--એટલે બ્ાહમણુના પ્રતિપાલ-રાન્ન ) એ વાધેરાએ સુનિવરની 
આત્તા મેળવીને વિષ્ણુયાગમાં ખાહણે!ના ધરામજ્‌ કરતો અર્ધો ભાગ 
માજ્‌ કર્યો. (૧૯ ) 


સ્વસ્તિ શ્રીર્ગગો મંમણામ્યુર્યશ 1 શ્રીમન્તસપલિતિજમાર્જ સમયાતીત્ત 
સવત્ત ૧૭૮૬ વર્ષે તહ્મિન્‌ મ્રૌરળસિતાટ્નસ્તશાકે ૧૬૫૧ ક્વર્તનાસે 
ઝત્તરાયબેડ્જૈ વસતો મદામાનઝયત્રર વેરાલમાતે શજીવક્ષે મુસ્વાતરે 
શ્રીમન્યટારાઝાપિરાસદાસજેકણથય ગીખેમન્ટ્રિજાસ્વરિવૂબનિસિત્ત વ્વિખ્નયામ- 
સદ્દોત્તને વરિત્તાગકાચાને ત્રીદવારાનરેન સરનેવા તાહાળાનાં રલિર્ાં ટતા 
સલ્તમને મમવન્મનોદપઠાવરઝાણાજ્ારયા પોરિતાઃ સે સાળિવ્યવશોર્મવા 
સાપાર્યઃ સર્વે મિસ્જ્તિ ત્રાહળાનો ૧રાપમૃઞુઃ ॥ લે: ૧ર સંપૂટ વિષામ 
રૂતઃ વપરમસ્મામિઃ અહ્મવવશોરટ્મવાપિ વ્રાસનળેમ્યડડ વરાપષિ ૨રસ્માખ 
સ ત્તાક્મેવેત્તિ સ્વામ્યમે નિવેરિતમ્‌ ॥ મો સ્વાસિન્‌ મવતતેડરિસન્‌ નિઘ્છુ 
ચામયજ્ોત્સયે ટ્ર્મેવાહ્તરિયાં દ્કિળણા ।1 


સ્વસ્તિ શ્રીજયમ'ગલ અતે અભ્યુદ્ય હન્ને 1 શ્રીમાન રાન્ન 
વિદ્મારઈના સમયના સ'વત ૧૭૮૬ના વષમાં તેમાં શ્રી શાલવિણન 
શકના ૧૬૫૧ વષ્“ની વસનત કડતુમાં મહામાંગલ્યપ્રદ વૈશાખ માસે 
શુકલ પદ્ષે ત્રોજને ગુસ્વારે શ્રી મહારાત્નતધિરાજ શ્રીઠદારકેશના મ'દિર્ના 
જરર્સાડ્ારની પરિપૂર્ણતા [નિમિત્તે વિષ્ણુયાગ મહોત્સવમાં શ્રી પરિ 
તાજકાયાર્ય શ્રીપ્રકાશાનન્દે બધા બાહ્યણાને દક્ષિણા આપી તે વખત 
ગ્રોભગવાનના મનરૂપ લાખા ઠાકરદ્દારા પ્રેરાયેલા માણુંક વાધેરવ"શીય 
માપ વગેરેએ મળીને બાહમણાનાો અડધેદ કર છોડી દીધે. તેઓએ 
કરસ'પુટ કરીને એમ નિવેદન કર્યું” કે હુવે પછી અમે અને અમારા 


જુદૃજી * એયખાસ"'ડળના વાધેર 


વ'શન્તે બાહાણે।ના કરમાંથી છોડી દીધેલો (જતો કરેલો ) અડધે! વેરો 
કદિ પણુ લેશું નહિ. હૈ, સ્વામિન્‌, તમે કરૈલા વિષ્ણુયાગમહેત્સવમાં 
આ ૪ અમારી દક્ષિણા માની લેશ્ને. 


આ એતિહાસિક લેખ વડેોદસતી વરિજિન્યાયાધીશીને દફતરે 
(સુકદમા ન'ભર દસ”) અને અમદાવાદ સબજજની ફગેરીમાં 
(સૂકદમાં નબર તેજુ )ના હાગળા સાથે સકળાયેલો છે, ત્યાંથી એ 
લેખની નલ શ્રી શાર્દ્પીદના મુખત્યાર થ્રી કેશવલાલ મગનલાલ 
ત્રિવેદી પાસે આવેલા અસલ પ્રત ઠ્વારકામાં કાન્કાભા ટાકરેને ત્યાં છે. 
તે આધળા થયા હતા, એ લાખા ઠાકરના સગા હોવાથી એમને ત્યાં એ 
લેખ છે. એમના વૃદ્ધ પત્તી પાસૈથા એ લેખની નકલ મને દ્વારકાના 
સગલી ખાહાણુ સા તિના ગ્રમુખ શ્રીકૃષ્ણુલાલ ભમવાનજી મનરાન્ન તરફથી 
મળા છે. 

ન શટ ગટ 

સાપ માણેકતુ બારોટને ચોપડેથી મળેલું મશ'સાતું ગીત 

સોર મૌરલ્તાડે સામટા મુદ સકે સંચાહાં 
તમત્ર! સાસ્તાઇ સઘ માળજ 2૪રાજા 
વટમરિથઝ ગલે વરાઇ જેતત સવા જાતા 
માથાવે મામડ મજ દાથ છવા ર 
સુર ઝ્રમતિયા સિયા ર૦૪ સવ માસા 
હોના વાઇ જે્લગે વાઘા વછે તળા 
1ર શ્રમડિ37 નીમા ૧વર વારા 
જસ સધઘારળ ૧ઝત ભાવે મામા 
ચરના મોટર યહ ૧૦૯% જાયા 
₹ધા૬ સાવે બરે વેગ્જ વેસ્દાતા 
લાવતો વૈદ ૧: માવલ્લે વત્તો છે ઘા 


હપરડાના વાઘેર રાર સહપ્ષપ સપ્સેક્તી ધમ'ગિયતા જડપ 


મોઢવારે મેદ તળા મતઇ પતે મૂઝાછા 

ચેર તવેતા વાજીયા માવઇ સુછાળા 

તૂરા વરવા સૉંદીયાં (ઈ રંમાવાઝા 

સુરાળા સરમે નચ જેલરી દર વા 

આ કાવ્યમાં માપ માણેકે બરડાના પ્રદેશમાં વસતા મહેર લે!કે 

સામે ધીંગાણુ'. મોઢવાડા ગામ પાસે રગ્યું હતુ” તેમાં બતાવેલા શોયનાં 
વખાણુ્‌ કરવામાં આવ્યાં છે. વળી માપ માણેકે પોતાના વડિલેનુ* સવાર્યું 
વૈર મેર સાથે ધીંગાણું કરીને વાળ્યું હતુ*. તેથી ફલિત થાય છે 'કે 
માપના વડીલ--સરાજીતે મહેર લેશો તરફથી પરાજય અપાયો હરે-- 
સૂરાણી શખ્દતો અર્થ સૂરા માણેકના વ'શના એવો થાય છે 
સાપમાણેક--સરા માણેકના દીકરો હતો. 


* 


મકરણ વેવીસમુ 
વાઘેર સરદાર ઉપર સેરૂ ખવાસતી ચઢાઈ 


વિકમ સ'વત ૧૮૩૨માં જમનગરના મેરૂ ખવાસે પોરબ'દર અને 
જુતાગ્રઢનાં લશ્કરાની મદદથી આખાના પાશીતરા ગામ પર લધ્લો 
ઠરી ગામના ગઢતો ભૂકો કરી નાંખ્યો હતો. તે વાત અગાઉના પાના 
પૂર રજૂ થઈ ગઈ છે એ વખતે મેર્‌ ખવાસ ન્તમનગર રાન્યતો દીવાન 
હતો; પણુ તેતું વ્યકિતત્વ કાડિયાવાડ અ!ખામાં સોની નજરે ચડયુ' 
હતુ". એમના કાળમાં સમસ્ત કાઠિયાવાડમાં પાંચ વીર પુસ્ષોની હાક 
પ્રવર્તી રડી હતી (૧) જુનાગઢના દીવાન અમરજી, (૨) ભાવનગરના 
ટાકાર વખર્તાસહજી, (૩) નવાનગર ( જમનગર )ના મેરામણ ખવાસ, 
(૪) ગોંડલના દાદર થી કુ'ભાજી અને ( ૫ ) કચ્છના જમાદાર ફત્તહખ:ન- 


મેરૂતે અને જુનાગઢના દીવાન અમરજીને સત્તાની અદેખાઈ નેં 
કારણે મનદુઃખ ચાલતું હતુ'. કહેવાય છે કે અમરજી દીવાનનું કાસળ 
કાઢવા મેર્‌ ખવાસે અનેક પેતરાં રચ્યાં હતા. આવી દુશ્મનાવટ મેર અને 
અમરજી દીવાન વચ્ચે હતી હતાં મેર અમરજની ખાનદાની ઉપર અને 
હીકમત ઉપર આફરીન હતે. જ્યારે જુનાગઢમાં અમરજ દીવાનને મારી 
નાંખવામાં આવ્યા અને તેમના કુટમ્ગતે પારાજીમાં ટકોર શ્રો દાજભાઈ, 
પાસે રહેવાનુ” થયું ત્યારે મેરામણુ ખવાસે એ ખાનદાન કુટુમ્યની કદર 
કરી--ત્તમનગર રાજ્યના મહેતા અદાભાઈ ને ધોરાજી મોકલ્યા અને 
માનપાનથી દીવાનકુટુગ્બને નવાનત્રરમાં સ'વતત ૧૮૫૦ (ઈ. સ. 
૧૭૬૪માં નહેર સામૈયાંપૂર્જક બોલાવી રાખ્યુ અમરજના વશશન્ને 
દીવાન ર્ઘુનાથજ, દીવાન રગુછઞડછી અને દલપતરામ ત્રણું ભાઈઓ 


વપ્ધેર સરદપ્ર ઉપર સેરૂ ખવાસની ચઢપ્ઈ ૧૬૭ 


નગરના નિવાસી બન્યા હતા, તેમને ન્નગીરમાં કેટલાંક ગામા પણુ ભેઢ 
તરીકે આપવામાં આવ્યાં હતાં. ૨ 


પાશીતરા ગામે હલ્લે। કરવા મેરૂ 'મવાસ એખામાં ગયા હતા ત્યારે 
વાઘેરાનો કેટલોક મુલક સર કરી લેવા તેમની દાઢ સળવળી હતીં. 
સ'વત ૧૮૫૧ (ઈ. સ. ૧૭૬૫ )માં માપ માણ્‌કના દીકરાના રાજકાળમાં 
વાઘેરાની સત્તા એકલા એઓખામ'ડળ ઉપર ચાલતી નહોતી, પણુ 
દ્વારકાથી ચાલીસ માઈલ પૂવે” અ!વેલા બધા દેશ પર (બારાડી ) ચાલતી 
હતી. ખ'ભાલીઆના દરવાન્ત સુધી વાઘેરનતી હફૂમત તે વખતે ચાલતી 
છતી. 


મેરૂ ખવાસે સ'વત ૧૮૫૧માં આરબ જમાદાર શેખ ઝુબાઈદી, 
અને મહમદ અછુળકરના નિશાનવાળાં લસ્કરતે લઈ ને એખાના વાઘેર 
રાન્નએ ઉપર ચડાઈ કરી. વાધેરનુ* શોર્ય હતુ”, પણુ તેમની પાસે મોટાં 
સૈન્યો નહોતાં તેથી વાઘેરાને નવાનગરના સૈન્યે લડાઈના ક્ષેત્ર પરથી 
તગડી કાઢયા, અને તેનો પીછે પકડી છેક ગુરગઢના રણુ સૂધી વાઘેર 
સરદારને હા!૪ી કાઢયા. આ રીતે ગુ-ગઢના રણુધી પૂર્વા તરફનો પ્રદેશ 
વાઘેરની સત્તામાથો મુડત થયે! અને તે નવાનગર રાજ્યનો ગણાયે!, 


આ વખતે માપ માણેકના વ'શના રાન્તને પડખે ખીશ્વન શૂરવીર 
યુવાતો આવી ન પહોચ્યા તેથી વાઘેર રાન્તએની ધાક કાઠિયાવાડના 
પશ્ચિમ પ્રદેશ પર હતી તે ઝાંખી પડી. ઓખામાં મેર ખવાસે પોતાના 
આરબ જમાદારોની ફોજ મારફત એટલો બધે કર વરતાવ્યો છતો "કે 
એભખાની પ્રનત તોળા તોબા પોકારતી હતી. એ વખતે લે[ક્ોમાં ગીતો 
ગવાતાં તેનુ" એક ચરણુ આ હતુ”: 


“મેરૂ મારકણા થાશે; એખામાં કેમ રહેવારે. ” 
વાઘેરાની આવી ઝાંખપ ટાળવા રહલ્ાસલ્યા વાઘેર «વાને! ઉસ્કેરાયા 


૧૬૮ એ!ાખપ્મ'ડળના વાધેર 


અને ચારે તરક લાગ ફાવે ત્યાં લૂ'ટદાટ, ધિંગાણા, ચાંચિયાગીરી અને 
બૂહાર્વટાંતે નાદે ચડી ગયા. 

એ સમયે ધીણુષીીમાં ભીયા માણેક જેવા વાધા માણેક ગહાદુરી 
મારે પ'કાતા હતા, તેનાથી મેરૂ ખવાસની ર“ન્‍તડ સહન ન થઈ શકા, 
તૅનુ' લોહી તષ્યું અતે કહેવાય છે કે ગાગા ગામ પાસે વાધા માણેકે 
મેરૂતા ર“જડનું વેર લેવા મોટુ' ધિગાણુ મચાવ્યુ' હતુ' તેનાં ઝાંખાં 
શ્મરણૂ। બારોટની કવિતાની ટૃ”કોમાં રહી ગયાં છે, 

ગીત 
મછે ચાટ સરરાં તળા થગાળી સેણ્તે માતા પાસરે છીયો આપો 
માળવાસ્તમે જેનું ન મૃરી કિગજે ધોલછા જરે વાતો 
ડુટ્લ ન 
માથે ટરુષત્તી સર સના તળી પરગોદ 
થાનીયું સેં વાવે? વેર સેન વાઘ 
હૈ વાધા તે' મેરૂ પાસેથી ગાગા ગામ પડાવી સવાયું વેર વળ્યું 


પ્રકરણ ચોવીસમુ- 
અદારમી સદીતું વાઘેર રાજ્ય 
(માપ માણેકનું પરાકમી કુટુમ્બકૃક્ષ ) 
જ માણેક સ'. ૧૭૫૦ ષછી 





પા । 
ભયો (સુત્સદ્દી)ઝે રદ પેથો (પ્રેવાડ » 


રાદુંલ લો દેવાણ'ટ માપ રીણેા 
| (ભાવડા) (અબરડીઆઝે (ટોબર) 
સમૈયેા 
| 
| ] | | 
સુલ્ર ખીલે સાંગા પરશ પાંસે શાલ 
ન્નેધાો-(ભડવીરઝ ] ભીમા 


ી 
ચરાર્દલ દુદો વેરશી રાયે 
| ર 
ભીમો રામો (ખાટવાવાળા) 
] 
ખાપુ લખમણુ 
[ 
ભીસા ખાપુ માપ 
| 


| [ | હમીરજ 
ન (કોને»ઝે ધનો દેવો ગજુભા 





ક 
શ 


|! 
તેશ્શ દ્ઘ્ત ચાર્દુલ 


2 | | | 
મુતુ (થેદથે।ઝે દેતા ધનો તેરશ]ી 


નન 


૧૫૩૬ ગએએઇખાપસ”ડળત। વાધેર 


માપ માણેકના વ'શન્નેએ બેટ દ્રારકાનો યાત્રા તરદતુ* લોકોનું 
આડષુણુ વધવા પામે તેવી રીતે આખામ'ડલ પ્રદેશમાં રાજકારભાર 
ચલાવ્યા હતા. એ કાળમાં સૌરાષ્ટ્રમાં-ગાયકવાડતા ધોડા શ્રી દામા 
રાવતી હાક બેસાદતાં ખેસાડતાં ચોમેર ફરી વળ્યાં હતાં; પરન્તુ લાકડાની. 
તલવારથી સત્તા જમાવી રહેલા દામાજરાવે ઓખામ'ડલમાં પોતાના 
શિવરામ ગાર્દીને લશ્કર સહિત મોકલ્યા નહોતા? કારણુ કે દારકા અને 
બેટને તે દેવભૂમિ માનતા હતા. તે પ્રદેશમાં રાજાતે છાજે તેવાં ધર્મ- 
કૃત્ય ફરવામાં તે પોતાતુ' કર્તવ્ય સમજતા હતા. શ્રી દામાજરાવ 
અમરેલીને પ્રદેશ મેળવી લાઠીના ગે!ઈેલ રાજનની કુ'વરી સાધે લગ્નના 
સમ્બન્ધથી નનેડાયા હતા. તેથી તે પોતે કાડિયાવાડમાં જ્યાં જ્ઢાં જતા 
ત્યાં ત્યાં દેવાલયોનો સ્થાપના કરતા હતા. વલ્લભીપુરના અસલી ખગેરાનો 
અભ્યાસ કરવાના મારા પ્રવાસમાં મે” લોલીઆાણૂ। નામનું ગામ અને 
તેના ખ'ડેર જતેયાં ત્યારે ત્ય એક શિવાલયતી ભીંત ઉપર મારી નજરે 
નીચેનો લેખ નજરે ચડો હતે]. 


લેખ 

શ્રી સીવચર્‌ 
ળી તઘવ્તદ ॥ ૨1મી 
માચવતાર નીદતર 
સવત ૧૭૬૪ ઝે? 

ખષ ઝુર્‌ વીગ-- 

આ પરથી સ્પજ થાય છે કે દામાજીરાવતે જે યશ મલ્યો હતો તૈ 
એમતી ધમંપ્રિયતાતે આધારે મલ્યે! હતો એવુ" તે માનતા હતા. 


દામાજીરાવ સ“વત ૧૮૨૬માં ગુજરાતની અસલી રાજધાની પાટણુમા 
ફેલાસવાસી થય] હતા. તેમના સ્મારક રૂપે પાટણુમાં ભવ્ય ઇમારત 


9 -્ર# ,ઇ .૭ 


અહદરમી સદીનુ' વપ્ધેર રાજય મૂખ્ય 


એમની છતી તરીકે બ'ધાવવામાં આવી હતી. તેમજ ખેર શ'ખેદ્દારમાં 
યાત્રાળુઓને ન્હાવા ધોવાના પાણીની ઠરક્ત દૂર કરવા સુન્દર તળાવ 
નામે દામાજીસર્‌ વડોદરા રાજ્ય તરફથી બાંધવામાં આવ્યું થતુ". આ 
તળાવ સ'વત ૧૮૨૬માં ગાયકવાડ સરકારના અમરેલીમાં રહેતાં કારભારી 
જીવાજી શામરાવની દેખરેખ તળે મે।ટાં ખચે બાધવામાં આવ્યું હતુ. 
આ તળાવની બાંધણી બહુ નમૂતેદાર છે એટલુ'જ નહિં પણુ તેનુ સ્થળ 
પસે'દ કરવમાં અતે તેના ધાટની રચનામાં અને પાણીની આવ યોજવામાં 
મોટી ઇજનેરી હીકમત ચલાવવામાં આવી હતી એમ ડહ્યા વગર ચાલે 
તેમ નથી. લગભગ અઢીફર્લામ લાંખુ અને ખેર્ફ્લા'ગ પહેંછ] અને ૨૦.થી 
રપ કૂટ ઉઠુ' તળાવ એ કાળમાં બાંધવું એ મોટા દાનવીરનુ' જ કામ 
હોઈ શકે. આજસુધી એ તળાવ બેટની વસ્તીની અણમોલ સેવા 
ઉઠાવી રહ્યું છે. ત્રી ઘમાજી-રાવના કાળમાં સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગ પર 
ગાયકવાડી સત્તા પ્રસરી હતી પણુ ઓખામ”“ડલ પ્રદેશ તો વાઢેર 
ર%પૃતોની અને વાઘેર સરદારની સત્તા તળે હતો તે।ઉપણુ દામાજીરાવની 
ધાર્મિક વૃત્તિને સ'તોથવા અને એમની નામના તીર્થના સ્થળે રાખવા 
અ. તળાવ બ'ધાયું હતું. તેતું કામ પૂરું થયા પછી જે શિલાલેખ- 
રામવાડીના ઓવારે ચોડવામાં આવ્યે હતો તે ત્યાંથી ચલિત થઈ આજે 
બેટ સાર્વજનિક પુસ્તકાલયના વાડામાં આવી પડયો છે. 


લેખ 
૧ ગ્રી શળેરાય ન: થી (ળરોટતદ ॥ 
૨ થ્રી મમત વારા વિ...વુછરણી મોસે ॥ 
રૂ જ્ઞાંજ (સૌવ ) ઝહમાંવ પ્રત વાર્‌ રેશ--॥ 
જ જ્રીમત પીઝાગી સુત જામાગી માયક્તાઇ ॥ 
પ્ત ઇ સુમેર₹ સમરોદ વટાર્‌ર 


“ફર 


ષ્જ 


દ 


૨ 


_ એધ્ખાસ”"ડળન॥ વપધ્ધેર 


સાળી તત્કાવ વરાવિણા...-.- ॥ 


ઝીવાત્તી 8 8 ૧9૦ 1 
શ્રી રાના ઘી... ,*ન્‍ગાલા॥ 


થકડ્સિ.*.ન્ન્્ી---૦૦૦૫ઝ સતત 1 


૧૦ ૧૮૨૬ તાઘ 2₹( ૫... 


આ લેખ મૃકાયા પછી લગભગ પચાસ વરસ સુધી વાધેર 
ાશ્તઓ અતે વાઢેર રજપૂતો બેટ દ્વારકામાં ૨% કરી રહા હતા. 


પાછળથી આ તળાવને વધારે સુન્દર બનાવવા અને પગથિયાવાળે! 
એવારા બનાવવાની «ર્ર જણાયાથી સ'વત ૧૮૬૧માં ગાયકવાડ રાજ્ય 
-તરદૂથી નવું કામ આ તળાવને અ'ે થયું હતું, તે કામ થયાનો 
શિલાલેખ આજે તળાવની ભૌંતમાં પગથિયાવાળા ઓવારે શ'કરની 
દેહરી આગળ જડેલો નજરે પડે છે. 


હવ :- ,/“ હડ્ટું ૩4 /#4# ..-9 


લેખ 

શોં. 
પ્રીટ્વા્જાનાયગી ત ત છે. 
શ્ર લેટ શૉલોસાર તળાવ વામા 
સર વર મનો રતો તેને જરીવા 
તાવ વાંધો સતત થાળ 
ગી આવાગી વાતમ સત્ત સા 
તા વાયાવર્‌ વાર્જત મતાર 
જક્મળ ચાસ વાય્સેતવર માસે 
છસેતા સોરત્તઝ વરિયા તે 


અઢારમી સદીતુ” વાધેર રઘકય ૧૫૭૩ 


૬ તત્‌ ધ્રીંતવઝી વટિથા દાદી 
૧૦ સંવત ૧૮૬૧ જે થરી 1હાપે ॥। 


ઇતિહાસ એવે છે કે થી ગોવિંદરાવ ગાયકવાડના માતુશ્રો ધનાબાઈ 
ગાયકવાડને યાત્રા કરાવવા થ્રી બાબાછી આપાજી કાડીઆવાડ દીવાન બેટ 
આવ્યા હતા ત્યારે આ કામ થયું હતુ'** આ બાખાજીતે વાધેર'રાન્ત મૃળુ 
સમયાએ ફ્‌હ"દામાં દ્સાવ્યા હતા, તેતે અમરેલીના નાગર મજમુદાર 
ર'ગીલદાસ ભાઈએ પોતાની વગ વાઘેર મૂળુ માણુક પર વાપરી ફ"દામાંથી 
મુક્ત કરાવ્યા હત્‌. 


ખેટના આ તળાવનું” કામ કરાવવા ગાયકવાડ સરકારને દદ્તરે થયેલા 
કૃકમના કાગળની નકલ અહોં મૂકવાયી ઇતિહાસને વિરેષ પ્રકાશ મળ્યો 
ગણાશે. 


ક 


૪ પત્ન 


ચાહી ₹ગઞપ્રી વિઠઝ(વ રેવાગી સૂમા પાત જારેવાર ચાચે નાને પત્ર ર્વ 
થ્રી દ્ાત્ઝેત વેટ ર્‌ાલોવ્યાર તીર્થી તીર્વહ્યલ્વ વ્ઝાલવાલી ચાળી તસ્કાવ 
યાપી ગાજે ત્તાપી ઘા સમર સત્ત વછછી. લી નવી જાતી વાટીસે, *ળોન 
તુમ્ટી વત્ર છી. ॥ ત્યાલ :--વિરે સમસેડીવે ર્માસ્ત સર્સ્યા પેસ સરતછુ 
તજાવાયે વામા શેન ઇઝ ₹. વાને તો સત જદ તેચાર જર્વગે-સુ॥ 
ઝર્તા ગફાર મચા તેન ૧ ગઆાહજ છ માછે સાસર. 


[પ5૦તવ્રા1 ડરટોટવ10ળડ 1001 34:02 ડત 
1૨€૯૦તવડ-10 5, ૪- ૪. 46-47] 


બેટ દ્વારકાના પ્રદેશ ઉપર ગાયકવાડનુ” રાજ્ય આવ્યાનુ* ન્નણે 
નિર્માસુ થયુ ન હોય તેમ વડોદરાના દામાજીરાવ ગાયકવાડ, તેના 
કાઠીઆવાડ દીવાન બાબાજી અતે વિટ્લરાવનુ* મમત્વ--તીથતા સ્થળ 


૧૫૭૪ અએપ્ખપ્મ"ડળનઃ વાધેર 


તરીકે અમાઉથી આ ગ્રદેશ તરફ થવા લાગ્યું હતુ“--અએમાં ઈશ્વરી 
સ“કેત હેય તેમ આ કાર્યો ઉપરથી સંચિત થાય છે. અ'ગ્રેજી લાષામાં 
કહેવત છે કે €૦1080116 10લળ દડ ૦85 દલા ડૉત૦પક 
ઇ્લ૦07 1ત॥તે. એ ન્યાયે આ બાધકામનાં કાથી વાઘેર રાશ્તએઓનતા 
અમલ દરમ્યાન બન્યાં હતાં. 


સ'વત ૧૮૬૧માં સમેયા માણેકના દીકરા મૂળુ માણેક રા'ને છાજે 
તેવી મૃત્સદ્દીગીરી બતાવી રલો હતો. સારા માણસો-ગરાસિયા, મસ્‍તાઓ, 
રૈદશાહુકારો સાધે મૂળુ માણેક ભાઈચારાનો સમ્બન્ધ રાખતો હતો 
અને ધણાના કામ કરી આપી તેના પર એશી ગણુ ચડાવતા હતો. આ 
અરસામાં અમરેલીમાં ગાયકવારી વહીવટમાં મદદ કરનારા મજમુદારે 
૨ગીલદાસતી નામતા કાઠીઆવાડમાં સારી જામી હતી. તેમનુ” કુડુંગ3 
ચુસ્ત વૈષ્યુવ ધર્મં પાળતા હોવાથી બેટ-ઠ્રારકાના મન્દિર પ્રત્યે એ 
કુટુગ્બતે અનન્ય ભાવના રહેતી હતી.-જૂના કાગળા શ્રી રગીલદાસ 
સજ્મુદારના વ'શન્નેએ છપાવ્યા છે. તેમાં મૂળુ માણુકતો એક કરાર 
નીચે પ્રમાણુ સહીસાખવાળે! પ્રકટ થયો. છે. તૈ અહીં ઉતારવામાં 
આવે છે. કાફિયાવાડ સાજભોમ સત્તા અને ગાયકવાડ મજમુદાર ” 
નામતા પુસ્તકમાંથી (પ્રકાશક--મજ્મુદાર વિતોદરાય જયસુખરાય, 
અમરેલી, ) 


પત્ર 
જત સાનજ મુહ સામેવાળી ગોળ ઝત મેતા વીજમઝાઝ મરવાન 
પટમાં શ્રી ગોમતીગી ગાનાગે ગાવે તે ૫ર દાત માજ મરી આવો છે-કે 
શમારે વાળ્યું. દદ્તે સ્મીઝરાત તીરમરાસની માસ્વત્સ રી ગયું જે. 5 
૧૮૬૧ જાળન ઇર ૨ સાળ્જ સમૈયા શાર્ડાની વંસ-તે મેળા 
ત્રીકમક્ારને વર બાને તે વારે. લે્યું જતાં તજાવત્ત જઇશ નરી. ઉ 
શ્રી (નછોદગીનો ત છે. 


અહારમી સદીનું” વધ્ધેર રાજ્ય ૧૭૫ 


" થટારીનું ચિટ્ન, સદી મેતા સુરાત્ગી વી. મસી ૧ સાત ગેલાળી 
સીત્તની 


વાધેર ૨1:તઓને ત્યાં મહેતા મુત્સદ્દી રાખવામાં આવતા હતા અને 
“કાલકરાર ઉપર રાગ્ટતું કટારીનું ચિન મોરછાપ તરી કે મૃકાતુ” હતુ' એ 
કાગળના ઉતારા પરથી ફલિત યાય છે. 


આ અરસામાં કાઠિયાવાડમાં તાલુદદારો પાસેથી ગાયકવ 5 સરકાર 
સોથ અને સીબ'ધી ઉઘરાવતા હતા અતે જૂનાગઢ નવા બેરતલખી 
[ઉઘરાવતા હતા. તેને અ'ગે વખતોવખત ગાયકવાડનાં લસ્કરાને 
કાઠિયાવાડમાં ઠેકાણે હેંકાણે ફરવુ' પડતું હતું અને અનેક દરબારને ગામે 
ધામા નાખી પડાવ રાખવો પડતો હતો. ગાયકવાડનાં ઘોડાં સૌરાષ્ટ્રના 
ગામેગામ ઘૂમતાં હતા, 


મકરણુ ષચ્ચીસસુ 
વાઘેર સત્તાધીશોને! ઉન્માદ 


વાઘેરાનું શરવીરપણુ અતે ક્ષાત્રતેજ જમનગર, પોરબન્દર, 
જુનાગઢ અને ગોંડલના ઝાંપા સુધી નણીંતુ' થયુ” હતુ” એટલું જ નહિ 
પણુ દરિયાપરતી મુસાદ્રી કરનાર સફરી વહાણુ! પરની એ લેકોની હાક 
કચ્છ અને કરાંચી સુધી પહોંચી ગઈ હતી. શાર્દુલના દીકરા સમૈયાતું 
ખૂહોળુ” કુટુમ્બ મૃછુ, સાંગા, પાંચો અને વેરસી માણેકના મદ કયાંય 
સમાત! નહેઃતા. એ સરદારો સામે કાઈ ઉ'ચી આંખે ન્નેઈ શકતુ' નહિ- 
ગાયકવાડતા ધોયાએ ઘણી ગાર એખાની સીમ સુધી આવીતે વાધેરોની 
ધાકથી પાછા વળી જતા હતા. કચ્છના વહાણુવટીઓ- પોતાતી 
સલામતી વાશ્તે એખામાં કચ્છી ગઢમાં રહેતા કારભારી મારફત વાધેરે 
સરદારને રાજી રાખતા. તેથી તેમના વેપારી વહાણૂ। વાઘેર સરદારતા 
આકમણમાંથી બસી જવા પામતા ઇત્ા. 


એવામાં ઈ; સ. ૧૮૦૪માં ઇસ્ટ ઇંડેયા ક'પની સરકારતું એક 
વહાણુ સમ્બઈથી નીકળી કરાંચી તરફ જતાં દ્વારકાના દરિયામાં 
વાઘેરાનય જ્નસૂસી વહાણુમાંના માણુસોતી નજરે ચડયું”. વાધેર સરદારની 
દાતત બગડી. એ વહાણુ પર ચુત'દા હથિયારગ'ધ જીવાનોને મોકલવામાં 
આવ્યા અને વહાણુને દ્વારકાભેગુ' કરવ(ની આજ્ઞા તેમતે આપવામાં 
આવી. પવનના ધોડા જેવા વાધેરના ત્તસૂસી વહાણુ ક'પતી સરકારના 
અ'શેજી વકાપ્યુ ઉપર તોપપતો મારો ચલાવ્યો. માલથી . ભરેલું વહાણ 
અટ૪ પડછુ'. જુવાન હથિયારબ'ધ વાઘેરો પરદેશી વહાષણુ પર ચડી 
ગયા. વહાણુતો કળને કર્યો અને પરદેશી વહાણુમાં જે માસો હનઃ-- 


ચપ્ધેર સત્તપ્ધીશેપ્નેપ ઉન્સપ્દ ૧૭૭ 


ઉતાર તેમજ "ખલાસી--તેમને ફ્રોંગડી ઝાલી ઝાલીતે વહાણુની ખણાર ફે“૪ી 
દીધા. કહેવાય છે “ક આ હુમલાનો ભોગ બનનારા માણસોમાં એક 
અ'શેજ ગૃહસ્થ અને તેતી ધર્મપત્તી પણુ હતાં. આ ઉન્માદભર્વા 
હલ્લાના ખબર મુમ્બઈ પહે[ચ્યા ત્યારે ત્યાંથી સરકારી નૌકાસૈન્યમાંથી 
એક લસ્કરી વહાણુ સામગ્રીથી સન કરી બહાદુર માણુસો સાથે 
દ્ાર્કાના વાઘેરેની સાન હૅકાસું લાવવા મોકલવામાં આવ્યુ', પરન્તુ 
દ્વારકાના દશિયાની તાસીરથી અન્નણ્યા નૌકાસૈન્યના લડર્વયાતું ન્નેર 
ચાધ્યું નહિ અને હતાશ થઈ તે લડવૈયા પાછા મૃમ્બઈ પહોંચ્યા. આ 
પ્રસગગથી સમેયાણી માણુક કુટુમ્બમાં ઉન્માદ વધી ગયો અને પોતાને 
દરિયાના રાક્ન તરીકે તે માનવા લાગ્યા. ક“પની સરકારે વાધેર સરદારેતે 
લખ્યુ* કે આટલુ” મોડું તોફાન તેમસું જગાડયુ' છે તેથી તેની નુકસાની 
વાઘેરીએ ભરી આપવી પડશે? પણ્‌ ઉન્માદને ચાળે ચડેલા વાઘેર 
યુવાનોએ ક'પની સરકારને દાદ દીધી નહિ. છેવટે ક'પની સરકારના 
ટ્કમથા વશેદરાના રેસીડન્ટ કનલ વોકર તેમની સાધે કાઠીઓઆવાડ 
દીવાનજી વિટ્ઠલરાવ--વડોદર રાજ્યના મોટા લશ્કર સાધે દારકા આવ્યા, 
દ્દારકામા વાઘેરોના સરદારને બોલાવ્યા અને દરબાર ભરી તેમની શાધે 
વાટાધાટો ચલાવી. અ'ચેજ સરકારના પ્રશ્ન નને વાઘેરાએ નુકસાન 
પહોંચાડી મોટુ અપરૃત્વ કર્યું" છે અને એ બધ્લામાં વાઘેરાએ સહન 
કુરયું પકરે. માટે કરેલાં અપકૃત્યના બદલામાં મોટો દડ તેઓએ ભરવો 
પડશે એવી વાત શ્રી 1વટ્લરાવે વહેતી કરૉ. વાઘેરના યુવાન સરદાર 
મૃળુ સભૈવાએ ન્નેયું કે મોડું લશ્કર દ્દારકા આવી પહોંચ્યું છે, તેની સામે 
થવામાં તે ફાવશે નહિ એટલે એ બેઠકમાં જે ફરાર કરવામાં આવે તે 
વાધેરે માન્ય કરશે એમ તેમણે ન્નહેર કર્યું”. રૅસિડન્ટ અતે વિડ્લરાવ 
દીવાનજએ વાધેર્‌ સરદારે ઉપર અ ભય'કર અપકૃત્ય માટે એક લાખ 
અતે દશ હતર રૂપિયાનો દડ ભરી આપવાની ફરજ નાંખી. વાધેર 
સરદારોએ એ ટરાવ ડબૂલ રાખ્યો અને વિદ્લરાવ, તેનુ” લશ્કર અતે 
રેસ્સન2 કનલ જૈકર વડે!દરર તરડ સિકટવ્ય. 

એ ૧૨ 


૧૫૮ એદખામ'*ડળતા વાધેર 


1 આવડો મોરા દડ વાઘેર સરદારો આપી શકયા નહિ અને 
કર્નલ વૌકરે એ વાત પર ચુપ#ી પકડી. 


આ પછી કનલ વોકર વડોદરામાંથી કાડીઆવાડ એજ'ટ તરી કે 
રોજ્કોટ આવ્યા; અને ઈ. સ. ૧૮૦૪માં તેમના ઉપર મૂમ્બઈ થી હૂકમ 
આવ્યો કે એખાના તાલકદારો સાધે દરિયાઈ લૂ"ટ બન્ધ પાડવાના 
હેતુથી કોલકરાર કરવા વિણ ચલાવવી. તે કરાર એકલા અગ્ેજ્ના 
વહાણની સલામતી માટેના જ નહિ પણુ દેશી વહાણ! માટે પણુ ચવા 
ન્નેઈએ. તે પ્રમાણે બેટ, અરાંભડા, દ્વારકા, ધીણુઈી અને પોશીતરાના 
તાલુકદારા સાધે કાલકરાર થયા. 


આ ડરારેની નકલ--]41દ. 41501૩ €૦11૯૮10૫ ઠા 
૧ ઉાલ્ડ લત. #્લંડઉછું 10 1ર તવ 4 ાટાઇ૦ઇ- 
11છુ €૦૫૧1તંલ્ડ” ૬તાડોતાલ્ત 30૬૦ બપાંટદાા 97 
108છ9તતતંતડ 54111221730 નામની ચોપડીમાંયી--અરહી 
ઈતિષઠાસ ૫૨ પ્રકાશ પાડવાની દણિયૌ ઉતારવામાં આવી છે- 

એખામ'ડલ ન'બર ૧૪મો! ( પ-ગ. નજ હર ) આરાંભયના રાણા 
થ્રી શગરામજી અને બેટના કુ'વર બાળજીએ આય*દેથી દરિયાઈ લૂટ 
અને ભાગેલા વહાણુ સમ્યન્ધી સઘળા હછ છેડી દેવા બાબત અધિકારી 
સદાગમ મારક્ત કરેલ દસ્તાવેજ- હૈં આર'ભડાતો રાણે શગસમજ: 
બેટ અને અરાંભડા મારે દસ્તાવેજ કરી આપી કછુલ કરં છુ' કે નીચેના 
લખાણુ પ્રમાણ મારે ચદલવું છે : 


બેટના કુ'વર બાખછતી મહેર 
સહી રાણા સગરામછી-સહી 


સરવ લોદ્દેને ખભર આપુ હુ કે હુ બેટતો કુવર બાબર 
ઓનરેબલ ક'પનીની દોસ્તી ચ્યને માનની પૂરેપૂરી તસઃલી કરવા ખાતર 


વાધેર સત્તાપીશેપ્નેપ ઉન્સાદ ૨૧૭૬ 


સારે અદીં મારા વ'શવારસે। માટે મારી તરથી અધિકારી સદારામ અને 
ઓનરેઝલ ક“પની તરથી મેજર એલેકઝાન્ડર વોકર વચ્ચે થયેલ ઠરાવની 
નીચે લખી કલમે] પ્રમાણુ ચાલવા દસ્તાવેજ કરી આપુ છુ. 


ડેલમ ૧લી--ખુશ્છી રસ્તે મુસાફરી અગર વ્યાપાર કરનારાઓનું” 
રક્ષણુ કરવાની અને તરીને રસ્તે મુસાફરી અને વ્યાપાર કરનારનુ” રક્ષણ 
કરવા એક સરખી ફૂરજ્થી છુ” મારે અને મારા વ'શવારસે। માટૅ 
દસ્તાવેજ કરી આપુ છુ કે મારા તાબામાં રહેનારા અગર મારી હુકમત 
તળેનુ* કોઈ માણુસ રદાર્યાઈ લૂ'ટનુ” કામ કરશે તો તેહને ઉત્તેજન કકે તે 
બાબતમાં આંખ આય કાન ડરવામાં આવશે નહિ, તેમ જ દરિયાઈ 
લુ'ટનો ધ'ધો કરતારને મારા બ"દરમદં આશ્રય 'ે મદદ મળશે નહિ. 
વળી હુ" એ પણુ કણુલ કરૂ' છુ” કે તુફાન લાગેલ વહાણૅ।ને દરેડ “તની 
બનતી મદ્દ આપી તેમાંના કમનશીબ માણસોના દુઃખમાં વધારે: 
કુર્વાની ચાલ મારે છોડી દેવી છે. વહાણુને! માલીક માલુમ પડે તે 
પોતાનો હક સાબીત કરશે તો એ ભાંગેલ વહાણુ ઉપરના તમામ દાવા 
છોડી દઈશ. 


કલમ ર૨રજી--મારા બ'દરમાં ઓનરેબલ ડ*પતીના વહાણુ અને 
રઈયૅતને છૂટથી વ્યાપાર ધ'ધો કરવા સાર્‌ આવવા પરવાનગી છે તે એજ 
ગ્રમાણું ઓનરેબલ ક'પનીના દેશ અને બ'દરોમાં જઈ વ્યાપાર કરવા 
મારા તાબાના વ્યાપારીઓને રશન મળવી ન્નેઈ એ. 


ડલમ ૩જ--બેટતું બ'દર પરમેશ્વરના પૂજન અને ભક્તિ મારે 
પ્રતિષ્ઠિત કરેલુ” છે તેને આનરેબલ ક"પનીએ ઉપર કલા ધમના કારણુ 
સારૂ દરેક ન્તતનુ” રક્ષણુ અને કુમ્મક આપવા ચાણેના રાખવી, 


ડેલમ ૪થી--વળી હ' કણુલ કર્‌" છુ કે આય”દે કઈ તકરાર ન 
આવે માટે ઔનરેબલ ક'પનીએ સુન્દર સવજી અગર તેના સગાંમાંધી 


કટ્ક અખામ'ડળના વધધેર 


એક જણુતે બેટમાં રાખવા ઠરાવ કરી વખતે વખત એ બદરમાં 
પતી સર્કારનુ' એક વછાણુ મે।કલી ધગતી તપાસ કરાવશે કે આ કલમ 
ખૂ"દી બરબર પાળવામાં આવે છે. માગશર શુદ ૧૫ સ'વત ૧૮૬૪-- 
તા, ૧૪ ડિસેમ્બર સ', ૧૮૦૪ તરજ્ઞમાની નઘ્રુલ. 


સહી આર્ચ બલ્ડ જેબા્ટસત 


ભ. 


ન'* ૧૪--રાયટનજીની માદર ' 

બેટ અને દુવારકાના તાલુકદાર માટે કચ્છના રાવ શ્રી રાયદાનછ 
તરથી દીવાન હ'સરાજ શાહે કરી આપેલ જમીન ખતતી નકકલ 
ઓનરેબલ ક“પની તરદ્થી મેજર એલેકઝાન્ડર વોકર ખત્રો સુન્‍્દછ 
સવજ મારધ્ત બેટના કુ'વર મામનજ સાધે તેના વકીલ સદારામ અને 
દ્ાર્કાના મુક્ન માણુક મારડત દોસ્તી કરી”કેલ કરાર ડર્યા તે બાળત હુ 
મહારાવ થી કાવદન મારા વછીલ દીવાન ઉ'સરાન7 રાહ સામદાસ મારાત 
એ કોલદરાર પળાવવા જામીન ઘાઉ છુ*--તે લખી આપુ' છુ' કે 
તેએ! તરપથી ક”ઈ પવ્યુ પહેલવહેલી હરકત અગર ચોરી થશે જે વૈ 
વખતતેો હુ' ઓનરેબલ ક*પતીને ત્યાં જવાબદાર છુ'. ઉપર લખ્યુ* તે 
સહી, આ દસ્તાવેજ મે' રાછખુશીધી અતે અકકલ હૃશીઆરોથી 
લખી ચ૫;પ્યે; છે તે ગગા ભરર મળુ” છે. સતર ર૮દરતટ પેપ 

શદ ૪ ને શકર, આ દસ્તાવેજ મારે રૂબરૂ થયુ” છે. 
સહી આર્ચીખાલડ રોબદસનમ 


[એવ ગ્રમાણે દારદાના મજુ માણેક સમીઆણી પાસે? દસ્તાવેજ 
કરાવ્યુ છે, તેમાં ઉપગ્ની 5 દસ્‍્છતો દીવાન «૮માન છે. એજ પ્રમાજે 
ત્રોજ અને ચે!થી કલમ તથા ત્માનીખત વમર ધીજૂરીના “વાઘામાલુંક 


જાસેયી દસ્તાવેઃ૪ કચાગ્યું છે. 


વાધેર સત્તાપીસેોપ્ના ઉન્મપ્દ * ૧૮૨ 


વળી ત્રીજ કલમ વગર ઉપર મુજ્બ પોશીતરાના પ્રુ'વર મેઘધરાજજ 
પાસેથી દસ્તાવેજ લઈ ખેટ અતે દ્વારકાના જમીદારોને જમાન લીધા છે 
તે નીચે પ્રમાણે. ] 


આખણજીના રીડર મામજતી મહર 


હું કુવર થ્રી બાબજી-વકીલ સદારામ અધિકારી મારદ્ત અનેં હુ” 
સુધુ માણુક સમીઆણી બન્ને જણુ પોશીતરાવાળાનુ ઓનરેબલ કપની 
સાથ બેટ અને દ્વારકાની પેકે કોલકરાર થયાથી, એ '્ઞલકરાર બરાબર 
રીતે પળાવવા આ દસ્તાવેજથી જમાન થઈ એ છીએ. જતે પાશીતરાને 
જમીદાર્‌ “કાઈ પર પહેલવહેલો દ'ગે1 અગર ચોરી કરે તો તે બાબતના 
અમો જવાબદાર છીએ. પોશીતરાવાળા કઈ ફેલ ફતુર કરે તેતો બધો 
જવાળ અમારે શીર છે. સ”. ૧૮૬૪ના પોષ શુદ ર. 


ખેવડી સહી 


એનરેનલ ક*પની સરકારનો બેટતી ખાઈ ડતીઆણી અને 
અધિકારી સદારામજી તથા અરાંભડાના રાણા શગરામજી ઉપર પરવાનો. 


તા. ૨૧ નવેમ્બર સન ૧૮૦૯ ( મુબઈ ગવર્નમેન્ટ રેકોર્ડ ડટ1૯૦- 
1108 ન'. ૩૭ પાન ૫૧૧). 


હમણા સુધી ખેટ અને અરાંભડાતી સસ્થા દરિયાઈ લૂંટના 
ધૂ'ધાને કુમ્મક 'આપતા હતા પણુ સ'વત ૧૮૬૩ ઈ. સ. ૧૮૦૭માં 
કરતલ વોકર સાધે દસ્તાવેજ કરી આ ગે૨આખરૂ ભરેલો ચાલ છોડી 
દીધો ને પાોશીતરા મુકામે લેફ્ટતન્ટ કર્નલ મોદ સાથે હાલમાં તાજેતર 
બન્રાબભસ્ત કરી પોતાની અગાઉની ચાલ માટે ઓનરેબલ ૬"પનીનુ' મન 
મનાવતા સુમ્મ્ઈતી એનરેબલ ગઝ્વર્નર્‌ ઈન કાઉન્સિલ હરેક ઉપાયયા 


જૃત્ર્‌ એધદખામ*ડળતદ વાધેર 


દરિયાઈ લૂટનો ધે! બ'ધ પાડવાના કામમાં ઉત્તજન આપવાની અતે 
પાછી સારી ચાલચલણુ સ"પાદન કરે એવી કચ્છાઘી તમોને તમારી 
આગળની કરેલ દરિયાઈ લૂઢ અને ફેલફ્ીતુરો બાત્તત ક'ઈ પણુ સ'કોય 
રાખ્યા વગર પૂરેપૂરી માથી બક્ષી, આ પરવાનાથી નિર્દોષ કેરે છે. હવેથી' 
આ ડ*પની સર્કારતો એ બાબત તમારા ઉપર્‌ ક'ઈ પુ દાવો નધી, 
તમતે એ બાબત ક'ઈ પણુ હરકત યશે નહિ, 
મારે દરેક બનતી મદદ અને રક્ષણુ મળવા ખાતર જમે રાખી 
તમારા વ્યાપારીઓનાં વહાણુ દરિયામાં ગાસ ડરે તેહને ક'ઈ પણુ 
હરકત કે ઇન થવા ડર ન રાખવે।. વળી બેટ અને અરાંલડાના મન્દિર 
હિન્દુ ધતા ભક્તિના પૂજનિક સ્થાનો છે તેથી ઓનરેબલ કપની 
સરકાર તેને દરેક ન્નતની બનતી મદદ આપી રક્ષણુ કરરે. 
સહી એ.# વોડર રેસીડન્ટ 


( ઔનરૅભલ ગવર્નર ઈત કાઉનસીલ--તા ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૮૦ને 
રાજ મ'જર ક્યું"). 
શ્ર 7 હો 
કરારો! નેવે સુકાયા 
ઈ. સ. ૧૮૧૦માં જુવાનીના ન્તેરથી મદે ચડેલા મૂળુ માણેકે એવી 
હવા ઊભી કર કે વોકર સાહેબ સાધે કરેલા કરારને નેવે મૃછી લૂહ્શાટતા 
અસલી ચાળા પર અરાંભયા, પોશીતરા અને દ્રારકાના તાલુકદારો ચડી 
ગયા. તે વખતે કેપ્ટન કાર્નાક વગદરાના રૈસીડન્ટતી જગ્યા પર હતા-- 
તૈશે ગાયકવાડી ઘેડેસ્વારની એક પાગા દ્વારકા મોકલી અને એખામાં 
બગડેલા મામલાતે સુધારવાનું કામ તે પાગાના અમલદારતે સોપવામાં 
આવ્યુ એ ઘોડેસ્વારની ટ્રેજ્થી જરા શાન્તિ પ્રવતી” ખરી, પણુ મદે 
ચડેલા વાઘેર યુવાને!ને! થનગનાટ એછે થયો નથીં એવું નિવેદન વગેદરા 
ઘોડાસ્વારતી ફોજના સેનાપત્તિએ મોકર્લ્યું હતુ*- 


વપ્ધેર સત્તાપીરેપ્નેપ ઉનસપ્દ ૧૮૩ 


સો'ટે! દડ વસુલ લીધે! મ 


તેવામાં ઈ. સ- ૧૮૧૩માં અમરેલીમાં રહેતા રેસીડન્ટ બેલનટાઈને 
તરક્થી એ ખાના સરદારો પર તકાદો આવ્યે! “કે તેમણે કર્નલ વોકર 
સાથે કરેલા કરારનામાં પ્રમાણે રૂપીયા એક લાખ અતે દસ છત્નરનો 
૬5 જલદી ભરી આપવે! નેઈએ. આ ૬*5 માટે સારી પેંઠે દ્યાણુ 
કરવામાં આવ્યું એને ઈ. સ. ૧૮૧૪માં મહા સુશીબતે “કેટલાક મહેતા 
મૃત્સદીને વચ્ચે રાખી આ મોટી રકમનો દ'ડ વસુલ લેવામાં આવ્યે! 


વાઘેસે વિર્ફ્્યા 


આ પગલાંથી ઓખાના સરદારો નરમ ન પડયા પણુ તેમના 
ઉકળાટે તેમને વધારે તોફાની અને બેલગામ બનાવ્યા. ખીજી બાજુએથી 
ચુવાન લોહી તપી જવાથી કોઈ પ્રકારની સમજુત પર એ સરદારે! આવે 
તેમ નહેતું. તેમના દિવસો નમતા હતા તેથી વિકૃત ખછુદ્ધિથી એ 
સરદારો દોરવાઈ ગયા અને લૂ"ટદ્રાટતા ધન્ધાને હલકે ન ગણુતાં 
ખહાદુરીનો ધન્ધો તે ગણુવા લાગ્યા. 


મુમ્બઈ સરકારને! આખરી નિણ્‌ષ્ય 
આવા પ્રકારની વર્તણુકવાળા તાલુકદારાને--કોલકરારથી કાછુમાં 
રાખવાનુ” કામ મુમ્ળઈ સરકાતે અશકય જણાયુ. ત્યારે સુગ્બઈ સરકારે 
આ મૂલક ત્ાાબામાં લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. 


છેવટ ઈ. સ. ૧૮૧૬માં કર્નલ ઇસ્ટની સરદારી નીચે મોટું” લશ્કર 
દ્દારકા-બેટ તરપ મોકલવામાં આર્વ્યું.--તેમ જ કાઠીયાવાડ દિવાનજીની 
સરઘરી નીચે ગાયકવાડી લસ્કર પણુ કર્નલ ૪સ્ટની મદદે આવ્યું. 
સલાયા બનદર આગળ ગાયઠડવાડી લસ્કરે મુકામ ડર્યા હતો. એ વખતે 
જમનગર રાન્‍્ન્યમાં સત્તાજ--નકલી ન્નમ--નું રાજ્ય ચાલતુ” હતુ' અને 
આખા રાન્યમાં મોટા ખળભળાટ હતેઃ--રણુમલ ન્તમને ગાદી પર 


૧૮૪ અઘખપ્સ"'ડળના વાધેર 


લાવવા બેલટનટાઈનની અને ગાયકવાડી દીવાન વિક્લરાવની મદદ 
હોવામાં આવી હતી. તેથી ગાયકવાડી લશ્કર સકષાયામાં રહી કર્નલ 
ઇસ્ટતે મદદ કરતુ' હતુ*ઃ આ વખતે વાઘેર સરદાર અને વાદેર રજપૂતો 
બહુ જેર કરી શકયા નહિ, અને કપની સરકારને તાબે થયા. મુગ્મઈતી 
સરકારે વિચાર્યું” કે ઓખા પ્રદેશમાં દ્રારકા અને બેટ હિન્દુ ધર્મના 
મથક છે. તેથી એ પ્રદેશ પોતાના હિન્ડુ મિત્ર રાન્ન વડોદરાના 
ગાયકવાડતે આપવામાં આવે તો તેતી વ્યવસ્થા રીતસરની ચાલે, 


મકરણુ છવીસમુ' 
એપ્ખામ'ડલ વડાદરાના ગાયડવાડને સુપ્રત થયુ” 


ઈ. સ. ૧૮૧૬માં ઓખામ ડલ પ્રદેશ ઉપર ક“યની સરકારે ષે!તાનો 
અધિકાર અને કબન્ને મેળવ્યો, ઈ. સ. ૧૮૧૭ના નવેમ્બર માસની છઠી 
તારીખે 5*પની સરકાર અને વડોદરાના મહારાજા આન'દરાવ ગાયકવાડ 
વચ્ચે કરાર થયા અને ડ*પની સરકાર ઓખામ'ડલના તાલુકદાર। પાસે 
જે તુકશાનીની રકમ માગતી હતી--તે તથા આ છેલ્લી લસ્કરી ચઢાઈ ને 
અગે થયેલુ' બધુ' ખર્ચ--મળા જે રકમ થઈ તે ગાયકવાડ સરકાર 
પાસેથી કપની સરકારે વસુલ કરી, એખામ”“લ પ્રદેશ વડેદરા સરકારને 
નસુઘત કર્યો. 


એ વખતે થયેલા કરા*્નો એક ભાગ--ડલમ ૭ થી ભગવાનલાલ 
સ*પતરામના--એટકીન્સનના પુસ્તકના ભાપાન્તર રૃપે પ્રકટ થયેલા 
સુરતકમાં આ પ્રમાણે છે. 

(કાઠીઆવાડ એજન્સીના દેશી સ'સ્થાએનો સબધી કોલકરાર્‌ 
દરતાવે”જટ અને સન' દો-મુમ્બઈ ગવર્નમેન્ટ રૅદ્ાર્ચ્ના નમ્મર ૩૭ અને 
અતે ૧૯ નવી મન્થમાળા ૭ના પાન ૧૨ પરથ્‌ી-- 

ન'ભર ગને ( મુ. મા. ન*. ૭૪ ) 

મહારાક્ન ગાયકવાડ સાથે તા, દદદી નવેમ્બર ઈ. સ. ૧૮૧૭ને 
૨% થયેલ પૂર્વણી ટ્રીટીની કલમ સાતમી-- 

કલમ ૭મી 
મહારાશ્ન આનન્દરાવ ગાયકવાડ સેનાખાસખેલ સમરોર ગહાદુરે 


૧૮૬ એ!ાખપ્મ"ડળના વાધેર 


ઓનરેબલ ક'પનીને વ્નહેર કર્યું” કે બેટ અને આખામ'ડલમાં બે હિન્ડુ- 
ધમની અને ભક્તિની જગો છે--તે અમારા આધીનમાં કરવી જોઈએ 
તેથી અને ઓનરેબલ ઇસ્ટ ઇન્ડીયા કમ્પતીતે મહારાન્નતું આ આતુંરે 
ભરેલુ” ઝહેણુ કબુલ કરવા મરજી ચયાથી એખામ'ડલનો પ્રાન્ત" અને. 
ખેટના ટાપુ--તેમાંની તમામ રાજ્યસત્તા અતે કિક્ાએ સહિત તેએ. 
મહારા આનત'દરાવ ગાયકવાડ સેના ખાસખેલ સમરોર બહાદુર અને 
તેના વ'શવારસે।ઈને ચાલુ માટે આપે છે. મહારાન્ન સેના ખાસખેલ 
સમશેર બહાદુર ઓનરેબલ ૩"પતીને સામાન ભરવા ક'ઈ પણુ જગત 
જ કરનો દાવે। કર્યા વગર બેટના ટાપુ ઉપર ચલુ માટે એક મકાન ખાંધવા 
રવા વચન આપે છે. વળા કણુલ કરે છે ક ઓનરેબલ ક'પનીના તાળાતા 
બધાં વહાણો, પયાઉ, નોકર રઈયત વિગેરે તેમ જ ઓનરેબલ કપતીતા- 
ખૂ'દરના વ્યાપારીએના વહાણુ ગાયકવાડના પરગણાના બ'દર અમરે 
“રાઈ બીજી જગ્યાએ આવરે તો! તેતે વમર અડચણ જવા આવવા દેરું- 
બીજી તરફથી ઓનરેબલ ક'પતી કષુલ કરૈ છે કે ગાયકવાડ સરકારના 
બ'દરના વ્યાપારીઓના વહાણુ ઓનરેળલ ફ'પનીના બ'દરમાં આવરો 
તો તેમને પણુ વગર અયચણે જવા આવવા દેશું. વળી મહારાનન કુલ 
કરે છે'ક જે માણુસ ઔતરેૅબલ ક'પતીની વખાર રહેસે તેહને કઈ પણુ 
હરકત ન ડમ્તાં તેએ સાથ યોગ્ય રીત્તે વરતવામાં આવશો, 


ન'ભર પમે। (મુ. કા. ન. ૭૬ અતે ૮૦) 


તા, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૮૪૪ ન”. ૫૩૩ના પત્રમાં મુમ્બઈ સરકાર 
સચવ્યા પ્રમાણે મુમ્બઈ સરકારતી મરજી માફક મુમ્બઈ અતે સિન્ધતા 
બન્દ વચ્ચે સફર કરનારાં વહાણ તુશનને લીધે આખામડલ, 
અમરેલી અને કાડઠીયાવાડના ખીન્ત મહાલેોના બ'દરમાં આવી ભસ 
તે ઝાયકવાડ સરકારની સીરસ્તા પરમાણું જગાત ન લેવાની બાખતના 
ધારા-૧થી૬ 


એપ્ખપ્મ'ડલ વડેદદરાતપ ગપ્યકવપ્ડને સુપ્રત થયું ૧૯૫૭ 


આ કરાર પછી વાઘેરોએ ગાયકવાડ સરકારના વહીવટદારતી આત્તા 
તળે રહેવાનુ" ઠરાવવામાં આવ્યુ'. વાઘેર સરદારેમાંના મુખ્ય પુસ્ષોને 
વડે[દરા રાજ તરફથી ગરાસ આપવામાં આવ્યો હતે!. પહેલા વહીવટદાર 
તરી'ે દ્વારકામાં શ્રી રાઘુ બલ્લાળની નીમણક કક્વામાં આવી હતી. 


વાધે૨ સરદદરોમાં જામેલે! અસ'તેાપ 


એ!ાખાના રાન્ત ગણાતા માણેક વ'શના યુવાનીઆઓને હવે વસમા 
દહાડા આવ્યા હોય તેવુ* લાગ્યુ. રાશ્નને બદલે પ્રનત બની રહેવાના 
પ્રસગા!એ વાઘેર સ“ધમાં મોટા પ્રત્યાધાત અણી દીધો. ઠેકાણું ઠેકાણે 
ફેલફીતુર મચી રહ્યાં, દ્ારકાના ગરાસીઅદ મુલુ અને વેરશીનદ ભાયાત 
પત્તામલ માણેૅક્રે ગામડાંમાં બ“ડ ઉઠાવ્યું. તેતે શમાવવા ગાયકવાડની 
ઘો[ડેસ્વારતી એક પાગા એકદમ ક્વીતુરતે સ્થળે પહોંચી. ઘણા બ'ડખોરને 
પકડવામાં આવ્યા, વાઘેરાએ કેટલાક ગામને ખેદાનમેદાન કરી નાંખ્યાં. 
આ સમાચારથી ઝેપ્ટન કાર્નાકે ગાયકવાડને મદદ કરવા મી. હેડલી નામના 
અ'ગ્રેજ અમલદારને ઓખા પ્રદેશમાં મોકલ્યો, મી. હેડલીના આવવાર્થર 
વાઘેર સરદારો વળે ચઢયા અને બ'ડખાર બની ચોતરફ વસ્તીમાં અશાંતિ 
ફેલાવી મૂછી. ધણા માણુસેો। મરાયા. મી. હેડલીને ઓખા પ્રદેશમાં રહેવું 
ભારે થઈ પડયુ', તે ત્યાથી પારબન્દર તરફ નાશી ગયે. 


આ સમાચાર વડોદરા પહેચ્યા “કે તગ્ત જ ત્યા ચિન્તા ઊમી થઈ. 
તે વખતે કાઠીઆવાડના મધ્ય ભાગમાં આવેલા સરધાર-ગહ પાસે કનલ 
વિલસને મોટી ફોજ સાથે પડાવ નાખ્યો હતો, તેમને વડાદરેથી હુકમ 
છૂટચો કે તેમસું ફોજને લઈ એખાની પરિસ્થિતિતે પહોચી વળવા 
તજવીજ કરવી. તે વખતે એઓખામ'ડલના વાધેર સરદારો--મૂછી તેતો 
ભાઈ વેરશી, વીધો સુમણીએ, નાગજી માણેક--ભેગા થઈ અરાંભડાના 
રાણા સગરામજી સાધે મસલત ચલાવી રહ્યા હતા. તેમતે લાગ્યુ* કે 
સામે પૂર્‌ દોટ ન મૂકવી, તેથો તેમણે વિદદા મોકલાવી. [વિછીએ જનાર 


૧૮૮ સએદખપ્મ"'ડળના વાધેૅર 


વછીલ જુનાગઢમાં રૈસીડેન્ટ બાલનટાધનિતે મલ્યો; અને નને મ્રઈ 
પણુ શરતે વાધેરોનું રાજ એમના હાથમાં પાછું આવે તેમ થતું હાય 
તતા વાઘેર સરદારે! કરારો! કરવા તેયારી બતાવે છે એવુ' કહેષ્ય્‌ એ વકીલ 
મારદ્ત બેલનટાઈને સાહેબ પાસે ગૂયુ'. પરન્તુ એક વખત વાધેર 
સરદારો તાખે થઈ ગયા છે તો હવે તેમના પરતો કાછુ ઢીલે। થવા દેવામાં 
રાજનીતિની ખામી ગણાય એમ સમજી એ અમલદારે નમતું આપ્યું 
નહિ; અને મામલાને ખદ્ભદવા દીધો. એ ખામ'ળ ખળભળી ઉડ્યો. 


પ્રકરણુ સત્તાવીસમુ 
એખા પ્રટેશ ગાયકવાડ પાસેથી પડાવી લેવાને! પ્રયાસ 


અરાંભડા-મેટના રાણા સત્રરામજને રાણા મટી જવામાં મોટી ભોઠપ 
લાગતી હતી. તેણુ વાધેર યુવાતો મૃળુ અને વેરશીને હાથમાં લીધા અને 
તેમને પાતો! ચડાવ્યો કે હજી ગાયકવાડના અમલને લાંખેો વખત થયો 
નથી; તેમ જ છેક વડોદરાથી ઠ્દારકાં સુધી સારા કામોરા આવતા નથોૉ. 
ને આવે છે તે સૌને પેટ હોય છે--જે ફોજ આવે છે અને ઘોડેસવારો 
વે છે તેમને પણુ માયકવાડ માટે નનન આપવામાં ભારે રસ દેખાતો 
નથી. આપણે જમનગરના સુત્સદ્દી મહેતાની સલાહ લ એ. આપણે 
આખાના ભડવીર માણુસો।!ને પૂછીએ અતે કરીયો એકસ'પથી હુલ્લડ 
ઉદયાવી દ્વારકામાંથી સત્તાવાળાને હાંકી કાઢીએ તો પછી ફરીથી આપણને 
તે હરાવી શકશે નહિ. 


આ જન્નતની વિચારશ્રેણી વાઘેર યુવાનોતે મીઠી મધ જેવી લાગી, 
અને દારકાના તાલુકદારો તો ઝટ એકડો થઈ ગયા. અરાંભડાના 
શાણા સગરામજી તેમની મદદે આવ્યા, અતે દ્વારકાને સર કરવા માટે 
ઘીંગાણા મચાવવાની શરૂઆત થઈન ગાયકવાડી વહીવટદારતી આજ્તાનુ” 
ઉથાપન થવા લાગ્યું અને શહેરની વસ્ત્તીતાો અમુક ભાત્ર ( જના 
સમ્બન્ધાને કારણે જેમનું હિત વાઘેર રાજ સાધે સ'કળાયું હતું ) આ 
ઘીંગાણામા વાઘેરતે યશ મળે એવું ઇચ્છવા લાગ્યો. 


સમાવી ચામાડોળ બની ગયેલી પરિસ્થિતિના ખબર વડોદરા અતે 
મુમ્બઈ પહોંચ્યા કે તરત ૦૪ ક"પતી સરકારે વિચારી લીધુ” કે ઉગતાને 
દાખી દેવાની નીતિ મ્રહણુ કરવામાં નહિ આવે તે! વાઘેરાને ડબજે કરવા 


શ્્ટ્૦ ખપ્ખપસ'ડળતા વધધેર 


ફરીથી આખુ* નાટક ભજવવુ” પડરો અને તે ભારે પડી જરો. તેથી તે 
વખતે સિન્ધમાં ટંટ્વા નગર અને થરપારકર પાસે કનલ સ્ટેનહેપ મેડ” 
સૈન્ય લઈ પડો હતો. તેને ટકમ આપવામાં આવ્યો કે તેણું ફ્ેજ 
સહિત દ્વારકા પહોચી જવું અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ કાખૂમાં લેવી. 
ઈ. સ. ૧૮૨૦માં કનલ સ્ટેનહોપ સેનાપતિ કરછ માંડવી યઈ દરિયા 
રસ્તે દારકા આવ્યો ત્યારે દ્રારકાના ગઢના કબજે વાઘેર સરદારોએ 
હાથ કર્યો હતો. ઈ. સ, ૧૮૨૦માં દ્વારકાતો ગઢ નાનો હતો પણુ 
ગજબૂત હતો. મુખ્ય કિલામાં મ'દિરનો જુદા કિલ્લો આવરી લેવામાં 
આવ્યો હતો. કિલ્લાને માત્ર બે જ દરવાન્ત--પ્રવેશટ્દાર હતા. એક 
ઉગમણી દિશાએ, અને ખીને આથમણી દિશાએ. હાલના હોળીચોક 
પાસે હાલની ગોપાલજીની શહેરી છે તે જૂના કિઃલાની રાંગતે અડતી 
રેતી, હાલનો ઉત્તર દરવાન્ે ત્યારે નહોતે1. 


આ ડિલ્લામાં વાઘેર પોતાના માણુસો સાથે દાખલ થઈ ગયા હતા 
અતે દરવાન્ન બન્ધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. સમૈયા માણેકના દીકરા 
ગૃળુ અને વેરશી તથા રાણા સગગમજીએ ગઢની રાંગ ઉપર મજખૂત 
જવાનોને હથિયારથી સન” કરી ગેઇવી દીધા હતા. શહેરતા ચોતરે 
ચેઈતરે ન્ન"ગી ઢોલ વાગતા હતા અતે જીવાનોને ચરાતતતું પાણી એ 
ચલથી ચડતુ' હતુ*, વાઘેર બાઈઓ પણુ માથા પર્‌ પાણીના બેડાં 
લઈ ઢેકાણે ટૅકાણુ મોરચા ઉપરના યુવાનોને રોટલા અને પાણી 
“પહોંચાડતી હતી. 


કર્નલ સ્ટેનણેપનાં વહાણ લશ્કર સાથે દ્રારકા બન્દરે આવી 
પહોંચ્યા એટલે તો વાઘેર જુવાતોને બમણું શરાતન ચડયું, રાણા 
સગરામજી ટૅકાણુ ટેકાણુ યુવાને પડકારત! હતા “ ભાયડા ચં 
રહેજે, એપખાનું પાણી લશ્નવતા નહિ. ને અદ વખતે ઢીલા પડથા 
સો ફરી એજાનુ” રા આપણા હાથમાં આવવાનું નથી, વગેરે '. 


એપખડ પ્રદેશ માચક્વાડ 'પપ્સેચી પડપ્વી લેવાના પચાસ ૧૯૧ 


કર્નલ સ્ટેનહોાપ આવતાંની સાથે દ્વારકાના કિલ્લાને બરાબર 
તપાસવા લશ્કરના અમલદારોને લઈ કિલ્લાની આસપાસ ફરી વળ્યા? 
અને કિલ્લામાં ગાબડાં પાડી શકાય તેવી સ્થિતિ કયાં ડયાં છે તેનો 
અભ્યાસ તેમણે કરી લીધો, તે વખતે માણેક સરદારના રહેટાણુનાં મકાનો 
કિલ્લાની ઉત્તર-પૂ્વેના ખૂણા ઉપર આવેલાં હતાં અને એ ગઢના એ 
-ખૂણુ।ની ખહાર વાઘેર રાજાઓની સ્મશાનભૂ મિ ( ઘોરવાડો ) હતી. એ 


જગ્યાએ ઓખાના ગામયાંમાંથી આવેલ મરદ્ેના રાળાએ મોરચો 
નાખ્યો હતો. 


એક દિવસે સવારે કર્નલ સ્ટેનહોપે પોતાનું” સમસ્ત સૈન્ય--તેમના 
બધાં હથિયાર, તોપો, સારવારની ટાળી, બૅન્ડ--વગેરેતે પૂરેપૂરા લશ્કરી 
ઠાદથી સજ્જ કેરી દ્દારકાના કિલ્લાની પરિકમાં થાય તેવી રીતે બૅન્ડના 
સ્વરો સાથે નહેર ફૂચ યોજી. આવી કૂચ દ્વારકાની પ્રજાએ કદિ નનેઈ 
નહોતી. ગઢમાં પુરાઈ રહેલા હિ"મતવાન માણુસોએ આ લશ્કરી ફૂચ 
ડિલ્લાની રાંગ પર ચડીને ન્નેઈ. કેટલાક લોકો તો દ્ારકાનાથના જગત 
મનન્‍્દિરના લાડવા દહેરાં પર ચડી ગયાં અને ત્યાંથી તેમણે આ લશ્કરની 
“હીલચાલ ન્નેઈ. ફૂચની વચ્ચે વચ્ચે બન્દૂકના ભડાકા પણુ થતા હતા. 


ખીજે દિવસે તા. ૨૬ નવેમ્ગર, ૧૮૨૦ના રોજ ડનલ સ્ટેનહેપના 
'લશ્કરને છૂકમ મળ્યો કે દ્ારકાના કિલ્લાની કિલ્લાબ'ધાં તોડવી. પછીના 
દશબાર દિવસ અમલદારો ચોતરફ ફરી વળ્યા અને છેવટે નિણુય 
થયો કે વાઘેર લડવેયા કોઈ બી રીતે દરવાન્ન ઉઘાડવાના નથી અને 
દરવાન્ન તોડીને ઉઘડાવવામાં લશ્કરી બળ વેડફી નાંખવુ" એ વ્યાજબી 
નથી. એક યુવાન અગ્નેજ અમલદારે ખીડું ઝડપ્યું કે ગઢની ઉત્તર 
તરફની ભીંતે વાઘેર સરદારાના રહેડાણુના ભાગ આગળ નિસરણી 
માંડીની તે ગઢ સર કરરે; અને તેની મદદમાં લસ્કરની ખીજ ખે ફોજ 
જુદે જ્યુદે પપૂણેથી આવી ચડે અને છેવટે વાવેરોને દાર કરી શકાય 


ક્ટ્ર્‌ એપ્ખામ'“ડળતા વાધેર: 
અમવા કેદ પકડી શકાય, આ પ્રકારનો હીલચાલ કરવાતુ' કત્લ સ્ટેત 
હોપે મ'જૂર રાખ્યુ' અને ઈ. સ. ૧૮૨નન્‍ના ડિસિમ્ગરની તારીખ 
ટમીતા રે।જ સવારે કેપ્ટન મેરીએટ નામના યુવાન અમલદાર પોતાના 
તાબાની ફોજને લઈ કિલ્લાની ઉત્તર દિશાની ભીંત પાસે આવી પહેંચ્યાંદ 
ફોજ સાથે...લસ્કરી ઢબની નિસરણી પણુ લાવવામાં આવી હતી, 


પરેશાં તો આ લશ્કરે ઉત્તર-પૂજ તરદના ખૂણા ઉપર એખા- 
મ*ડળતાં ગામડે ગામડેથી આવી પહોચેલા વાઘેર ટોળાના મોર્યાને. 
પૂડકાર આપ્યો, વાધઘેરના વ્ન'ગી ઢોલ ધણુકવા લાગ્યાં, સામેથી અ'મ્ેજ 
લશ્કરન! બેન્ડવાન્નના સર અને ખ્યગલોના નાદ હવામાં ઉભરાઈ ૨લા-- 
ગામમાં વસી રહેલી વસ્તીને તો એક બાજુથી કૉતૂક જગ્યું અતે ખીજ 
બાજુએથી હાણુ આવી પહોંચ્યાની ધુશ્નરી દિલમાં પેસી ગઈ. જતતાતા- 
વાસના ધરોના કમાડ બ'ધ થઈ ગયાં. રૈયત પોતાના ધરમાં પૂરાઈ બેડી- 


પહેલે હલ્લો કેપ્ટન મેરીએટના લશ્કરે કર્નલ સ્ટેનહેપના હુકમથી 
ડિલ્લાને ખૂષ્દુ નનમેલા વાધેર ચરવીરના ટોળા ઉપર કર્યો. વાધેર જીવાતો 
તલવાર નચવતા નચવતા લસ્કરને સામે ધસ્યા, લસ્કરને બદક રોાડવાતો 
હુકમ મળે તે પહેલાં તો વાધેર વીરોએ સક સબ તલવારના ઝાટકાથી 
જટ્લાક સિપાઈઓનદ ડોકાં ધડથી જુદ કરી નાંખ્યા, તરત જ 
લસ્કરમાંથી બન્દૂકની રમઝટ «નમી. ચરે ચડેલા વાઘેરોના સેંથાણુ નીકળી 
ગયા. પાંચપચાસતી પથારી થઈ ગઈ. તેટલામાં ફિલ્લાની રાંગ ઉપરથી 
લીંતની આધે સડી વાઘેર સરદારોએ એ લસ્કર પર ઉપરથી “ન્દૂકને 
મારો ચલાવ્યો. એ જેઈ કેપ્ટન મેરીએટને કોધ વ્યાપ્યો અને તે કિલ્લાની. 
ભીંતે લશ્કરી સીડી સડ ગોડવી દેવાનો હુકમ અપાયે।. જેવી સીડી 
ગાદવાઈ કે તરત જ તે અ'ઝેજ અમલદાર હાથમાં પિસ્તોલ લઈ સીડીના 
પગથિયાં સડેડાટ ચડી ગયો. તેના દ્લિમાં એમ છતું કે ઝટ કિલ્લા પર 
જઈ ત્યાં રહેલા વાઘેર વીરોને ,પાતાની પીસ્તોલથી મોતને શરતે 


સએપ્ખપ ગરૅશ શપ્યડવપ્ડ "પસેથી પડાવી લેવાને! મયપ્સ ૧૬૩ 


પહોંચાય પરન્તુ એ કેપ્ટન મેરીએટ જેવો સીડીના છેલ્લા «પગથિયે 
પહોંચ્યો કે તરત જ ગઢની રાંગની ઓથે વાંકા વળી છુપાયેલા વાઘેર 
સરદારે એક જ તલવારના ઝાટકાથી તેને ભય'કર રીતે ધાયલ કર્યો, 


પછી તો ડ"પતી સરકારના લસ્કરના માણુસેો સીટી પર ચડીને 
કિલ્લામાં ઊતરી પડ'યા અને કિલ્લાની રાંગ ઉપર જ 'ખૂનખાર યુદ્ધ 
ચાલું જેમાં મૃછુ માણુક અતે તેતો ભાઈ વેરશી મરાયા. રાણા 
સગરામજી, વિધા સુમણીએઓ અને નાગજી માણેક વગેરેને “પની સરકારે 
દ પકડયા) અને તરત જ દ્દારકા શહેરનો! ડબન્તે કપની સરકારે 
લીધો, મૃલુ અને વેરશી મરાયાથી વાઘેર સ'ધમાં હાહાકાર વર્તાઈ 
રલ્રો, કેદ પકડાયેલા રાણા સગરામજીતે સુસ્ત રાહેરની ક“"પની સરકારની 
જેલમાં--કૃદખાાનામાં મોકલી દીધા અને ખીન્ન “કેદીઓને અમદાવાદના 
'ૃદખાનામાં રાખ્ખવામાં આવ્યા, ફરીથી, ઓખા પ્રદેશ ઉપર ગાયકવાડની 
આણુ વર્તાવા લાગી. પરશુરામ બળવ'ત નામના વહીવટદારતે એ દેશ 
સોંપાયો, તેને મદદમાં બટાલીઅનતી એક પાંખ દ્વારકામાં કેપ્ટન 
એકવુડના નેતૃત્વ નીચે મૂકવામાં આવી. 


આ કૅપ્ટન એલવુડે વહીવટદાર પરશુગમને સલાહ આપી અને 
વાઘેર સરદારના મુખ્ય કેટલાક માણુસોને એમના મોભા પ્રમાણું અમુક 
રકમની જીવાઈ અપાવી. એટલે તરત જ દેશમાં ઉકળાટ થતો અટછી 
ગયા, પાછળથી ર!ણા સગરામજી માટે જામનગરના રોશન અને ડેચ્છના 
રશ તરફથી ૩'પની સરકાર ઉપર સીદારસ કરવામાં આવી અને 
સગરામજછી એ રાશ્તઓના સગા મત! છોવાથી તેમને સૂરતના 
'"દખાનામાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા, 


ખીન્ત કેદીઓને અમદાવાદના ડેદખાનામાંથી મુક્ત કરી અમરેલીના 
રસિડેન્ટ તરદ્‌ મોકલી આપવામાં આવ્યા. ત્યાં એમના નનમીન લેવામા 
આવ્યા અતે તેમને છૂટા કરી ઓખા પ્રદેશ ભેગા કરવામાં આવ્યા, 
એ! ૧૩ 


૧૬૪ રી એપ્ખપ્મ'ડળના વાધેર 


કેપ્ટત મેરીએટનો જત દ્વારકાને કિલ્લો સર કરતાં ગયો. કતી 
સરકારે અને એ બહાદુર અમલદ્ારના મિત્રોએ એમની બહાદુરીના 
સ્મારક તરીકે જે સ્થળે એ સરદાર મરાયો તે જ સ્થળે કિલાની ભીંતને 
અડીને તેની કબર ચણાવી અને તેના ઉપર સુન્દર આરસની તખતી 
જડાવી, તેમાં નીચે ઉતારેલો લેખ પણુ જાતરાવ્યો, અ મારક અજ 
સુધી દ્વારકામાં વાધેરાના પરાકમની યાદગીરી તરીકે અને જુવાત અગ્રેજ 
અમલદારના વીરત્વની યાદગીરી તરીકે જેવું ને તેવું મોજૂદ છે- 

લેખ 
ઉલટા લક 
11116 1306! ૦1 
પતાસા શિલા ડોતાં0ા 
1.1દઘાલ॥દપ 
17 1. 1. 67દા ઈઞરલ્ટાતટ॥ળદ ૦4 1૦૦ 
-જ્તત 
ટ1તૈ--12ટ ૬.210 
૧૦ 910 [10110૫૬8 છ1લ 
310૫11 3પઘ દદ 12101110310 
0૦૪૦1૦1 01 13011103 
1ઝલટત 8113 1૯€€0101૯01 4820 
728 કછુટતે 26 ₹લદડ 
્ર હે શ 

33 1136 ઉત (1વ્ટ£ 3૮5 ૧૫0 બં: 
૪4 76૮5૦2 39100 810૫૧૯ 10 ૧102 


છ ૦૦53 ૭ન્ઇન-્ૂ્#ઈ૯ઈ્્ સ્ત 


ન નં 
“ન ૯૦ 


એપ્ખપ પ્રરેશે મપ્યડવપ્ડ પાસેથી પડાવી લેવાને। પ્રયાસ ૧૬૯૧ 


35 કડડ&્ર્પાંદ 01 11૯ 101 ૦01 3)9ત11:2. 
36 00 ઉપલ 2613 સે૦બ#ટત્તંર? 7820 
177 કઝળ્તત [ગંદતે ૦4 1112 19001॥તંડ 1રિટ્ત્લાંઇ્લ્વે 
18 01 112 0૦૦૦૭510૦1, 
શ ન્ન ન 
49 પંડ છિતંલાવેડ 10 (01૮૦13 ૦0 1]લઃ 
20 ક501117વ1018 ૦1 કિડ ઉત્ા14111£]/ 
22£ 32૨૯5102૮4 101 ઊડ 1દલ્ડ કાવ 1ડદટલાળ 
22 0 ળશંડ 4111280૯ ઉપતાાદલડ 
23 ઉત્૪૯ ઉદટવ્ધ્ટલ 111૩ 3107૯ ૦૮ 1130 
24 535૪0૦0૬ 310૮70 440 4.04૦: 
25 185 દાધ્લ્તે 
નર ઢો શ 
26 ઉં 131ત1€ દત (10તતં0ાડ 
27 1045 કડ 7૦૫11૬૪ £ટલા. 
એખામ”ડલની ભૂમિ ઉપર અ'મેજનાં હાડકાં પહેલી વ[૨ ઈ. સ. 
૧૮૨૦માં દટાયાં. ઇતિહાસમાં એ બનાવ વાઘેરના શોર્યના સ્મારક 
તરીકે આ પથ્થરમાં નોધાયો છે--તેટલે જ અ'શે અ'ગ્રેજ પ્રશ્નના 


યુવાનોની નસોમાં પોતાના દેશ માટે પ્રાણુ અપવાની તેયારીવાળી 


રૃશભક્તિયી ઉછળતું લોહી વહી રહ્યું હોય છે તે વાતના સ્મારક તરીકે 
પૃણુ આ #ીતિં-શિલા કામ કરી રહી છે. 


આ લેખમાંથી ફલિત યાય છે 'ક દ્ારકાના કિલ્લા ઉપર 
તા. ૨૬મી નવેમ્બર, ૧૮૨૦ના રોજ હલ્લો લઈ જવામાં અધ્યેઇ, પણુ 


વહુ :. એ'અપ્મ'ડળના વા ધેર 


તા. ૮મી ડિસેગ્બરે કેપ્ટન મેરીએટ કિલ્લા પર સીડી માંડીને યડતાર 
પેલે! પુરષ હતો. 
આગ્રેજ ગવર્નર એલ્ફીન્સ્ટતે આ લરકરી અમલદારતી વદારી 

અને બહાદુરીના સ્મરણુ તરીકે દારકાના પશ્રિમ છેડા પર છાલ દીવાન 
દાંડી છે ત્યાં (ચો ૪ર્તિસ્ત'ભ રચાવેલ છે, તે આજ સુધી મોજૂદ છે. 
ઈ. સ. ૧૮૨૪માં કૅપ્ટન મેરીએટને મારનાર મૂલુ, સમયાણી માણેકે જે 
બહાદુરી બનાવી હતી તે જેવી તેવી નહોતી. તે મૂળુ માણુક માટે 
'રશના લેકકાએ અનેક કીર્તિગીતો નડી સમાજમાં ધહેતાં કર્યા' હતાં. 
એમાંથી ધોડા દુહા અહોં ઉતારવાનું ઉચિત ગણુદશે. 

કાલા જ%૬ મર ઝૂરે 

એતો ગર૩ર લાગે ઘેર 

માણેક સમીઆણી , મૂળવે 

છે વળભર્યો વાઘેર--૧ 

બનેડા બાપ રતન 

ગાળછ બધા ગામ 

ખેધીલો ખસે નહિ 

એરૂ મૂળુ આડાણુ--૨ 

અ“ગરેજ મૂછીએ મારીએ! 

એના કાગળ પુગ્યદ કરાંચી 

અ'તરેમાં સડમ ઉધરકે 

સૈયર્‌ વાત સાગચી--૩ 

વેરાળા ઘેરે વરસવા 

છ ધપ્રુટનિ બગાધાર 

માણુક જીધેઃ મુળવે 

છી આારાંન્નેમેમ આફાથ--૪ 


એપ્ખપ પ્રરેશ મપ્યડવાંડ 'પપ્સેથી પડાવી લેવાનો મચાસ ૧૯૪૭ 


ધમરશ નારાળાં ચળે 
છી શરણાુય્યાં સિંધુ રાગ 
લાડો ફાન શું લડો 
મૂળા ન દીએ માગ--પ૫ 


દળાં આવીઆં દખણી તણા 
એના ભાલાળા ભોૉષાળ 
તે સામાં પાધ શીંગાળી 
માણુક ભરે મૂળવે--૬ 


સાત નર વશી મલ ચડે 
કેડે ખાંધી કરમાળ 
લોટો ભડ લ'કાળ 
માણુક સમીઆણી મૂળવે।-છ 


ત્રીન્ન અ'કનતો દુહે--કેષ્ટન મેરીએટના મરણુને ઉદ્દેશીને લખાયે 
છે. કર્નલ સ્ટેનહેપ-સિન્ધમાં ક્હા ગામ પાસે અ'ગ્રેજ લર્કરની 
છાવણી નાંખી પડયો હતો. યાંયી સ્ટેનહાપને ઓખા પ્રદેશમાં વાઘેરના 
રમખાણુ શાન્ત કરવા જવાતો હુકમ મળ્યો હતો. ઠદ્દાથી ડરાંચી થઈ 
તહાણુ રસ્તે સ્ટેનહિપની લશ્કરી ટુકડી દારકા આવી. તેમાં કેપ્ટન 
મેરીએટ બહાદુર લય્વેયો ગણાતો હતો. તે દ્ારકાતો કિલ્લો કબન્ે 
કરવા નીસરણી માંડી ગઢ પર ચઢવા જતો હતે ત્યારે તેને ધાયલ 
કરવામાં આવ્યો હતો, આ સમાચાર કરાંચીમાં કાવણીમાં રહેતી 
મડમને પહેંચ્યા ત્વારે તે પોતાની મેનપણીને પૂછવા લાગી કે દ્વારકામાં 
કૅપ્ટન મેરીએટ મરાયાના ખબર આવ્યા છે. તે સાચી વાત છે ?-- 


ક્નેલ ટૉડ દ્વારકાના પ્રવાસે આવ્યા હતા. તેણે આ પ્રવાસની 
હુષ્ટીક્ત 1743105 44 1લ્ડયાટાળ ડ॥ીવત-824 નામનુ” 


5૬૭૮ એપ્ખપ્મ'ડળનદ વાધેર 


હ૪ીકતથી ભરપૂર પુસ્તક પ્રકટ કર્યું” છે. તેમાં ઉપર જણાવેલા કીર્તિ” 
સ્ત'ભતો ઉશ્લેખ--કૅપ્ટન મેરોએટના નામ સાધે કરેલો છે. 


એ સમયમાં ઈ, સ. ૧૮૧૭-૧૮માં ગાયકવાડી વહીવટદાર રાઘુજ 
બ્લાળની સગવડભરી સહાયથો--ધ્રી શારદાપીઃના શ'કરાચાક 
શ્રીઢયપ્રીવાત્રમ તરયૂથી દ્વારકાના દેવાલયોમાં સારા સુધારાવધારા થવા 
હતા. દ્ારકાનાં દેવાલયોના કિલ્લામાં થીદ્દારકાધીશ, શ્રીત્રીકમરાય, 
શ્રીકલ્યાણુરાય, શ્રોમાધવરાય, શ્રીપુરષાત્તમરાય અને શ્રીદિવ#ીજનાં 
સ્વરૂપો! ળિરાજતાં હતાં. બેટશ'ખાદ્ધારમાં સવત ૧૬૧૬માં નવું મન્લિ 
અશ્યાર્યું હતું--તેમાં શ્રોકૃપ્યુની ચાર પટરાણીતા સ્વરૂપનાં દેવાલયે1 પણુ 
રચાયાં હતાં, તે ઉપરથૉ શ્રો હયત્રીવાશ્રમ મહારાજે શારદામડના વિસ્તાર- 
વાળા જગ્યામાં--બેટમાં ઝમ શિખર વગરનાં દેવાલય બ'પાયાં ઠતાં- 
તેમ દ્વારકામાં પણુ ચાર પટરાણીના અને ખેટમાં છે તેગુ' એક લદ્મી- 
નારાયષુનું દેવાલથ બાંધવાને પુસ્વાર્થ કર્મો હતો--વાધેર સરદાર સળ 
માલુકનો આ કામમાં પૂરો સધિયારો હતો. 


પ્રકરણ અડ્ઠાવીસમુ 
શાન્તિવાળી પશ્ચીસી 


સમૈયા માણેકના સુત મૂળુ માણેક (ખીન્ને ) અને વેરસી માણેક 
તરપ્થી મમી રહેલા ઉત્પાતની શર્!ન્ત થયા પછી બેટ દ્વારકામાં આશરે 
પચ્ચાસ વરસ રાન્તિના ગયાં હતાં, 


એ શાન્તિના કાળમાં જરાતના રસિક કવિ ત્રી દ્યારામ પોતાનું 
સાચુ વૈષ્સુવી હદ્ય લઈને દ્વારકાની યાત્રાએ સ'વત ૧૮૮૪માં 
(ઈ.સ. ૧૮૨૮) આવ્યા હતા. એમના જીવનચરિત્રનું પુસ્તક 
શ્રી શ'કરપ્રસાદ ખમનલાલ રાવળે લખો પ્રકટ કર્યું" છે. તે પુસ્તકમાં 


દયારામ કવિની યાત્રાના પ્રવાસના વર્ણનની થોડી પ'ક્તિઓ અહોં 
ઉતારવામાં આવી છે. 


સાર્‌ યાત્રાનું વણન 
છે અપાર મહિમા ચ'ડીપુરી શ્રી રોથશાયી ભગવાન 
શ્રો વ્યાસ રેવ તે શુકાશ્રમ ચશ્લભેદ ક્ષેત્ર મહાન 
ડ૩કારનાયજી નિરખીઆ નર્મદા નિર્મળ શ્થાન 
મહિષ્મતી પૂરી પરમ પાવન શાસ્ત્રમાં એમ ગાન 
પૂરી અવન્તી મહાકાલેશ્વર ક્ષિપ્રા તીર્થ પાવન 
શ્રી દારિકાપુરી પછી ગયો, જ્યાં સદા ન/ગજવન 
ગામતી સાગર ચકતીથે? કયું” સ્નેહે સ્નાન 
શ્રી ત્રિકમ માધવ પુસ્યેતતમ નિખિયા કૃષ્સુ કલ્યાણ 
પછી શ'ખોહ્દાર બેટે નિખિયા કુ'વર શ્રી ભગવાન 
સ્ડ્મિણી રાધા નછુવ્તી સયભામાદિ પ્રભુ પ્રાણુ .' 


«*- 


એાખપ્મ'ડળના વાધેર 


વિધિવત કરી સહુ નારાયણુસર તીર્થ અતિ ઉત્કર્ષ 

પછી પીંડતારક પ્રભાસ ન્હાયા સુદામાપુરી દશ 

કુ"ડ દામોદર ગિરનાર યાત્રા જીણુંગઢ જ્યાં ગામ 

જન દયા પ્રિતમ ભક્ત સ્થળ નરસિહ મહેતા નામન 
આ વણુતમાં ઠ્ારકા અને બેટના કાર્યકમનું જે વણન છે તે 
એ સમયમાં યાત્રાળુઓઆના રેવદર્શન અતે તીર્યસ્નાનનો સાચે! નકશો 
રજૂ કરે છે--શ્રી શ*ખનારાયણુતુ* મન્દિર બેટમદ સુખ્ય ગણાય છે તેતું 
નામ આ પ્રવાસતા વર્ણનમાં કવિએ મૂડયું નથી, ૫ 
સવત ૧૯૦૨માં કચ્છ ગ્રદેશમાંથી દરિયારસ્તે બેટ દારકાતી યાગ 
કરવા માણુસે! આવતા હતા, રાન્નરજવાડા તરફથી આ તીય સ્યાતમાં 
પુર્યાથે* દેવાલયે! અને જ્લાશયોના જિણોટાર'થતા હતા. તૈ પ્રમાણે 
બેટ દારકાની અ શાન્તિ-પચ્ચીસીના કાળમાં કચ્છના રાન્‍ન દશળતી 
તરફથી બેટના ત્રી શ'ખનારાયણુ મન્દિર જિસાદ્ાર કરાવ્યાતે 
શિલાલેપ્ખ મળેલો છે, તેનો ઉતારા આ પ્રમાણે છે. ન 

૧ શ્રી સલનારામળઝી વતમ છે સંવત ૧૨૦૨ના ચાશાર શુદ ૨ મોમે 

૨ મરાત્તમો થી માત્મઝગી લ્‌ તુત સગોપ્રી શેરગીણ મિત્રનો હામ 
ર્‌ થતતવીમો છે 1! સવત ગોવી મોવારગી પનત્તગ છાહ્યુત ગઝાતીચ સાડ 
જ મોવો રામગી-- # 

આ કાર્ય બેટમાં ચાલતું છતું ત્યાં શાન્તિપચ્ચીસીનો લાભ લઈ 

નવાનગરના રાશ્ન રણુમલ ત્નમ બેટ દ્વારકાની યાત્રાએ પધાર્યા હતા. 

જામનગરના જાજા રણમલ જામની બેટ દ્વારકાની યાત્રા 


ઈ. સ. ૧૮૨૦માં આખામ્ર“ડલ પ્રદેશ વાધેરા પાસેથ! ક*પતી સરકારે 
છતી લીધાની વાત જૂની યઈ ગઈ હતી. તે પ્રદેશ ક"પની સરકારે 


“ાપન્તિવાળી પશ્ચોસી ર૧૫ 


“વડોદરાના ગાયકવાડ સરકારને આપી દીધો હતા, એ કાળમાં આખાના 
“વાઘેર સરદારોને જે પ્રકારે સન્‍્તોષ રહે તેવા પ્રકારે ગાયકવાડના અમલન 
“દારો વાઘેર સરદાર પ્રત્યે વર્તતા નહોતા. તેથી એ ક્ષત્રિયવ'શનું રાજ” 
-કડુગ્બ પોતાનો મોભો સાંચવી શક્યું નહોતુ તેતો વસવસો એ વ'શના 
“અગ્રેસરને થયા કરતો હતો. પોતે રાન્ન મટી ગયા છે એ વાતનો ખર્‌- 
ખર એમના દ્લમોંથી ગયો નહોતો. તેમાંના સમૈયા માણુકના દીકરા 
મૂલુ માણુકે જરા ઊંચુ માથુ” કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો---તેને ક*પની 
સરકારના કરાચી-અને તેમાંથી આવી ચડેલા લસ્કરે દ્વારકામાં દાબી દીધો 
'ઊતો, આવા વાતાવરણુમાં વડોદરા સરકારના અમલદાર ઓખાપ્રદેશની 
"શાન્તિ વ્નળવી રહ્યા હતા તેવામાં જામનગરથી શ્રી રણુમલ ન્નમ 
સાણેબતને દ્ારકા-બેટની યાત્રા કરવાની પ્રેરણા નગી. રણુમલ “તમ બહુ 
ઉદાર્‌ હતા. ત્તેમતી કારકીદી માં સ“વત ૧૮૯૦, સ'વત ૧૮૯૫, અને 
૧૯૦૨માં કાઠિયાવાડમાં દુકાળ પ્રવત્તી" રજ્ઞો હતો. તે વખતે તેમણે 
રાજખીજને છાજે તેવી રીતે ભૂખે મરતાં માણસોને ઉદારતાથી આશ્રય 
આપ્યા હતો. નમનગ્રમાં લાખેપ્ટો નામનો ગઢ તેમણે એ કાળમાં 
મોટે ખચે અને મોટી યુક્તિથી બ'ધાવ્યો હતો. એવા મહાભલાષી 
રણુમલ ન્નમની ઇચ્છા બેટ દ્વારકાની યાત્રા કરવાની થાય એ સ્વાભાવિક 
ગણાય. ખેટ દ્વારકામાં વાઢેર રજપૂતે! અને વાઘેર સરદારની સત્તા ચાલી 
ગઈ હતી. વડોદરાના ગાયકવાડને અમલ એ દેશમા ગ્રવર્તતો હતે!. 
એટલે પહેલી તજવીજ થ્રી રણુમલ ન્નમ તરપથી એ કરવામાં આવી “કે 
એમની સાથે યાત્રામાં જે મહાજન સાજન હેય તે બધાને દ્વારકા બેટના 
ગોમતી સ્નાનના કે દેવદ્શનના કરમાંથી મુક્તિ મળે. એ પ્રમાણે વડોદરા 
સરકારે ન્તમનગરના નરેશને ખાસ સગવડ આપી અને દ્વારકાના 
ગાયકવાડી અમલદારોને સૂચના મે!કલવામાં આવી કે શ્રી રણુમલ 
«તમની યાત્રા દરમ્યાન રાજ્ય તરપૂથી બધા પ્રકારની સગવડો અને 
અનુકૂળતા મળી રહે તેતી તેમણે કાળજ રાખવી, 


ર્દર એપખપ્મ'ડળતપ વપધેર 


નવાનગરના જમ યાત્રાએ પધારે છે અને મોટા સઘ કાઢે છે એ 
ખતર ન્નહેર રીતે ચોતરફ મોડલવામાં આવ્યા, એટલે હનર માણસો 
એ સ'ધમાં સ્નેડાયા, ત્નમ રણુમલની બેટ દ્વારકાતી યાત્રા એટલે ખેટ 
દ્વારકાના ઇતિડાસતો અણુમૂલ પ્રસ'ગ હતે. ન મૂતો ન મવિષ્યતે એ વાદ્ય 
રસુમલ નમની બેટ દ્વારકાની યાત્રાને યયાર્ય રીતે લાગ પાડી શકાય જજ. 


સ'વતત ૧૯૦૩માં મોરી તેયારીથી રણમલ જમતો સ'ધ દ્ારટા 
ગયો તે વખતે એમના સ'ધમાં મોટી વ્યક્તિએ હતી. તેનાં નામ- 
રાતા ખારેરે કવિતમાં સાંકળી લીધાં છતાં. 


જદ ભુજગી 
સકી રાવવાળી વજે ગાઇમર્થ। તતો માવસિમ ઝઈારવ તેફે ! 
સવાનીમ શગાળી5 સેઝા। વરે ચોચ્મોદં મજે સળ વેછા। 
ગોહ છુ સોગુન્માદ સગો 1 સતેવી મરે જેર જુગ સટોર્ઈ ।' 
સરે જીતા સિવ સામે ઝવ તીતે વાર આવે સન તે સતાર । 
સંગે સગસેશ તળા છોછ સચ્ય 1 રે સાતદા સેવા વાત શ્ય! 
સસ્ે ત્રનાવ પને નોરલ્તાસિ। સિ સેતું તાવ લીવ અનામિ ? 
સતય વેર રિવાન મતો સઘારં। મરે સગવાગ તળો સુગ મારે? 
સુલાવં લતો રેર સઝમાને। છતો આછાની નરિ ઘેર છરે 
દુકત સર ગામે «૬ દ્ાછે। તવા સેતવારિ વતો ઝદ તારે 
સે સેટ્ર છુ તગાતેઇ સાખે નળે દૂત આગ મેલ માથ 4. 


રાછા 
માનક છીત્ત મોલમાં તત ગવાર તાઈ 
થોવળ વેત મળ સટી વાવરીમાં (ળનાન. 
સાર--રાઘુભાના ત્રચેય કુ'વરો, જેઠીછ, ન્લમસિંહજ, તથા 
ભાવસિહજ, તથા ગજ્તુમાના મુ'વર થી ભગ્ર વાતસિહજી, તથા જેસગેજ 


શામ્તિવાળી 'પચ્ચીસી ૨૬૩: 


અને લધુભા બન્ને રજકુમારા તથા કેટલાએક જડેન્ન ભાયાતે 
ગાસ્વામિ ત્રજનાથજી મહારાજ તથા દેશદ્વાન ભગવાનજી તથા 
મુસાહેખ દેશળ ગોકલાણી આદિ અમીરો તથા સવ પ્રશ્નને લઈ 
રણુમલ નનમ્‌ દ્વારકા પધાર્યા હતા.* 


રણુમલ શમ ત્તરકૂથી આ યાત્રામાં અગણિત દાતા અપાયાં, 
દ્દારકાનાથ દેવને બેટ અને દ્વારકામાં આભૂષણે, સેનારૂપાનાં વાસણે।, 
હીરાજડિત હાર, કલગીએ, શ'ખચકગદાપજ્મ વગેરે સમ્પૂર્ણ શણુગારો 
અપાયાં હતાં.--રણુછોડજી, ત્રીકમજી, કલ્યાણજનાં સોનાનાં સિ'હાસતે. 
અને દ્દારકાનાથને સાત મણુ સો।નાથી જડેલા કમાડ અર્પણુ થયાં હતાં. 
શ"ખ તળાવમાં સ્નાન કરી ખેટમાં મન્દિરોને ત્રણુ ગામ અપણુ 
કરવાની સેવા રણુમલ ન્નમે કરી હતી. દ્વારકામાં જામપરા નામનું 
મન્દિર અને આશાપુરા દેવીનું મન્દિર બ'ધાવ્યું હતું, દ્રારકાના જગત 
મ'દિરનો જર્સોદ્વાર કરવામાં આવ્યો હતો. 


આ યાત્રાનું સ્મરણુ લાંબો કાળ ટઈી રહે તે માટ દિવાન શ્રી 
ભગવાનજીએ જમપરાના મન્દ્રના મુખદ્દારતી બાજુની ભીંત ઉપર 
શિલાલેખ 'ાતરાવ્યો છે. તેમાં યાત્રામાં થ્રી રણુમલ નમે કરેલી કામ- 
ગીરીની હછીકત રજુ થઈ છે, તે લેખ દ્વારકાના ઇતિયાસનું ઉજળુ” પાનું 
ગણી શકાય. તેથી અહીં તેનો ઉતારો કરવામાં આવ્યે! છે. 


લેખ 


થ્રો ગણુશાય નમઃ ॥ ૩૪ શ્રી, રણુમલજી સકુટુ'ાથી તથા 
ગોસ્વામી શ્રી વ્રજનાયજને ભેળા પધરાવી સ“ધ કાઢી શ્રી દ્ારકાનાયજીતી 
માત્રા કરવા સ'વત ૧૯૦૩ના ફાગણુ રદ ૧૦ છુધે પધાર્યા તે દિવસથી 








૪ પ'ડિત ખારોાટ થી માવદાનલએ લખેલ પુસ્તક-યદુવ'શ પ્રકારા અને 
«મનગરનો ઇતિહાસ--માંથી $તારે!. 


૨૦૮ એક્ખપ્મ'ડળતા વાધેર 
બાંહાણુ સવતે સીધા તથા સાધુના ભ'ડારા- ચાકુ કર્યા તે થીઠાર જતે 
શ્રી ગામતીમાં વસ્ર આભૂષણુ અશ્વ શસ્ર સહિત સ્નાન કરી ગેઇ 
મહિધી, વગેરેના દાન તથા બાલણુ સવને દક્ષિણા રૂડી રીતે આપીને 
દેશદેશના જગુ સવે'ને ગામતીસ્નાન માફી કરાવ્યાં. તે પછી ખેટ 

*ે રૂલદોલના દશન ચરણુસ્પર્શ કરીને વ્નઝુ સવ તે દરરણુ ગરુ" 
સપર માફી કરાવ્યાં તે મહારાજથીની પધરામણી કરી ભેટ ધરી 
પેરામણી આપીને ચૈત્ર રદ ૬ શ્રી ઠ્દારકાનાથજને છેમનો મેસપ તથા 
મન્દિર પાંચમાં વસ્્રો-જડ્તિ આલૂધણુ મોતીની માલાઉં, હાર વગેરે 
શણુગાર ધરાવી મહાપૃશ્ન ભરીને ચૈત્ર રાદ ૧૧ હેમતા કમાડ ધર્યા' તથ! 
ત્રી દાદરજનતે પરણાવીને મન્દિર પાંચના નેગમાં ગામ ત્ણુ ગાપીતે 
જછાચારી વગેરેને પેરામણી આપીને થી દ્વારકા પધાર્યા ત્યાં ભગવદ 
મ'દિર-ધર્મ્ષ્શાલાનો આર'ભ કર્યો તે દ્ારકાના હકાર સેને વ 
આભૂષણુ ધરી ત્રહણુનુ” ગામતીસ્નાન કરી પીંડતારક પધારી ખભા 
લીઆ પધાર્યા--ત્યાં બાદાણુ સવને શીખની દક્ષિણુદ આપીને શુદિ છ 
શ્રૉ નગર પધાર્યા. તે યાત્રાની ખરેજત જરી ૧૦૦૦૦૦૦૦) દશ દાપખમન 


ખેટ અને દ્વારકામાં પ્રશ્નની રહેણીકદણીમાં શાન્તિ અને સુખભર્યો 
વ્યવહાર ચાલતો છેય ત્યારે જ આવા પ્રકારના મહાપુરપની યા 
“ ભયે! લયો “ થઈ ૨૪--આ રીતે સમશ્તય છે 'કે ક'પની સરકારે 
એખામ'ડલ પ્રદેશનો કારભાર વડોદરા રાન્યને સૉંપ્યાં પછી તે દેશમાં 
સામાન્ય રીતે શાન્તિ દલાઈ હતી. ને મનદુઃખ હતાં તે રાજવ'ડી 
માણેક કુટુમ્મના મ્હોવડીતે મળતાં માનપાનની ભાબતનાં અને વર્ષા” 
સનની ચુકાત બાબતનાં હતાં--ન્ને એ મનદુઃખ ગાયકવાડી રાજ્યનઃ 
અમલદારા ટાળ "શક્યા હોત તેડ દ્ારકાના વાધેર રાજાના વ'શતે 
જતિદાસ ક'ઈક જુદો જ વિકસ્યો હોત. - 


પ્રકરણુ એઓગણત્રીસમુ' 
'વીધા માણેકતુ' બહારવટુ* 


કેપ્ટન મેરીએટ દારકાના ગઢ પર ચઢતાં ચઢતાં મરાયો હતે તે. 
ઘીંગાણામાં મૂલુ સમૈયો અને તેતો ભાઈ વેરશી મરાયા હતા. એ 
ધીંગાણા પછી વાઘેરો શાન્ત પડયા હતા, પણુ ગાયકવાડ સરકારના 
અમલદાર તરપૂથી જીવાઈની ચુકાત નિયમિત ન ચતી હોવાથી, વિધે 
માણેક નામને સરદાર બહારવટીઓ બની એખા પ્રદેશના કાંધા ઉપરતા 
પ્રદેશમાં ૨"ન્‍તડ ચલાવતો હતો. તેણું પોતાની સાઘે રૂડા રબારીને પણુ 
સાગરીત તરીકે રાખ્યો હતો, ઓખાના પ્રદેશના જ ગણાતા ભાગ્ર 
(ગાગુ', ભાટીઆ, રાવલ-શીંગડા ગામોવાળા ભાગ ) ઉપર વિધા માણેકે 
પોતાની નજર રાખી હતી. જ્યાં લાગ ફાવે ત્યાં તે ષોતાની નાની. 
સરખી ટાળીને લઈને ત્ાટકતા અતે લૂટ ચલાવતે!. વિધે! માણેક 
વિષયો હતો. પોતાની જીવાઈની-સરકાર તરદથી મળતા લાગાની રકમની 
કાપફૂપ થવાથી તેના દીલમાં વેરતા અગ્નિ જગ્તો થયો હતો. એને 
એમ લાગ્યું હતું કે આખો “મરડા પ્રદેશ ઉન્ત૪ડ કરી નાંખુ' તો મારી ધાં 
પોરબ'દરના રાણા સાંભળશે અને ગાયકવાડના અમલદારે વિધાને કરેલા 
અન્યાયને સાંખી નહિ લે. રૂડો રબારી તેનો સાગરીત હતો. તેજુ પોતાની 
વળના ઘણા જુવાનીઆઓને ભેત્રા કર્યા હતા, ગાયકવાડના ઘોડાં ન્યાં 
ફૂરતાં ત્યાં વિધો માણેક અને રૂડો પહેંચી જતા અતે એ દખણીં ઘો[ડે- 
સવારનો પીછો પકડી તેમને લૃ'ટી લઈ તેમના ઘોડા પણુ પડાવી લેતા. 
ચોડા વખતમાં તો વિધા માણેકનુ" પોતાનું કટક એવડુ' મેણટુ' થયુ” કે 
તેના હલ્લાની સામે કોઈ પણુ ગામ ઊંચુ" માથુ ડરી શકતુ" નહિ, 
રાજના રાજ આવા આકમણુથી ગામડાંની રેયતૃ દુઃખી થઈ હતી. 


-૨૦૬ એપ્ખામ'ડળનપ વધ્ધેર 


રાજકોટ પોલિટિકલ એજ”ટ તરફથી આ બહાસ્વઢીઆની સાન ઠેક!ણે 
લાવવાનુ” કામ લેફ્ટેનન્ટ જનરલ ન્ત્યૉર્જ લેક જેવા પ"કાયેલા ભહાદુ? 
સેનાપતિને સોપવામાં આવ્યુ”. તેણે રાજ્કોટયી લશ્કરની એક ટાળીને 
ચ્રોતાની સાથે લીધી અને પોરભન્દરના રાણા પાસેથી ફ્રોજના કેટલાક 
ચુન'દા માણુસોની સહાય લીધી. ધણીવાર વિધો માણેક ન્યોજ લેક 
સાહેબના માણુસાની હીલચાલ ન્તણી લેતો અતે પોતાના છુપાવાતા 
સ્થાનો એવી સદાઈથી બદલાવી નાંખતો કે જ્યૉજ વિધાને પકડી શકતા 
નહિ. એકવાર શૌંગડાંનાં ખેતરમાંથી છૂપાતો છૂપાતો વિધો રાણાવાવ 
ન્તરદ સરી જવા ઇચ્છતો હતે. ત્યાં જ્યો” લેક સાહેબનો અયાતક ભેટ 
થઈ ગયે!. પછી તો સાહેબે પોતાના સાગરીતને મોકલી પોરબન્દરી 
રાજને ભેટાને સ્થાતે બોલાવી અને વિધા પણુ મરણીઓ થઈ સાચ! 
વાધેરતા સ્પમાં આવી ગયે1. પોરબન્દસ્નું' માણુસ આવી પહેંચે તેતા 
પહેલાં વિધાએ ન્નયોજ* લેદની સાધે લડી લેવાનુ” નછી કર્યું * રૂડાને 
દાકલ કરી કે સાહેબની મદદે આવતા પાગીઆતે રેકવાતુ' કામ એ 
ઝરે તા સાહેબને તો તે પોતે પહોંચી વળશે. રૂડાએ ચોતરદ ચાડીકા 
ઝેો'વી દીધા અને દૂરયો આવતા માણસોની તરત :તણુ કરવા ચાડીકાને 
કહેવામાં આવ્યું. 


વિધા માણેક પોતાની કડીઆળી લાકડી લેક સાહેબના થોડાતા 
પગમાં--ગદાના ધાની પેઠૅ--એવા ન્તેરથી ફટકાવી કે ઘોડો ખે પગે 
ઊભો થઈ ધબાક કરતો નીચે પડષો. લેક સાહેબ અતે વિધા વચ્ચે દ 
યુદ્ધ મગ્યું, લેપ્ટેનન્ટ જનરલ ન્ત્યોજ લેક વિધાના ધાથી મરયા-- 
અને પોરળન્દરના માણુસો! આવે તેની પહેલાં સાહેબ મરાયાના ખરે 
ગ્સાસપાસનાં ગામડામાં પહોંચી ગયા. 


લેક સાહેગ્નુ” પોતાનુ” લશકર પાણીદાર હતું પણુ તેને ઉપયો 
કઈ થઈ રાધા નહિ. પછી એ લસ્કરના જમાદારે વિધા માણેકને 


'લીધપ સપણેકતું બહપ્રવકુ ર૦૭ 


સાંક્ડમાં લઈ પકડી લીધો. વિધા સાણેકતે રાજકોટ લઈ જવામાં 
આવ્યો. ત્યાં તેના પર લુ'ટફાટ અને ખૂનને! આરોપ સુકાયા અને 

“માર્ટંમાં [વિધા માણુકને દેશનિકાલ કર્યાની શિક્ષા યઈ. આ રીતે લેક 
સાહેબને મારી વિધે! માણુક સન ૧૮૪૮ના ફેબ્ર આરી માસમાં દૈશવટાની 
શિક્ષા સોગવવા વહાણ્‌ રસ્તે મુમ્બઈ કે સુરત તરફ સખત જપ્તા નીચે 
રવાના થઈ ગયો. આવી કાળા પાણીની શિક્ષા વિધાને થઈ છે એ ખખર 
ઝખામાં પહોંચી ત્યારે વાઘેર સ'ધ શાન્ત હતે! પણુ આ સમાચારથી 
એ સ"ધનતે અ'પ્રેજ પરનો વિશ્વાસ ઊડી ગયો હતો. 


વિધા માણેૅક્ટે કાળા પાણીની શિક્ષા ભોગવતાં ભોગવતાં પણુ 
તપોતાનું' પરાકમ બતાવ્યું. જેલના અમલધરાને યાપ આપી અગર તો 
તેમની સાથે ઝપાઝપી કરી તે ત્યાંથી નાશી છૂટયો અને પાંચેક વરસ 
પછી ઓખામાં આવી પહેૉંચ્ચે હતે, 


પ્રકરણુ ત્તીસમુ' 
ઈમ સ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૬2 સુધીને। દશકો 


એજામ'ડલ ઉપર્‌ વડોદરા સરકારને પોતાના અમલદારો માસ 
શ્ય ચલાવવામાં સદ્ળતા સાંપડી નહિ. કુમાવીસદાર નારાયણુરાર્ય 
વે"કરેસ વહીવટદાર, નાના ધ્રુવ, વહીવટદાર દેવીદાસ હ'સરાજ, વહીવટદાદે 
ગાવિન્દરાવ રેવાજી વગેરે અમલદારની નિમણૂક કમવાર થતી ગઈ અતે 
એ અમલદારોના શારાંમાદાં કામાતી છાપ એખામ'ડલની વસ્તી પર 
અને વાઘેર સધ પર્‌ એવી પડી હતી કે વડોદરા એખાથી ઘથે છેડ 
છે અને તેથી દ્દારકાની ધા--દૃરિયાદ વડોદરા સુધી ઝટ પહેંયતી નથી? 
અને કદિ મરિયાદ લઈને 'કાઈ એખાનિવાસી વડદરા પણેંચે તોપષ્યુ 
વડોદરામાં રજકારભારમાં કોઈનુ કહેવું ઝટ દરબાર સુધી પહેંચઉં 
નંથો. 


નારાયણુ વ્ય'કરેશ પોતે અમલદારી કરતાં કરતાં વાઘેરના કટ 
માણુસે। સાથે હળતોા મળતો રહી -લૃ'ટફાટના માલમાંથી પોતે સા 
મિલકત જમાવી શકયો હતો. તેતે પોલિટિકલ એજ રાજકોટમાં યાર્ટ- 
માશ*લમાં ઊભો કર્મો. તેતા પર આરોપ સાબિત થતાં તેતે દેદમાં 
મોકલવામાં આવ્યો લતે. 


નાના પ્રવ તો વાઘેરના તોદાની માણુસોને પોતે જ શીખવીતે 
1સ્તીમાં મિલક્તવાળાના ઘરમાં ખાતર પડાવતા અતે પોતાની અઝત 
'મલડક્ત વધાયે* જતે હતો. તેના જુલમની દરિયાદ લઈ દ્વારકાનું મહાત 
દર પહોંચ્યું હતું. પણું તાના મુવના પાગીઆ વથેદરામાં મોદી વગ 
[સવતા હતા. એટલે મહિના સધી વદેલ્સમાં ધરની ખીચડી ખા 


ઈ. સ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૬૦ સુપીને1 દશકેપ ૨૦૯ 


નિરાશ થઈ મહાજન પાછુ” દારકા ભેગુ થયું હતુ”. નાના પ્રવ પરની 
ફર્યાદની તપાસ કરવાનું કામ ખાસ અમલદાર વામનરાવતે સૉંપાયું 
હેતુ', પણુ એ તપાસને! નિણુય લાવતાં પારાવાર વખત વીતી જતે. 
નાના ઘુવને ખસેક્રા પછી કોઈ ચોઝ્ઞ માણુસ વહીવટદાર તરીકે ન 
મળવાથી ઓખા પ્રદેશની રાજવ્યવસ્થા' જ્નળવવાનું કામ અમરેલી- 
વાળા ર'ગીલદાસ ત્રીકમદાસ મજમુદારના કુટમ્બને સોંપાયું હતુ”. 
મજમુદાર કુટ્મ્બના નખીરાને અ'ગ્રેજની કચેરીમાં અને ગાયકવાડની 
કચેરીમાં સારા સમ્બન્ધ રાખતા આવડતુ* હતુ" એટલે એ કુટુમ્બ 
અમરેલીમાં તો ગાયકવાડી અમલને સુસ્થિર કરવામાં યશસ્વી બન્યું હતુ*. 


મજમુદારે દારકા માટે વહીવટદાર તરીકે દેવીદાસ હ'સરાજને 
ગોઠવી આપ્યા. દેવીદાસ તો વળી મોટો ખાઉધર। નીવડ્યો. તેણુ આખ!- 
મ'ડળતી રયત પર જૂલમ ગરમી અતે પોતાનુ" ધર ભયં”. એખા- 
માંથી દેશનિક#લ થયેલ વાઘેર વિધાભ1 કાળે પાણીએથી નાશીને 
એખામાં આવી ગયો હતે. તેની સાથે વહીવટદાર દેવીદાસે ગાઢ 
સ'બન્ધ બાંધ્યો હતો. છેવટે આ વાતનો ઘટસ્ફોટ થયે ત્યારે દેવીદાસ 
ઉપર એજન્સીના અમલદાર શાર્ટ સાહેબે રાનખખટપટ, ર્શ્વતખોરી 
અને ખેવક્નાઈના આરોપ મૃછી તેને ત્રણ વરસ સુધીની નજસ્કેદની 
શિક્ષા કરી હતી. 


ઈ. સ. ૧૮૫૩ના વરસમાં ઓખામ'ડળના વહોવટદાર તરી'ક્ર 
ગાવિન્દરાવ દેવાજી નીમાયા* તે વખતે વસઈ ગામના વાઘેર આગેવાને! 
માથાભારે થઈ ને લેને ર”ન્‍્નડતા હતા. એ લોકોને આશરે ગૉડલ 
રાજ્યતો ગુતેગાર આહેર સીદીયો, “કોઈની બૈયર ઉપાડીને વસઈમાં 
વસતો હતો. એજન્સી તરફથી હુકમ આવ્યે! કે દ્ારકાના વહીવટદારે 
આહેર સીદીયાને વસઈમાં આશરા ન આપતાં એજન્સી સિપાઈ ને 
ક ગાવિન્દરાવ વહીવટદારે વસઈના વાધેરોને કહેવડાવ્યું 'કે 

1 ૧૪ ક 


૨૧૦ એપખામ'ડળતા વાધેર 


એજન્સીના હુકમને આધીન થઈ સીદીયા' આહેરને ગોંડલ દરતારને 
સ્વાધીન કરવો; પણુ વસધવાળા કોઈનું માતે એવા નહોતા. 


વસઈવાળાને દાબમાં લેવા મારે ગોવિન્દરાવે વસઈ પાસે ટેકરી 
ઉપર ઉટવા ગામકુ' છે ત્યાં ગાયકવાડી લસ્કરના કેટલાક માણુસેને 
પડાવ નાંખ્યો, ગોવિન્દરાવે વસઈના એક વાઘેરને આંબાઆમલી 
રૃખાડી પોતા તરદ ભેળવી લીધો. તે વાઘેરતે વસઈથી ઉત્તર ભાશ્રમાં 
ખેર્સ્થલી ગામ વસાવી આપ્યુ”, અને પછી ગોવિન્દરાવ પોતાની ફોજ 
લઈ વસઈ પહેંચ્યો. ત્યાં લાગલગાટ રાત અને દિવસ ચોયીસ કલાક 
સુધી ધીંગાણુ' મચી રહ્યું. ગોવિન્દરાવની ફ્રેજના દશેક માણુસે! 
ઘીંગાણાર્માં હોમાઈ ગયા. ગોવિન્દ્રાવની નામોથી વાઘેરામાં ફેલાઈ. 
ગે!ર્‌ કાટવાલને દ'ડે તેમ વાઘેર ભાઈએ રાજકોટ પહેંચ્યા અ 
એજન્સીમાં પૂર્યાદ કરી કે ગાયકવાડી ફ્ેન્ટે વસઈ ગામને આગ ચાંપી 
બાળા નાખ્યું. ગે!વિન્દરાવના માણસો પણુ રાન્સકાટ જઈ આ કિસ્સામાં 
ભનેલી હછ્ીીકત રજૂ કરી શકયા, આનુ" પરિણામ એટલુ” જ અર્ધ્ય 
"ક થયેલી તપાસના કાગળો એજન્સી તરદ્થી વડોદરા રેસિડત્ટ તર 
મોકલી દેવામાં આવ્યા. આવા નિકાલથી વસઈના વાધેરોતો ઉન્માદ ટી! 
ઠીક પોષાયો અતે દાર્કાના વહિવટદારતે વસઈ પર અમલ ચલાવવાર્નું 
મુશ્કેલ બન્યું. 


સઅમરાભડા-બેટ પ૨ વાઘેરોની ચદાઈ ૧૮૫૭-૫૮ 
રાજસટતા એતટ સાણેળનુ* એ 'ખામ”ડલતી સ્મવ્યવસ્થ! સખશ'ધીર્ત 
નિવેદન વડોલ્ગુ રેસિડ-ટને પણેચ્યું કે તરત જ ઈ. સ. ૫૮૫૭માં 
એખામ'યલની અગ્યવસ્થા થાળે પાવા બાત સાહેબને દાર! 
મોકલવામાં આઘ્યા. તેને સાવકવા દી અમલદારતે મળી મુખ્ય મુખ્ય વાપેર 
આપેવાનેને બેલલાવ્યાઃ અને તેમન વનમાં સુધાગ કરવા તેમ 
સમજાવવામાં આવ્યા. દટલાક મુખ્ય નામીયા આઝેવાતે પાગેધી સરી 


ઈમ સન ૧૮૫૧ શી ૧૮૬૦ સુપીનેપ દશાકેપ ૨૧% 


વર્તણૂકના ન્નમીન લેવાની રીત દાખલ કરી, પણુ મદ પર ચડેલા વાઘેર 
આગેવાને! બારટન સાહેબ પાસે બોલાવ્યા છ્તાં આવ્યા પણુ નહિ. 


ન્નેધોમાણુક માપાણી અમરપરમાં રહેતો હતો. તે વસઈના વાઘેર 
સરદારો જેવો કીતુરી નહોતો. તેનામાં રાજકુટુમ્બને છાજે એવી 
રીતભાત હતી, અને તે માનતો હતો કે ગાયકવાડ કે અ'ગ્રેજ સાથે 
જેન ક્‌ીતુર કરવાથી હવે વાઘેરનુ” ૨% વાઘેરના હાથમાં આવવાનું નથી- 
માટે ગાયકવાડતા રાજ્યના ગરાસીઆ તરીકે રહી વાઘેરા પોતાનો 
મોભે! વધારી શકશે. એમ નહિ કરવામાં આવે તો દેશપરદેશમાં 
વાધેર સરદારો લુ'ટારા અને ચાંચિયાગીરી કરનારા તરી કે આળખાતા . 
થશે. પર"તુ નેધા માણેક ઉપર પણુ વસઈના ગરમ લે[હીવાળા 
જુવાનાએ એવી વાત ટંસાવી કે હમણાં ગાયકવાડી અમલદારો રાજ 
ચલાવવા નાલાયક ઠર્યા છે. ક'પની સરકારતા અશગ્રેજ માણસો 
ગાયકવાડની મદદે આવવા ઘડીએ ઘડીએ સાહસ નહિ કરે. માટે ને 
એક વાર ન્નેરશોરથી વાઘેરો બધા માથુ" ઊચું” કરશે તો એ ખાનું” ૨% 
વાઘેરોને ધેર આવી જશે. આવી સમજ ન્તેધા માણુક જેવા ડરેલ 
મોન્નજવાળા ઉપર્‌ પણુ ચોટી ગઈ. તેથા બારટન સાણેબનુ” તેડુ' ન્નેધા 
માણુક ઉપર અમરાપર ગામે ગયુ' ત્યારે તે અમરાપરમાં હતો છ્તાં 
પોતાને ન્નમીન આપવા પડરો એવી ખખરે તેને હત્તી તેથી તે બારટન 
સાહેબ પાસે ન જતાં અમરાપર્થી મૂળીવાસર ગામે જતો રહ્યો. છેવટે 
દ. સ. ૧૮૫૮ના ન્નન્‍્યુઆરી માસમાં બારટન સાહેબે નનેધા માણુકને 
કુર*ગા ગામે પોતાના “કેમ્પ પર ખોલાવ્યો અને ન્નેધા માણેકનો ન્વમીન 
ક્ેવાર્મા આવ્યો અને બાર્ટન સાહેબને મનમાં સતોષ થયે! "ટે તેણે 
ચાતાની ફરજ બશ્નવી. 


પરતૃ વસઈના જુવાનીઆ ટાઢા પડે તેવા નહોતા. તેમણુ વસધ 
ગામે રાબર#» મેવાસા, મકનપર, ધકેચી, મોજપ અને ખોડખેતરી ગામના 


. ૧૧૨ એપ્ખપ્મ*ડળતા વાધેર 


વાધેરાતે! ડાયરો ભગો અને ગાયકવાડ સરકાર પાસેથી એપા પ્રદેશ 
પાછે! પડાવી લેવાતા પૈતરા રચવામાં આવ્યા. સ'વત ૧૯૧૩ના માછ 
સુદ બીજને દિને સૌએ નિશ્ચય કર્યો; એમ ટરાવવામાં આવ્યું કે : 


(૧) વરવાળા મકનપુર, મે!”પ અને અરાંભડા થઈ ખેટની 
યાત્રાએ જનારાનાં ગાયાંઓને અટકાવવાં અતે ગાંડાઓતે ધોળે દહાડે 
લૂટી લેવાં. 

(૨) અરાંભડાના રાણા વાધેરથી જુદુ' મન રાખે છે. માંટે 
પૂરતા માણુસોનું લશ્કર ભેમ્ુ” કરી અરાંભર! પર ચઢાઈ કરી એ ગાથ 
ભાંગવું. 

(૩) અરાંભડાથી સીધા બધા દ્રયરાને બેટ લઈ જવાનું 
કરવું અને બેટના કભન્તે ગહ્યકવાડી સત્તાધીશ પાસેથી પડાવી લેવે!* 

(૪) સણાજનની વસતીમાં એવી ધાક બેસાડવી કે આ કામમાં 
જે કોઈ ડખલ ફરશે તેના ધરગાર સલામત રહેવાના નથી. 


(૫) ગાયકવાડના અતે ક"પની સરકારના કામ કરનારા બધાં 
મહેતાને ડારામાં રાખવા અતે તેમને ફોડી તેમતી પાસેથી છાતી 
ખાતમી મેળવી લેવી. 


વસઈવાળાની આ પ્રત્યાધાતી ટાળીએ પોતાના કારસ્તાન ચાઇ 
કર્યાં. હોળીના તહેવારે આવેલા સ"ધમાંના યાત્રાળુઓને તેમ જ એખાતી 
રેયતને ગાડાવાટે લૂ"ટ્વાનુ” ડામ શરૂ થયું. લૂષ્ટ કરતી વખતે વહેલી 
સવારનો કે સમીસાંજનોા સમય સાધવામાં આવતો હતો, કે જેથી 
તોફાન કરનારા સહેલાઈથી બીશ્નતી નજરે ચડચા વિનતા આસપાસ 
જલદી અલોપ થઈ શકતા હતા. વળી વાવેરા ન્યારે આવાં ઠામ કરવા 
ખહાર પડે ત્યારે એમતો રિવાજ હતો કે સૌ પોતાના મેહ પ૨ 
દાટી આગળ--મેસળિયુ”--સુકાની--બાંધીને જ નીકળતા. તૈથી જે 


ઈન સન ૧૮૫% થી ૧૮૧૦ સુધીનો દશક! ર૧૩ 


તેમની સામે જીએ તે એમને સ'પૂણુ' રીતે મુખાકૃતિ ઉપરથી ઓળખી 
શકે નહિ. આ ધ'ધો એ ટાળીને લાભકારક નીવડ્યો. તેથી તે ટાળીમાં 
આલતુકફાલતુ માણુસોા પણુ દિવસે દિવસે ભળતા ગયા. એ રીતે 
એ મ'ડળની સખ્યા મોટા લશ્કર જેવી બની ગઈ. 


આ લસ્કર જેવડી રાળીએ છેવટે તરકટ ચલાવી અરાભયા ગામ 
ભાંગ્યુ'. અરાભડાની વસ્તી પોતપોતાના ધરમાં બારણાં વાસી હ્ુપાઈ 
ગઈ. વેપારીન્વાણિયાને આ છુલ્લડની આગોતરી બાતમી મળી હતી. 
તથા તેઓએ પોતાના બૈરાંએનતે ઘરેણાંદાગીના સાથે અરાંભડામાં 
વસતા રબારીઓના કુબામાં ( ત'બૂ ધાટે મકાન ) છુપાવી દીધાં હતા. 
રખારી લે!કો બકરાં-ઘેટાં ચરાવવા વગડામાં વસે, અને બાઈઓ ધેર 
કુબામાં વસે. છાસનુ' વલેણુ' કરૈ, ઘી બનાવે, અને પોતાના કુટુમ્બના 

પુસ્ષવર્ગ'ને ભતવાર પહેાંચાડવા--રોટલા ઘેરથી ધડી---%'ગલમાં જ્યાં 
ગાડરાંના વાઘ ચરતા હૉય ત્યાં નથય--આવું ૨બારીનાં બૈરાંનુ” 
૬વન હતું. 


અરાંભડામાં વાઘેર ટાળી” આવ્યુ” કે તરત જ રાણાના દરબાર ગઢનાં 
બારણાં બ'ધ થઈ ગયાં--વેપારીઓ અધીન થઈ તે પોતાની દુકાને રાંકડે 
મોંઢે બેઠા રહ્યા. રાળીના જે માણુસ આવે તે દુકાનમાંથી ગોળ ખાય, 
ખજૂર ખાય, અને નાળિયેર તોડી ટાપરું ખાય-દુકાનદાર ખોલ્યા- 
ચાલ્યા વિના આ બધુ" સહન કરી લેતા હતા. 'કેશ્લાક વાઘેર યુવાને 
અરાંભડાના વેપારીઓની વખાર તરફ પહોંચ્યા. વખારનાં તાળાં તૂટયા 
--બારણાં ઉધડ્યાં અને વખારમાં ખજૂરનાં વાડીઆં અને ગોળનાં 
માટલાં તે ટાળાએ ન્નેયાં. પછી તો એમને મે।ટો શિકાર મળ્યો હેય તેમ 
તે ધેલાતૂર થયા અને સૌ પોતાને માથે ગોળનું” માટલું કે ખજરનુ વાડિસું 
ઉપાડી પોતાના ગામડા તરફ ચાલતા થયા. એક ટાળી વેપારીનાં ઘરા 
તરક્‌ વળી. ત્યાં સૂનકાર હવાઈ રહ્યો હતો, ઘરમાં પેટીપટારા હતા પણુ 


-ર્૧જ એપ્ખપ્સ'ડળતા વાધેર 


ી 
* તે ઉધાડવામાં આવ્યા ત્યારે તેમાં ગોદડાં અને જૂતાં વાસણુ સિરાય 
બીજી કાઈ મિલકત નજરે ન પડી. એ રોળી નિરાશ થઈ રબારીના પાડા 
તર્‌ વાળા ત્યાં કુબાના બારણે ખાટલા ઢાળી કેટલીક બાઈ ઓ બેઠી હંતીન 
તેમણે એ યુવાનોનાં દુઃખડ ( ઓવારણાં ) લીધાં અને “ આચું તમને 
જીવતા રાખે ” એવી આશિષ આપવામાં અવી, એક રબારણુ બાઈ મોંધી, 
“ અરે ભાઈલા, તમારા ઉપર ન્નેગલા લેક્ાએ બહુ વીતક વિતાડયાં છે 
અમે બધુ #નણીએ છીએ 'કે એ પીટિયા નાગલા સે।જર તો મલક આખાતે 
ચકવે ચડાવ્યા હતા. હવે તમતે જરા રાતા ચઈ છે. તમે આજે છુવે નિરવ 
ખજૂર્ટોપરાની મોડુ' કરા છે એમાં ક'ઈ ખોટું નથી. લાઈલા, દિલમાં 
ઘ્યાતો છાંટો રાખશો તો મારી આયું તમને ખૂબ રાજપામાં રાખશે." 


આવું સાંભળી વાઘેર યુવાનો પોરસાયા અતે હસતાં હસતાં રબાર 
પાડામાંથી ગામની બહાર નીકળી ગયા. કહેવાય છે કે દરબારી ગ4તી 
બહાર રહેતા એક રાટોડ ગરાસિયાના ઘરમાંથી એક ળાઈના પગમા! 
પહેરેલી સોતાની કડ્લીઓ આ ટોળી આ લૃ'ટ વખતે મને કમને 
ગરાસિયા પાસેથી મેળવી શકા હતા. 


આવા પ્રકારે તોફાને ચડેલા વસઈના અતે મે।જપના વાધેરોનો 
ચસર્કા વધ્યો અતે અરાંભડેધી સીધા બેટ પર ચઢાઈ લઈ જવાતો 
પેરા એ રોળીએ રચ્યો. ઘડેચીના સુમણીઆ વાધેરોએ બેટના પવિત્ર 
મ"દિરવાળા ગામમાં આવા અખતર કામા ન કરવા નનેઈએ એમ કંપી 
-સોને વાર્યા; પણુ મદે ચડેલે દાયરો વાર્યા વળે તેમ નહેતે!* 

અરાંભડેથદ વહાણમાં બેસી આખુ” રાળુ' બેટ પર તરાટછું* 
-વસઈના રવા માણેકની સરદારી નીચે વાઘેર મજળે બેટતો કિલો 
હાથ કર્યો. સ'વત ૧૯૧૩ના ફાગણુ માસની અમાસને દિને બેટતા માણુસે! 
-વાધેરના લસ્કરતે ગામમાં ફરતાં નનેઈ ગભરામષુમાં પડયા, વડેદરા 
-સરકારના વહીવટદાર ગોવિંદરાવ આ વખતે ક'ઈ પણુ પગલુ લઈ શકષી 


ઈ. સ* ૧૮૫૧ થી ૧૮૬૦ સુપીને1 દશકે1 ૨૧૫ 


નહિ. ફરીથી અમરેલીવાળા મજમુદાર કુટુંમ્તને એખાને! વહોવટ 
સાંપવામાં આવ્યો. તેમનો પ્રતિનિધિ દ્વારકા આવીને ગોવિન્દરાવ 
પાસેથી હવાલે! સં'ભાળતો થયો. એટલામાં ખારટન સાહેબે આ હષીકત 
નતણી અને તે એકદમ ખેટ આવવા રાજકોટથી ન્નેડીઓ ગયા, ત્યાંથી 
વહાણુવાટે કચ્છ માંડવી આવ્યા અને ત્યાંથી બેટ વહાણુરસ્તે પહોંચી 
જવા તૈયારી કરવા લાગ્યા. તે વખતે માંડવી બ'દરે ક*પની સરકારની 
એક આગબોટ આવેલી હતી. ખારટન સાહેબે એ આગમે[ટના કેપ્ટનને 
ચચવ્યું કે નને તે થોડા સમય માટે આગબે!ટ લઘ તે બેટના બન્દરે ખાલી 
ધાક બેસાડવા ન્નય તો વાધેર ટોળી ઉપર્‌ છાપ પડે અને તે ખેટ છોડી 
નાસી ય. આગખોટનો કેપ્ટન આ માગણી નકારી ન શક્યો. બારટન 
સાહેબ આગખેોટ લઈ બેટમાં આવ્યા, પણુ બેટમાં તોફાની રોળુ' એવું 
મજબૂત બર્ન્યું હતુ” “કે તેના પર્‌ 'ખખાલ્લી આગખોટના દેખાવથી કોઈ પણુ 
પ્રકારને ડર ઊભો થયે! નહિ, આગખે!ટમાંથી ઘોડા માણુસો ખેટમ 
ઊતર્યા. સામસામા મોરચા બ'ધાયા. બારટન સાહેબ બિલકુલ સજ્જ 
નહોતા, અતે વાઘેર મ'ડળ ઝનૂનમાં આવી ગયુ હતુ. પરિણામે આગ- 
બોટના 'કેપ્ટનને આ દ'ગલમાં પાતાના જીવનો ભોગ આપવો પડ્યો. 
બારટન સાહેબને બહ્‌ ખોટુ લાગ્યું! કારણુ કે આગમબેોટને માંડવીથી 
ખેટ લાવવાને તેણે હુકમ મુ'બઈથી મેળવ્યો નહોતો. તેણે પોતાતી 
જવાબદારીથી આગબોટ ખેટમાં આણી હતી. ઝટઝટ આગખોટને 
કપ્તાનના શબ સાધે માંચ્વી મોકલી દેવામાં આવી; અને આવી રીતે 
બિન જવાખદાર કામ કરવા માટે બાર્ટનત સાહેબને અપજ્શ મળ્યો, 


આ ખાખબતમાં ભૂલ એ થવા પામી છતી કે બારટન સાણેબે 
માંડવીથી ખેટ આવી તરત જ વાધેરસ'ધને કહેણુ મો!કલ્યુ" કે તેમની જે 
કૂરિયાદ હરો તે સાંભળવામાં આવરે અને જે અન્યાય થયે! હરો તે 
ટાળવામાં આવશે. આ કહેૅણુની અસર વાધેર સરદારો પર સારી થઈ. 
તેમણે નમતુ' આપવા અને ખેટ છોડી દેવાનો સ'દેશો બાર્ટન સાહેબને 


૨૧૬ એપ્ખામ'ડળતા વાધેૅર 


જે માણુસ સાધે મોકલ્યો તે માણુસ ધિરાણાનો ચરસૂડો છતો એટલે 
તેભ એ સ“દેશઞો બારટન સાહેબને સુપ્રત કર્યો જ નહોતો. એ રીતે 
“તાયે કમાડ રૈવાઈ ગયાં '' અતે બેટમાં ખુવારી ઉપજાવનારે 
જગ જમ્યે।. 
આગબેટ બેટના બ'દેથી ઊપડી ગઈ તે પરથી વસઈ-મોજપતા 
વાધેરોએ જાણ્યુ” કે એ આગબે।ટ હવે બીજી આગબેરટતે લેવા ગઈ છે. 
અતે ખીજ મનવાશો મોટા સૈન્ય સાથે ખેટ આવરે તો તેમની સાથે તૈ 
ટશકર ઝીલી શકરો નહિ. આ વિચારથી તે લોકો બેટને! કિલ્લો છોડી 
દઈચુપચાપ ચાલા ગયા અને વસઈ જઇ, લૂ'ટફાટતી મિલકતની 
વહે'ચણી પોતપોતામાં કરી સૌ સૌને ગામે પહોંચી ગયા. 
જોધા માશેડની ખાનદાની 

આવાં ફ્િતૃર્થી મ્ડાપ માણેકના કુટુમ્ખી-ન્ેધો માણેક બડ 
કચવાતા હતા. તેને જણાતું હતુ” કે ફેલક્તિરથી વાધેરનુ' ૨% 
ઓપખામાં ટકવાનું નથી. નને વાઘેરનું રજ રાખવુ" હરો તો મોટેરાંએ 
ખાનદાની રાખવી પડરી. નાના છોકરાઓના છેકરવાદને ચાળે મોટેરા 
ચડશે તો! વાવેરનું નામ હલકુ' થઈ જશે. તેણે ગાયકવાડના અમલદારને 
અને ભારટન સાહેબને કોઈ રસ્તે સમાધાન કરવાનું કહેણુ મોકર્લ્યું 

સમાધાનની કલમે। નક્કો કરવામાં આવી : 

(૧) ગાયકવાડ સરકારે આજ દિવસ સુધી વાઘેરો તરથી જે 
જ્રના થયા હેય તે માફ કરવા. 

(૨) વાઘેરમ'ળે બેટતી લુ'ટમાંથી મેળવેકી મિલકત્ર પાછી 
સૉંપવી. 

(૩) વાધેર લોકોએ આરાંભડામાં અને બેટમાં કરેલાં કૃદ્યોની 
તુડસાની ભરી આપવી, 


ન 


“ઈ* સ* ૧૮૧૧ ચી ૧૮3૦ સુપીનેપ દરપકેપ ૨૧૭ 


(૪) વાધેર સરદારનો માનમરતબેો સચવાય એવી રીતે 
ગાયકવાડી અમલદારે વર્તાવ રાખવે।. 


આ કરાર મ'જર રહેવા વડોદરા મોકલાયા, તેની મ'જરી આવતાં 
પણૈલાં વડોદરાથી પૂરી તેયારીથી સખારામ બાપુને તોપો સાથે 
-ઓખામ'ડલમાં મોકલવામાં આવ્યે!. 


સખારામ બાપુનો વસઈ પરને! હલ્લે! 


વસઈના વાઘેર સરદારોએ રાબર, મેવાસા, મોજપ મડનપુર, 
ખોડખેતરી અને ગઢેચીના ગરમ લેોહીવાળા માણસોની ટાળી બાંધી 
જે અપકૃત્યો કર્યા હતાં--અરાંભડા ગમ ભાગ્યું" હતું અને બેટમાં 
-અણુધટતી રીતે લૂટ કરી ત્યાંની રૈયત પર ત્રાસ ગઃમર્થાદ હતો તે 
કામોથી આખામાં વસતા માણુસો।માં વડોદરા સરકારના વહીવટ ઉપરની 
શ્રદ્ધા ઊઠી ગઈ હતી. તેથી વડોદરાની નામે।શી દૂર કરવા અને વસઈના 
ફ્તિરી આગેવાનોની સાન ઢેંકાણુ લાવવા સખારામ બાપુએ પહેલે 
નિશ્વ એ કર્યો કે વસઈ ગામતે પાકા દાબ તળે લાવવાની જરૂર હોવાથી 
તોપ લઈ ને તે ગામને ઘેરો ધાલવે1. 


વસઈના ગઢને ગાયકવાડી લશ્કરે ઘેરી લીધે! તે।પના મારાથી બચવા 
“વસઈ ગામના ગઢની રાંગ આગળ ખરસાણી થોરની વાડ રાખેલી હતી. 
તેથી તોપના ગોળા છૂટતા તે આ થોરની વાડમાં જ અટવાઈ જતા અને 
ગઢની ભીંત ઉપર ક'ઈ પણુ અસર થવા પામતી નહિ. સખારામ બાપુએ 
ક્તષ્યુ' કે વસઈ તે સર કરવાનુ કામ ઝટ પાર્‌ પડે તેવું નથી, તેથી 
વસઈના વાધેર તરફથી આવેલી વિષ્ટિની શરતો તેણુ કબૂલ રાખી. એ 
“રસ્તો અ પ્રમાણે હતી $ 


(૧૦ ખેટની લૂ'ટતો માલ જે વસઈમાં હોય તે સખારામ ખાપુ 
“પાસે વાઘેસએ હાજર કરવે!* 


૧૧૮ એ ખાસ*ડળતા વાધેર' 


(૨) વાઘેર પાસે જે કાતિલ હથિયાર હોય તે તેમણે ગાયકવાડના. 
અમલદારને સુપ્રત કરવા. 


(૩) ગાયકવાડનુ' ઉપરીપણુ” વાધેરાએ સ્વીકાર્યું” છે તે દર્શાવવા 
વાધેરાએ ગાયકવાડતે કઈ નજરાણુ' આપવું. 


(૪) વસઈનેો ગઢને ઠારે મેડી છે તેની એક બાજુની 3&તીઃ 
ભીંત તોડી નાંખવી. 


(૫) વસઇના ગઢની આસપાસ ઘાટા ધરના ઝાડની વાડ છ 
તે પૈેળીતી એક દિશાની વાડ ગાયકવાડી લશ્કરે કાપી નાખવી. 


વસઈના વાધેરાએ આ શરતે! પાળવા બેટની લૃ"ટતા માલ તરીકે 
ઘોડા ભાંગ્યાતૂડ્યાં વાસણ! અને ખેપાંય રૂપાના વાસણ્‌। રજ કર્યા, 
તેથી સખારામ બાપુએ સ'તોવ માન્યે!, 


વાધેરા પાસે હથિયાર તો ધણાં હતાં પણુ અદ કરારના અમ્લ 
કરતા હોવ તેમ વાઘેરાએ બેચાર તૂટીકૂટી તલવાર અને લોખ'ડી જ જલ 
સખારામ બાપુ પાસે રજ કરી અને નજરાણા તરી'કે કારી ર૫ પચ્ચીસ 
રજૂ કરી. 

વસઈના ગઢના પઘ્યરોનું ચણતર એવું મજબૂત હતું કે મેડી તરફે 
ગઢના ભાગ પાડવામાં ગાયકવાડી માણુસો સફળ થયા નહિ તોપણ 
એકબે જગ્યાએથી મોટા ચોસલાં સાંગડીથી નીચે ધસી દેવામાં 
આવ્યાં--અને થોરની વાડ લોકોએ એવી રીતે કાપી આપી કે કપાયેલા 
ક ફરીથી જજ વખતમાં ધોરને નવી શાખાઓ ઊ2 
થ્ાવે, 


આ ખબર વડોદરા ગયા પછી ત્યાંથી નારાયણુરાવ ગોખલે તામના 
નવા વહીવટદારને દ્રારકા મોકલવામાં આવ્યા તે અમલદારને કહેવામાં 


ઈ સન ૧૮૫૧ થી ૧૮૬૦ સુપીનેદ દશકેા ૨જક- 


આર્થ્યું હતું કે વાઘેર સરદારને જે જિવાઈની રકમ આપવામાં આવે છે 
તે આપતી વખતે ચૉગ્યાથોગ્યતાતે વિચાર ડરી જિવાઈમાં કાપ મૂષી 
વાધેરોની સાન હેંકાણૅ લાવવી. 


વસના આગેવાન યુવાનીઆના તોદાની વર્તન પ્રત્યે દારકાના 
સરદાર ન્નેધા માણુકની સહાનુભૂતિ નહેત્તી. તેથી દારકામાં કાઈ મોરો 
ખળભળાટ ન્નગ્યે! નહણેતો, પણુ વસઈના વાઘેરો પ્રતયે ગાયકવાડ 
અગપલદારતી ઢીલી નીતિવાળા વર્તાવ જ દારકાના યુવાન વાઘેરોએ 
નયે! અતે વસન! ગઢ ઉપર સખારામ બાપુ તે!પથી સજ્જ થયેલું 
કટક લઈ ગયો હતાં ગઢને તે સર કરી શકનયો નહિ. તે વાત દ્વારકાના 
જેધા માણુકના ઢાયગામાં ચર્ચાવા માંડી. દ્ારકાના યુવાન વાધેરેનુ 
લોહી તપી ઊદયુ'. એ યુવાનોમાં ન્નેધા માણ્કના પિતરાઈ ભાઈ 
રાદલતો પૌત્ર મૂળુ માણુક બહુ તેજદાર હતો. એણે જોધા માણફતે 
સમન્નવ્યુ* ક અસાર સુધી આપણે ટાપીવાળાના ડારાથીં શાન્ત બેસી 
રહ્યા પણુ હવે અમને યુવાનોને નાનમ લાગે છે કે ખાપુફી રાજગાદી 
ચુમાવીને અમે ગાયકવાડ તરફથી મળતા રોાટલાના ટુકડામાં લોભાઈ ગયા 
છીએ. એવી જિવાઈ મળી તો શું અને ન મળી તો ય શુ*! અને વળી 
નારાયણુરાવ તો એ જિવાઈમા પણુ કાપકૂપ કરી રહ્યો છે. જુવાનીઆના 
તો ઠીક પણ ન્તેધાભા જેના ગરવા અને વડેરાના પણુ “મીન લેવાયા 
છે એ હવે યુવાનોથી ખમાતું નથી. સાજના કસુબાના ડાયરામાં 
ન્તેધા માણુક પાસે સમાવી ચર્ચા રોજ ચાલતી હતી તેવામાં નારાયણુરાવ 
વહીવટદારે દ્વારકાની ડચેરીમાં દ્ારકાના વાઘેરાનો દરબાર સમાર'ભ 
યોજ્યો. કોઈ પણુ નવો વહીવટદર દારકામદં આવે ત્યારે તેતી સલામે 
વાઘેર સરદારે! જતા અને તે વહીવટદાર એ સરદારને પાનસે।પારીથી 
સત્કારતા. એ રીતે ગાયકવાડ અને વાઘેરો વચ્ચેનો સમ્બન્ધ દઢ થતો 
રહેતો, પરતુ જ્યાર નારાયણુરાવ વહીવટદાર તરીકે આગ્યા ત્યારે 
વાત્ાવરણુ એવુ* બન્યું છતું ડે ગાયકવાડી રજ તરફ વાઘેરોનું મત ઊંચુ” 


ર૨૦ ગપખપ્મ*ડળના વાધેર 


* બન્યુ હતું. તેથી વગર્‌ બેાલાવ્યે કોઈ વાધેર સરદાર નવા વહીવ?દારે 
નારાયણુરાવને મળવા ગયો નહિ. જેધા માણુક પણુ ન ગયા. વૈયી 
નારાયણુમાવે ખાસ દરબાર ભરવાની પેરવી કરી હતી. ન્તેધા માણેક 
કચેરીમાં વમર હથિયારે ખાનદાતીભરી દાનતથી ગયા તો ખરા, પણુ લા 
તેમને કાતે એવી મતલબના શખ્દો સ'ભળાયા કે આજની કચેરીમાં 
ન્નેધા માણેકના નમમીન ચાઉસ આરબ છે. તે “મીન તરો કે છૂટા 
થવાનુ' કહેરો કે તરત જ ન્નેધા માણૅકને બીન્ને “નમીત મળતાં સુધી 
અટકમાં રાખવામાં આવશે, આવી હવાથી ન્નેધા માણેક ચેતી ગયા 
અને કોઈ બાનું બતાવી દરબાર નમે તેતી પહેલાં તે કચેરી 62 
નીકળી આવ્યા અને ધૈર પહોંચી ગયા. પાછળથી જણાયું કે નેધા 
માણેકના «્તમીન તરીકે જે આરબ જમાદારે કબૂલાત આપી હતી રૈ 
એ કખૂલાનમાંથી છૂટા થવાની માગણી કરી હતી. તે પછી જોધા 
માભુકના ન્નમીન તરીકે ખીન્તે આરબ જમાદાર મળી આવ્યે! હતે. 


નનેધા માચ્ેકની મળતી જવાઈની રકમ નારાયણુરાવ તરથી 
સ્મટકાવી દેવામાં આવી હતી, ન્નેધા માણુક આયી નારાજ થયા ઉત. 
પાડી મુદત સુધી એમણું ખમી ખાધુ*- નારાયણુરાવ પામે ન્ત્વિઈની 
ઉઘરાણી ન્તેધાએ મે।કલી ત્યારે એવ! બાતમી મળી 3 ન્નેધા માળૈક 
કેરીમાં હાજર થાય પછી દ્તિવાઈની રકમ તેમતે મળશે. નેધાને 
એમના દેતુ મહેતાઓએ કહી મૃપ્યું હતું કે ન્તેધાભા નેતા કચેરીમાં 
નરો તેવા જ તેમને અટકમાં લૈવામાં આવશે. આવી રીતે લિતિગે દ્વિમે 
દારકાના વાધેર સરદારના મતતી અકળામણુ વધતી ત્રઈ અને દાયરામાં 
નેધા માણેકની દકેલ નીતિની અવત્રખુના થવા લાગી, ચનઝનતો જુવાન 
મળુ માક દાયશને પાણી ચયવ્વા કરે હતો ક ને હવે ઇગું મધુ 
કરઝુ' નહિ તે આપુ આપસમુ' નૂર ગુમાવી બેસશુ*- 

આવા સ“નેઝમાં સઘ માણુકે અમરેડીવાળા મજમુદારે ખાસ 


ઈમ સ* ૧૮૫૧ શી ૧૮૬૦ સુપીનેદ દરાકેદ ૨૨૧ 


મહેતા દારા સન્દેશો મોઠલાવ્યો. તેની મતલબ એ હતી ક. “ દ્ાસ્કામાં 
અને આખા પ્રદેશમાં વાધેરોના જીવ ઊંચા થઈ રહ્યા છે. ગાયકવાડ 
તરી જવાઈ આપવાના કામમાં ધાંધીઆ થઈ રહ્યા છે. મારે નને કાઈ 
પ્રકારનો શાન્તિભર્યો બન્દોબસ્ત ઝટ નહિ થાય તો મામલે ગંભીર 
ખતી જશે. બાજી મારા હાથમાં રડી નથી. '' 


આ સદશો! લઈ જનાર મણેતો ઓખાથી રાજકોટ ગયો પણુ 
ત્યાંથી તેને અમરેલી પહોંચતાં વિલ'બ થયો કારણ કે ચોમાસુ” ન્નેરદાર 
નનમ્યું હતુ' એટલે ધાર્યા પ્રમાણ પ્રવાસ ખેડી શકાયો નહિ. પરિણામ 
એ આવ્યુ કે નનેધા માણુકતી ધીરજ ખૂટી અને જીત્રીનીઆએઓની 
ગરમી વધી ગઈ, ધ્રાસણ્વેલ ગામે ઓખા પ્રદેશના વાધેર આગેવાનોને 
દાયરો ભરવાનુ” નક્કી થયુ” અને દાયરો! કહે તેવા ઉપાય લેવાનુ” પણુ 
નંષ્કી ચયુ*. 


પ્રકરણુ એકત્રીસમુ 


ગાયકવાડની ધોસરી ફગાવી દેવાનાં છેલ્લાં પરાકમે!* 
ઘ્ાસણૂવેલને। દાયરો ( જાન્યુઆરી ૧૮૫૮) 

આ દાયરામાં દ્ારકા--અમરાપરના નેધોભા, બાપુભા અને 
જુવાન મળુ માણેક, વસઈના ર્વોભા, રણુમલભા, પાલે અતે દેવો 
(યારાણી ઝુટુગ્બના ), ઘડેચીનતો ખીમો સુમણીયો, મેવાસાત 
ભીમોભા નેધાણી, સામળાસરના દેવો ૭ભાણી અતે રાયદે ડું હૉ, 
ગારીઓઆલ્‌ીના ધાંધાભા, રાજપરાના સાનને પીંડારીઓ, 
ઘાસણ્વેલના દાદાભાઈ અને રામાભાઈ વાહેગ, મૂળવાસરતા 
જસાણી કુટુમ્બના કરસન અતે પૂનાભા, મકનપરના હછુ કુ'ભાણી, 
વગેરે મળ્યા હતા ધીશકી અને પ્રેવાડના કોઈ પણુ જણુ આ દાયરામાં 
ક્રડયા નહોતા. 

આ દાયરો ભરાયો તેની પછેલાં બાપુ માણેક પોતાની જિતાઈ માઢ 
દ્દારકાની કચેરીમાં ગયે! હતો; 

તે વખત કચેરીમાં તેનો તિરસ્કાર યયો ઇતો, અને ખાધુ માણેકને 
વહીવટદાર રાણુ' માર્યું” હતું કે તમે અમરાપરનેો ભોગવટો છવે ભોશયી 
શકશે નહિ. તગને ત્યાંથી બહાર કટી મૂકવાતો વિચાર ચાથી ૨૯ 
છે. આ વાત બાપુ માણે” ન્નેધા માણેકતે અતે જુવાન મૂળ માણેકતે 
કહી સ'ભળાવી ત્યારે એમનો પિત્તો ઉકળી ઊદયો--નેધા માણેકને 
સમજાયું ક અમરાપરમાં વાધેરોનુ' સૈન્ય ઝટ એકદુ* કરવુ” નેઈ એ? 
અતે મજબૂત રીતે અમરાપરનું રક્ષ'યુ થાય એવી ગાડવયુ કરવી જેઈ એ, 
વાઘેર સર્દર નતેધા માણેક ેઈડી પર ચડ્ડી આખાના ગામડે ગામડે ફરી 


ગ્મપ્યકવાડની પેપસરી ર્મપ્વી રેવાતા છેદ્લાર પરાકસેદ ૨૨૩ 


આવ્યા અને જીવાનાોને અમરાપરમાં ભેમા થવા નોતરું આપી આવ્યા. 
“હજુ જેધા માણેક સાવ છેલ્લે પાટલે બેસી જતા તૈયાર નહોતા. તે 
માનતા છતા “કે સમજ વગરની ઉઠ્દતાઈ કરવાથી વાત સુધસ્વાની નથી, 
પણુ તેમને એટલું તો સમન્નયું હતુ' 'ક ગાયકવાડના અમલદારની 
દાનત ખાનદાનીભરી નહોતી. 


દ્દાયરાનેો! ઠરાવ 


ધ્રાસણુવેલનાં દાયરામાં ભેત્રા થયેલા સરદારામાંથી દેવાભા માણેક 
“દરખાસ્ત ભૂછી કે હવે હિન્દુસ્તાનમાં ટાપીઆરા અગ્રેજનું ન્નેરે કમી 
ચવા લાગ્યું છે. દિલ્હી કાનપુરમાં તો અ“ગેજનું ખીજ રહેવા દેવામાં 
“આવ્યું નથી, તો આપણે હવે ટાપીઆરાની બીક રાખ્યા વગર 
ગાયકવાડના અમલદારને દ્દારકામાંથી કાઢી મૂઝીએ અને આપણી આણ 
-એઓપખામાં ફરીથી વર્તાવીએ તો શું ખોટુ'! પીઢ સરદારાને અ વિચાર 
ગમ્યો નહી'--તે ફહૈવા લાગ્યા કે એ રસ્તે ચડવામાં કઈ સાર ખાટી 
ન્જવાય એવું નથી--નકામી પાયમાલી થશે--ગાયકવાડ સરકારના હાથ 
મોટા છે. ગાયકવાડના ભેરૂ આખા કાઠીઆવાડમાં છે--વોકર સાણછેબે 
એવા “કોલ ડરાર કર્યા છે કે કાડિયાવાડના બધા દરબારાએ ગાયકવાડને 
મામલા ટાણૅ મદદમાં રહેવાનું છે. માટે છેવટે આપણા હાથ છહેદા 
પડવાના છે. આપણા જુવાનીઆનુ લોહી તપ્યું છે એટલે આવી વાતે 
થાય છે. બાળી ધીંગાણે ચડવામાં કઈ માલ નથી--આ સલાહ 
રૃવાભા માણેકને બિલકુલ ગમતી નહોતી. તેણે ન્ેરશોરથી સૌને ભાયડા 
બની જવાની હાકલ ફરી. નક્કો કરવામાં આવ્યું “કે દ્વારકામાં 
ન્તેધા માણિકની ખડફીમાં દાર્કાના ગઢ ઉપર ચડવા માટે વહાણના 
પરવણુાની લાંબી નિસરણી તેયાર કરી રાખવામાં આવી છે. તે લઈ 
દ્દારકાના ઉગમણુા। દરવાક્તની ગઢની રાંગ ઉપર મૂકવી? અને વહેલી 
નસવારે નિસરણી પર્‌ દશ દશની હાર્‌ થઈ ત્તુવાતોએ ગઢ પર્‌ ચડી 


૨૨૪ ક એપ્ખપ્સ'ડઇના વાધેર 
જવુ' અને દરવાન્નની કુચી કબજે કરી--દારકા ગામમાં વાધેરતી 
ખાણુ વર્તાવવા ન્ત'ગી ટાલ ઊભી વ્યનરે વગાડવે, પહેલાં તો 
વડીવમ્દાર દાદાને ધેર જઈ તેમતે પકડીને બાના તરીકે કેદ રાખવા. 


આ નિષણય સામે “દાઈ ચઈ શકછુ' નહિ; અને ધ્રાસણુવેલથી 
જીવાતો ઉપશ્યા. ન્નેધા માણેકની ડેલ્ષીમાંથી તૈયાર બનેલી લાંખી અડ 
પગાંવાળી તિસરણી બહાર કાઢવામાં આવી અને તેતે ઉગમણા ૬ર! 
પાસે ગઢની રાંગે ઊમી કરવામાં આવી--“ જય દાર્કાનાલ 1 ?' રણુનાદ 
જમાડતાં જગાડતાં વાધેર સરદારે।--ઠ્રારકાના ગઢ પર ચડી 3૧1. 
અદર ઉતરી દરવાન્નતી ચોકી કરનાર ધોલીસને થપડ મારી એક 
જણે દરવાકની કુ'ચી કભજે કરી; દરવાન્ને ઉધડો અતે વાધેરનું 
મોટુ' રોછુ' ગામમાં પેડુ. શેરીએ ડોરીએ વાઘેરાના ઉથિયારબધ 
રળાં ફરી વળ્યાં. દેવાભા અને ખીશ્ન ચાર જાવાનો તહીંવટદારની 
પર્‌ ચડી ગયા અને હોકારે કરી તેમતે બહાર બોલાવવામાં આવ્યાઃ 


ર એ વખતે નારાયણુરાવ ગે!ઃખલે તામના વહીવટદાર હતા. તેજે 
પાતાના અ“ગરક્ષક તરીકે પ્રેવાડ ગામના ગરાસદાર વાઘેરને રાખ્યા હતા* 
આ અ“ગરક્ષક દરબારતે વિચાર થયો 'કે મારા રક્ષણ નીચે રહેલા અમધ" 
દારતે હુ" સોંપી દઉ* તો ખૂટલ ગાઉ. તેથી તેમણે દૈવુસા માણેકતે 
કહું. “ જરા સછુર કરા. વડીડટદાર સેવા પૂક્ત કરે છે તે પૂરી યશે એટ્લે 
બહાર આવસે, હુ* તૅમતે ખયર આપુ છુ' કે દેવાભા માણેક મળવા 
આવ્યા છે. '' 

એમ કહી તે પ્રેવાડના ગરાસીઆ વાઘેર અ'દરના એરડામાં ગવા. 
નારાયણુરાવતે સાચી વાત કહી, અને કહ્યું કે તમારા ઓરડાતી પાછળ 
એરડીની ભૉ ટ એઃદી નાખુ' છુ. તે રસ્તે આ સીચણીઆના રાર્ટાનો 
આશરા લક નીચે ઉત્તરી બહાર ચાલ્યા જએ. તમારા ૬૪૧ 
ન્તેખમમાં છે. 


ગપ્યક્વપ્ડની ધોપ્સરી ક્મપ્વી રેવાતાં છેડલાં પરાકસેદ રરપ 


એ ખધુ” દશ મિનિટમાં ળની ગયું. પ્રેવાડના ગરાસદારે વહીવટદારના 
ધરનુ' બારણું દેવાભાને ઉઘાડી દીધુ? અ'દર દેવાભાએ અને તેના 
માણુસોએ વહીવટદારને ગાત્યા પણુ તે જડયા નહિ. દેવામાણિક સમજી , 
ગયા કે પોતાના ભાઈ પ્રેવાડના ગરાસીઆએ વહીવટદારને ભગાડી મૂકયા. 
તે વાતને! રોષ વાઘેરોમાં એટલે બધો ફેલાયો કે આજ સુધી આખાનદ 
વાઘેરાની આખી ન્યાત પ્રેવાડીઆને ખુટેલ ગણે છે; ખીજી બાજુ 
પ્રેવાડનતા ગરાસદારની સેવાની કદર વડોદરા રાજ્યે એટલી બધી કરી 'કે 
ખએખાના ખીન્ન વાઘેરોતે ખેડવા એક સાંતીની જમીન સલામતીથી 
આપવામાં આવતી હતી પણુ ધ્રેવાડના ગરાસદાર કુટુમ્ળતે વગ્રર 
સલામીએ જમીન ખેડવા માટે ગરાસ તરીકે અપાતી થઈ. 


શ્રી નારાયણુરાવ ગાખલે--પોતાના વાસમાંથી છૂટી દરિયાકાં ઠે 
આવેલી ન્નમનગરની ડેલી--ન્નમપરામાં સ'તાઈ રહ્યા અને ખીજી રાતે 
દરિયાને કાંહે કાં ડે ચાલતા ચાલતા પે!રબન્દરના જેઠવા રાણાની હદમાં 
પહોંચ્યા. ત્યાંથી વાઘેરના બળવાની વાત વડોદરા અને સુ'ભઈ પહોંચી. 


ગાયકવાડ સરકારની જે ફ્રોજ દ્દારકામાં હતી તેના સુબેદાર તે 
વખતે દ્વારકામાં રામવાડીને નામે હાલ જે મન્દિર એળખાય છે ત્યાં 
રહેતા હતા. તે સુખેદારે તોપ તૈયાર કરાવી અને શ'ભુ જમાદારની 
સરદારી નીચે દ્વારકા શહેરમાં ઘૂમી રહેલા વાધેર સરદારાતે પાષા 
હડાવવા તજવીજ કરી. દ્વારકામાં ઉધાડી તલવારે ઘૃમતા વાઘેર 
જુવાનોને કબજે કરવાનું કામ ગાયકવાડી ફોજને બહુ કડણુ થઈ પડયુ. 
કારણુકે વાઘેર જુવાનાની મદદે વીષૂરેલી વાધેરીઆણી યુવતીઓ 
પણુ દ્વારકાના કિલ્લામાં ઘૂમવા લાગી હતી. પાણીના ખેડાં માથે 
ઉપાડીને શેરીએ રોરીએ વાધેર યુવતીએ ફરતી હતી અને યુવાનોને 
પાણી પીવડાવી તાજ રાખતી હતી. કાઈ શેટલાની ખબ ભરી ભરીને 
મ રસ્તા પર ફરતી હતી અને ચુવાતો ભૂખ્યા ન રહે તેની 

1. ૧૫ 


ર૨૬ સએપખપ્મ'ડળતા વપ્ધેર 


કાળજી રાખતી છતી? અને કોઈ ધવાયેલા યુવાનોને નેધા માણેકની 
રુશીમાં લઈ જઈ ત્યાં ઢાળી મૂકેલા ખાટલા પર સુવાડી ધાય 
યુવાતોને શેક, પાચપીંડી કરતી હતી. ગાયકવાડની તોષ મૂટતી હતી 
તેથી સામાન્ય પ્રશ્ન ખૂબ ગભરાઈ ગઈ હતી. વાઘેર સરદાર તા એ તોપના 
ભડાકાથી વધારે ઝનૂની બન્યા હતા. એવામાં ખબર આવ્યા કૈ દ્વારકાને 
વાધેરાના કળન્નમાંથી છોડાવવા ટોપીવાળા અ'ગેજતું લર્કર રાજકોટથી 
આવી રહ્યું છે; અતે કાઠીઆવાડ દીવાનજીએ અમરેલીથી ગાયકવાડી 
સૈન્યને દારકા તરફ રવાના કયું” છે. ગાયકવાડી સૈન્ય પહેલાં આવી 
.પહેગ્યું એટલે વાધેર સરદારો દ્વારકામાં પોતાની હારે થરી એમ 
ચાની અરાંભડા પાસેના ખેટ ( શ'ખોહાર )ના કિલ્લામાં જઈ પહોંચયા 
અતે પોતાતી જતને સલામત માનવા લાગ્યા. 


ઈ. સ. ૧૮૫૯માં જુલાઈ માસમાં બેટમાં નનેરદાર્‌ વરસાદ પડ્યો 


હતો. બેટનાં તળાવા પાણીથી છલાછલ ભરાઈ ગયાં હુતાં. એ ખેટવી 
ભૌગોલિક રચના એવી છે કે લગભગ વચલા ભાગની જમીન બાડાવાળી 
--નીચાણ્વાળા--છે. બેટના સાર્વજનિક તળાવો એ નીચાણુવાળી 
«/ડ્યામાં આવેલાં છે. તે તળાવેદ ન્તે પૂરાં ભરાય નહિ તે એ જગ્યાએ 
ખે ત્રગુ જુદાં જુદાં તળાવો દેખાય, અને નને એ તળાવો એઓગણું શય 
(લ્લી ન્નય) તે! ત્રણે તળાવો એક બની જાય; અને ખેટતી ૧૨ 
નાતો શે! સાગર આવી ગયા હોય તેવા દેખાવ ઊભો થાય. ઇં. ૨" 
૧૮૫૯માં ભારે વરસાદને કારણું એવું બન્યું બતુ- એ તળાવેત! 
પ્રદેશની ચ્યા પાર વસ્તીનો વાસ હોય છે અતે પેલી પાર ત્રીશુખ- 
નારાયણુનુ” કિલ્લાબ'ધ મન્દિર અને અન્ય દૅવસ્થાનોની માલિકીના 
બાગબગીચા જોય છે, 


વાઘેર પે!તાની સત્તા એદખામ'ડળમાં ફરી જમાવવા તજવીજ કરે 
છે, વડોદરા સરકારના પ્રતિનિધિઓને વાઘેર સરદાર ગાંડતા તથી. ૨ - 


માપ્યડ્વાડની ધોાસસરી મૂમપ્યી દેવાતાં છેલ્લા પરાકસેદપ ૨૨૭ 


જણાયાથી વડોદરા સરકારે તરત જ એ વાઘેરના બળવાને ધખાવી દેવા 
ક“પતી સરકારની મદદ માગી. 


સને ૧૮૫૯ના સપ્ટેમ્મર માસમાં મુ'બઈથી, અમદાવાદથી અને 
રાજકોટથાો કમ્પની સરકારના જુદા વદા લસ્કરતી જીદી જુદી 
ડ્ુકડીઓને બેટ તરફ ફૂચ કરી જવાના હુકમો અપાઈ ગયા. 


રાજકોટથી ૨૦૦ ધૌ!ડેસ્વારાનું” લશ્કર છૂટયુ' અને આખામ'ડળ 
અને બારાડી વચ્ચે ન'દાણા ગામે તે લર્કર પડાવ નાખ્યો. અમદાવાદથી 
છ તોપો સાધે લશ્કરની એક ૩મ્પની--સેન્ટ્રી, નાયક, છવાલદાર, જમા- 
દાર, સૂબેદાર અને કમાન્ડિંગ ઓફ્સર--તેની મદદે આવી પહેંચી. 
રાજકોટના લસ્કરના ઉપરી કર્નલ સ્કૌખીને હુકમ મળ્યો કતા કકે 
મુમ્બઈથી નોકા સૈન્ય અને પાયદળ લસ્કર કર્નલ ડોનાવનના ઉપરી- 
પણા નીચે રવાના યું છે તે તમારી તહેનાતમાં હાજર રહેશે અને 
તમારી આજ્ઞા નીચે કામ બત્નવરે. 


મુમ્બઈના કર્નલ ડાનાવન સાહેબનું સૈન્ય વહાણમાં હતુ" તે 
વહાણૂ!ને આગબોટ “ ઝેનાબીઆ ” અને આગખોટ “ વિડ્ટારીઆ ?” 
સાથે દોરડાથી બાધી દીધાં હતાં. તેથી એ કાફલો અરખી સમૃદ્ર વીંધી 
રલો છતો. એ ઉપરાત “ક્રાજ'' નામનો એક મોટા બરછો 
(ફાયગેટ ) પણુ તેની પછવાડે ચાલી 'નીકળ્યો હતો. ડલ ગેનાવન 
પોતાની “ નતન ” લઈને ત્નણે લગ્ન ઊજવવા આવતો હેય તેવા 
ઉત્સાહમાં હતો. તેને કહેવામાં આવ્યુ” હતુ' કે રાજકોટથી સેનાપતિ 
કર્નલ સ્કોબીની આન્તા પ્રમાણે તેણુ કામ કરવાનુ હતુ" પણ્‌ 'કાઈ 
કારણુસર કર્નલ સ્કોબી રાજકોટ તરફથી વખતસર આવી ન પણેંચ્યા. 
મુ'બઈનું નાકાસેન્ય મારમાર કરતું--અરબો સમુદ્નુ” પાણી કાપતુ” ખેટને 
બારણુ સમીઆણીના ટાપુ આગળ આવી પણેચ્યું. હવે કનલ સ્કોબીની 
વાટ વરરા કર્નલ ડેનાવનથી ન્તેવાય તેમ નહેતુ*. તેતો લગ્નના 
વરઘડાનેો ઘોડો યનગનાટ મચાવી રહો હતો. 


ક્રટ ગમેપ્ખપ્મ'ડળનદ વાધેર 
ઈ, સ. ૧૯૫૯ના ઓકટાખર માસની ૩% તારીખે સોમવારતી 
રાતે કનલ ડેનાવતે આગબે।ટના તૂતક ઉપરથી બેટના કિલ્લાએતા 
સન્દિર્તી અમાસી પરના દીવા ઝભકતા જ્યા. કર્નલ ઝાનાવનતે એ 
રીવા વાઘેરાના અભિમાનસૂચક સાંકેતિક ચિહન જેવા લાગ્યાન 


કતલ 'ડાનાવન બેટમાં દાખલ થાયછે 


ખેટની વસ્તીએ આટલાં બધાં લશ્કરી જહાજો અને આગબે(ટ 
પહેલાં કદી નહેતાં ન્નેયાં. તેથી વસ્તીમાં ગભરાટ છવાઈ ગયે! 
નતા્‌ઘેરાએ વસ્તીને ખહુ રનડી નણેતી. રવમન્દિરાતે બહુ કનડગત 
વાઘેર સર્દારાએ કરી નહોતી. એનુ” કારણુ એ કૅ અરાંભડા દરબારની 
વાઘેરો ઉપર રહ પડતી હતી; ૭તાં વાઘેરા ધનના જૂખ્યા હતા* ખીજ 
કોઈ રડ વાઘેરાની બેટમાં વસ્તીને નહોતી? પણું હવે તો બેટની 
વસ્તીને શતણુ થઈ ગઈ કે વાઘેરતે ઠેકાણે પાડવા સેોજરોતું લશ્કર 
આવ્યુ” છે. સાજરાના આગમનની ધાક વસ્તીને એટલી બધી લાગી * 
લોકો પોતાનાં ધર છોડી મેટના પૂવ ભાગ તરફ ભરેલાં તળાવોની પેલી 
પાર્‌ રેવમન્દિરાના બગીચામાં અને વાડીઓમાં નાસી ગયા. જુજ દેવનાં 
દર્શન કર્યા” વગર્‌ અત્ત ન લેનારા ભકતો પણુ પાતાના જાત બયાવવા 
રવદશષ્નને વીસરી ગયા અને કટલાક અઘ્મ ભત્તો રૃવતી 
સાથે જ રલ. 


બેટના મન્દિરિ તે વખતે (ઈ. સ, ૧૮૫&માં ) બહુ ભવ્ય હી. 
મન્દિરોના તોસાખાના ( ત્તિન્નેરીના એરડા ) બહુ મજબૂત ખાંધણીતા 
હશો. ગન્દિરોના ઉપયોગ માટે બ'ધાયેલાં પાણી ભરી રાખવાનાં ટાંકા 
પણુ ધણી મજખૂત ખાંધણીનાં હોવાં ન્નેઈએ, કારણુ કે ખેટતી 
વસ્તીએ ધર છોડતાં પહેલાં પોતાની માલમિલક્ત મન્દિરોતા તોસા” 
ખાનામાં પહોંચાડી દીધો હતી. કેટલાક ઘરેખાદાગીનાથી લરેવા મેટા 
ગરએ પાણીના ટાંકામાં સલદમતી ખાતર ઉતારી દેવામાં આવ્યા દત. 


ઝાયડવપ્ડની ઘેપ્સરી ર્માવી રવાના છેહલાં પરાક્સેદ ૨૨૯ 


એ દ્વિસો શરદપૂણિમાના ઊજમાળા ઉત્સવના હતા, પણુ બેટમાં ભય 
એવે વર્તાઈ રલ્લો હતો કે કોઈનુ ચિત્ત દેવના ઉત્સવમાં ચૉંટતું નહોતું. 


કનલ ડોનાવન સાહેબે પોતાનાં વહાણુ।ને ખેટના બન્દરના બારામાં 
દાખલ થવાનો હુકમ આપ્યો. સમુદ્ના પાણીની ભરતીની સાથે સવારે 
વહેલા પરેહિયામાં પાંચ વાગે આસે। સુદ ૮ ને મ'ગળવારે તા. ૪ 
ઓદટાબગ્ના રોજ મુમ્બઈનું દરિયાઈ લશ્કર બેટની ખાડીમાં ખડુ* થઈ 
ગયુ". ચર્યોદ્ય યાય છે “કે બેટના કિલ્લા પરથી વાઘેર સરદારોએ અને 
રડચાખડયા પૂન્નરીઓએ ચાર મોરી આગખોટ અને મતવારેા 
ઝેનાબળીઆ, વિકરારીઆ, ડલાઇડ, અને 'કોન્સ્ટન્સ હારદોર તરતી 
ઊભેલી ન્નેઈ. ફ્ીરેોજ અને બીન વહાણુ! પણુ પડખે હતાં જ. આ 
માક્લેો બેટના કિલ્લાથી લગભગ અર્ધા માઈલને અ'તરે ખડો યઈ ગયે 
છતો. તે વખતે ખેટને! કિલ્લો બરાબર ૬રિયાનો સામે જ છાતી કાઢી 
ઊભા રહેલા યોદ્ધા જેવો લાગતો હતો. ( હાલ પણુ એ કિલ્લાની રડી- 
ખડી છેલ્લી ભીંત ઊભી છે. ) એ કિલ્લો પશ્રિમ બાજુએ ખહુ મજબૂત 
હતો. ભીંતની પહોળાઈ ૨૫ કૂટયો વધારે હતી અને ઊંચાઈ ૬૦ કૂટથી 
પણુ વધુ હતી. એ કિલ્લામાં અરાંભડાના વાઢેર રજપૂત રાન્નતો 
રગમહેલ હતો, દેવનાં અસલી મન્દરો ( દહેરાં ) હતાં, વડોદરા રાનત્યના 
કામે।રાનો ઉતારો હતો. અને એકાદ ભે!યરું હતુ' જેને માટે દ'તકયા 
પ્રચલિત છતી કે તે ભલોંયરમાંથી સમુદ્રની નીચેની સપાટીએ એવે 
ગપ્ર માર્ગ હતો કે તે રસ્તેથી બેટરમાંથી સામે પાર જઈ શકાય તેવી 
વાજના હતી. ખરી વાત તે એ હતી કે તે ભોંયરા જેવું દારૂગોળો 
રાખવાનું સલામત સ્થળ હતું. દેવમન્દિરો પહેલાં કેવાં હતાં તેતો પ્મ્યાલ 
આવી શકે એવાં એકાદ ખે ચિહ્નો આને મોજૂદ છે. એક તો! ખેટમાં 
આજે જે બશજર્‌ વચ્ચે ચોઈીના હનુમાનનું મન્દિર છે તે અસલી 
મન્દિરતો એક ભાગ હતો. આજે જેને રાધાકૃષ્યુના મન્દિરની જગ્યા 
કહેવામાં આવે છે તે પણુ અસલી મન્દિરતો એક ભાગ થતો, અતે 


8૩૬૦ ગએપ્ખપ્મ”ડળતપ વાધેર 


હાલના મન્દિરમાં દરવાન્નમાં પેસતાં જમણી બાજુની ભીંત પર-- 
ગણુપતિના મન્દિરિની પાછળ એકયુત્રલ મૂર્તિ જડેલી દેખાય છે. તૈ 
અસથી મન્દિરતો અવશેષ છે. 


ખેટ ઉપર ઝવૂતી હલ્લેા 


એડ્રોળર માસની ૪થી તારીખે આસો! સુદ ૮ ને મળળવાટતો 
દિન ખેટના લોષ્નએ અનુભવેલાં શૌય'તો હતો. કર્નલ ડોનાવને રાજલ 
સેનાપતિની વાટ ન નઈ: સવારથી આગબોટાો ઉપરથી તોપના ગોળા 
વછટવા લાગ્યા. પૂન્ત ડરતા પૂન્નરીઓ ચમકચા--વાડીઓમાં અને 
બગીચામાં જઈ વસેલા જનમ'ડળમાં તોપના ધડાકાના ધણુધરાટથી 
અને ધુમાડાના ગોયથી પ્રાસદ્રા પડયો, પણુ બેટના કિલ્લાને સાયવી 
પડેલા વાધેર સરદારની હિંમત જરા પણુ ડગી નહીંન કિલ્લામાં પણ 
નાતી તોપો હતી. તેના ભડાકા કિલ્લામાંથી થવા લાગ્યા- ડાનાવવ 
સાહેબના આખા દિવસના સતત તોપના મારને પણુ કિલ્લાની લીતિ જય 
પણુ મચક આપી નહિ, રાત પડી. રાતે પણુ છૂટક છૂતક ગાળા 
છૂટતા હતા. કેટલાક ગોળા એવા પ્રકારના છૂટતા કે જેમણે એ 3ાળાવી 
રમઝટ જેઈ હતી તેવી ડોશીઓએ તેનુ' નામ “ કેપથાષુ ય 
પાડ્યુ” હતુ. 

સ*ધિનાં ડહૈણ--આસોા સુદ હતે છુધવારનો દ્વિસ ઊગે! 
કિલ્લાના સરદાર દેવા ળાણી, મૂછુ માણેક અને દેવા માણેક ટતા 
મહાજન ગૂહસ્ય જેરામ આદુ” પાસે ગયા અને સ"ધિનુ' કહેણુ સોજર 
સેનાપતિને જેરામ રોડ મારફત મોકલવામાં આવ્યું, સેનાપતિ ડોતાવવ 
ડું કે વાઘેર સરદાર “કાઈ પણુ “તતની શરત વગ્રર માશી સામતા ૨4 
આવે એટલે અમતે ચોગ્ય લાગશે તે અમે ઠરી લેશું. આવીં 
હીણુપ આપનારી સ'ધિ-દેવેય માણેક ક મૂળુ માણેક સ્વીકારી લે તેવા તૈ 
ખાયલા નહોતા--સરદરો મૂછ પર તાલ દઈ ને મહાજન રોઇને કહે છે કન” 


માયકવપ્ડની પેપ્સરી ક્મપ્વી રેવાનદે છેહ્લદ પપરાકસેપ ૨૩૧ 


શેઠ અતી સરી ₹૪ ગા પુતર સૈકું--સતાંઝો ચેતી 
દાર્જાનાથ સાય; સોપીસાત ઝો હિ વરી ચ્યો આય 


શેડતી સાધે બેટના મન્દિરના બાવાજી ગાદીપતિ પણુ છતા. 
બાવાજીને પણુ શૌર્ય ચડી આવ્યું* તેણે વાઘેર સરદારોને સ'ભળાવી 
દીધું કે “ મન્દિરમાં ધાન્યના 'કોદાર ભર્યા છે એટલે મોરચો લાંબો ચાલે 
તાપણુ અનાજપાણીની તૂટ પડવાની નથી. ગઢમાં પાણીનાં ટાંકાં પણ 
ભરપૂર છે. ” 


સ'ધિનતે! અસ્વીકાર કર્યાના સમાચાર આપવા રો જે હોડીમાં 
આગખોટ પર ગયા હતા તે હોડી પાછી રેદતે કાં ટે પહાંચાડી ગઈડ્રે અને 
હોડી આગબે।ટ પર પાછી પહોંચી ન પહેંચી ત્યાં તો સેનાપતિ ડોનાવન- 
સાણેખે તોપના મારો લગાવ્યો, પાયદલ લસ્કરને સન કરવામાં આવ્યું. 
તે લશ્કરને કિનારે ઊતરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો. પાયદલ લશ્કર 
કાંટે ઊતર્યું” ત્યારે તોમતી તિથિ પ્રમાણે દરિયાની ભરતીના પાણી ઊતરી 
ગયાં હતાં. એટલે બેટતા ક“કરવાળા કિનારા પર લશ્કર ઊતરી કિલ્લા 
તરક કૂચ કરવા લાગ્યું. કિલ્લામાં તે વખતે પૂરી સાવધાની હતી. નેટિવ 
પન્દ્ન્ટરીની ૨ ૮મી રૅજિમેન્ટ અને ૭ટ્ટી રેજિમેન્ટ બેટને કા ઠે યુધવારે પૂરા 
ઠાઇથી ઊતરી પરી. પિસ્તોલના ભડાકા કરતાં કરતાં લશ્કર છેડ કિલ્લાની 
ભીંત સુધી પહોંચી ગયુ”. કિલ્લામાંથી એ લશ્કર પર તોપો વછૂટી. કોઈ 
એમ કહે છે “ક કિલ્લાની બહાર આજ્ુબાજી ફોડશાહુકારતી મેડીઓ 
હતી તેમાંથી પણ્‌ બન્દૃકના ભડાકા લશ્કર ઉપર થતા હતા. એમ પણ 
કહેવાય છે કે વાઘેર સરદારોએ ફિલ્લાની ભીંત ઉપર જુદી જુદી 
જગ્યાએ ચુન'દા ગોલીબાજ ગોટવી દીધા હતા. તેમની ગોળીથી જ ઘણા 
અમલદારો, સિપાઈઓ માર્યા ગયા હતા. છેવટે એક બે તોપમાં 
ગાળીએ!ને ટૅંકાણે કચ્છી દોકડા, હીંગલા અને રૂપાની કોરીએ નાખી 
એવી આબાદ રીતે તોપ કિલ્લા પરથી વછેોડવામાં આવી “કે અ'ગ્રે« 


ર૩૨ એપખધ્મ'ડળતદ વપધેર 


લશ્કરનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો. અ'મેજ લસ્કરે કિલ્લાની ભીંતે સીડીએ। 
લગાડી હતી તે વાઘેર સરદારોએ કિલ્લા પર ખેતી લીધી. અ'્ેજ 
લશ્કરના સરદાર "કેપ્ટન મેકન્કોમેક ઝ'ડાધારી વીલેમે! અને બીન દર 
યુરોપિયન સિપાઈ ઓના રામ રમી ગયા, કેપ્ટન ગ્લાસ પૂલ, લેફ્ટનન્ટ 
ગ્રાન્ટ અને બીન્ન સાડત્રીસ સિપાઈ ધાયલ યયા અને મરીત બડાલી- 
અનમાંથી એક સિપાઈ મગયેો અને પાંચ સિપાઈ ધાયલ યય!. 

આ અગ્રેજ અમલદારનાં હાડકાં જે કભરમાં બેટતી ભૂમિ પર 
દટાયાં છે, તે કબર પર નીચેના શખ્દાવાળા લેખ આજે પણુ ખેટતી 
યાત્રાએ જનાર વૈષ્લુવની બગીચાની હવેલી પાસે નનેઈ થકે છે. થત્ને 
અમલદારને એક જ કબરમાં દાટવા પડયા હતા. જુદી જુદી ડતરો 
આદવા અગ્ેજ લસ્કરતે અનુરૂળતા જ વાઘેરાએ રહેવા દીધી નહોતી. 

એ કબ: પરના લેખની વિગત નીચે પ્રમાણે છે : 

કબર લ'બચોરસ આકારની છે. ચોતરફ ત્રણુ પગથિયાવાતરી 
ઊભણી ઉપર આશરે અરી રૂટ ઊચી લ'બચોરસ કબર ચણાવૈલી છે. 
તેની ઉપલી સપાટી પાંચ ફૂટ લાંખી અને અઢી કૂટ પહોળા છે. તેના હર 
ઝાંખા લીલા ર“ગના કાળમીંઢ પથ્થરની લાદી જડવામાં આવી છે. તૈત! 
ઉપર ઉંડા કાતરાયેલા અક્ષરો છે. તે અક્ષરામાં પોલા ભાગમાં સી 
ઢાળવાતું કામ બાષ્ી રલ છે, 

લેખ 

તપ્ત ૧ 10તલ]7 1111પા0ણલ -િ0ડાઠથ 6 

1ર. 5501103 ક. 2 
28૫0) 
2૪%. 12. ૯૦૮2૦, 28ઘ 1૨૦૪૬. 2૦01 


ત11૯ત ૦10 ઉદાર 0૦૬. ર 
310€€૯61.15 


મપ્યકવપ્ડતી પધેપ્સરી કમાવી દેવાના છેડહલાં પરાફરેદ ૨૩૨૨ 


આ રીતે વાઘેર સરદારે બેટમાં બતાવેલું વીરત્વ અગ્રેન્નેને સારી 
પેકે ખૂ'ચ્યૂં. બેટના ગઢની રાંગ ઉપરથી એ દિવસે વિજ્યડ'કા વાગ્યા. 
તે પછી ખેટના કિલ્લાએ કદી પણુ વિજયડ'કાનતો નાદ સાંભળ્યો નથી. 
'હ!, દેવમન્દિરના ચોધડિયાં એ જ કિલ્લામાં અત્યારે એ મન્દિરના 
-નગારખાનામાં વાગે છે. દરેક માસની દશમની તિશિ આવે ત્યારે 
રાધિકાજી મન્દિરની અગાશી પરથી--દશમની દેવસ્વારી નીકળવાની 
“અને ખીજે દિવસે એકાદશીનું વ્રત આવે છે તેની જહેરાતરૂપે હાલ 
ઝાલર વાગે છે ખરી, 


તેરનાં ઝેર ઊમય્યા 


વાઘેરાએ કર્નલ ડોનાવનનતી આખર કોડીની કરી નાખી. ધનનત- 
પતાકાથી જે મનવાર્‌। દરિયાની ખાડીમાં તરતી હતી--ગાન્ધવ* નગરી 
જેવી ભાસતી હતી--તેણં પોતાના સરદારાોના મરણુતા ક્ષોક પાળવા 
'ધત્નઓ ઉતારી લીધી, 


આ હારથી અ'ગ્રેજ લશ્કરને કોધ ઊભરાયે।. તે «| દિવસે અ'શચૈજ 
“લશ્કરના સેનાપતિને ખબર તો. પડી કે વાઘેરામાતો શરવીર દેવો ૭બાણી 
પણુ મરાયો છે, તોપણુ ક્રોધની આગના ભડકા હવે આહુતિ વિના શમે 
તેમ નહોતા. ખીજી સવારે જ ખેટનો ગઢ સર કરી દુસ્મનાને કેદ પકડી 
'( ફાઈ ગેટ ) બરછામાં તેમને મુ'બમઈ મોકલી આપુ તો જ મારી આબરૂ 
રહેશે એવો નિશ્ચય સેનાપતિ કર્નલ ડોનાવને કર્યો. 


વાઘેરાની નારાભાગ 


ખીશ્ત દિવસની ઉષા પ્રકટી ત્યારે અ'ગ્રેજ સ્કાઉટને ( છૂપાચર ) 
ખૃખર્‌ મળે છે કે કાબા લોક રાતે જ કિલ્લો છોડી--મેોટી મિલ્ક્ત સાથૅ 
નનાસી ગયા છે અને નાની હોડીની મદદથી રાતોરાત પાડી ઓળ'ગી 
એઆઓખામ'ડળના સૂકા પ્રદેશમાં ઊતરી પડયા છે, અ'ગરેજ લશ્કર હાથ 


૨૨૩૪ કએખામ'ડળતા વાધેર 


અ'ખેરતું રહ્યું. સ્કોબી સાહેબની ઇચ્છા તો મનમાં તે મનમાં રહી ગઈ 
--કન'લ ડોનાવનના દોકડા મીટી ળની ગયા. પણુ માણુસવું ઝેર જે 
વધતું જ જયને! કનલ સ્કોખી સાહેબે આખામ'ડળ લશ્કરી રણુક્ેતરના 
૪જતેર્‌ ડો. નેસ્મિયને બોલાવ્યો. તેણે તેતે સખત શબ્દમાં તાકીદ 
આપી કે જરા પણુ ઢીલ કર્યા સિવાય અગ્રેજતો નોક રાખવા ખતર 
આજ ને આજ ખેટના ગઢને ભૂકો કરી નાખે. 


લસ્કરના સિપાઈ એ, લશ્કરી મજૂરો--સો વહાણુમાંથી છીડીએી 
હાર પેઠે ઊતર્યા. મહાજનતે જણાવી દેવામાં આવ્યું કે ગતતો ભૂંશે 
થવાનો છે, માટે ચાર કલાકમાં જેમને "ખસી જવું હેોય--દેવતી 
મર્તિઓને ખસેડવી હય, અગર જે ક'ઈ તજવીજ કરવી જોય તૈ 
લશ્કરના સિપાઈએ! ની નજર નીચૅ કેરી લેવી. મન્દિરની “મૃતિએ 
અચલ હતી. તેતે ચલિત કરવામાં ખૂબ આપદા પડી, મ્રતિઓતે ઊખેડી 
મન્દિરાની ગૌશાળામાં પધરાવવામાં આવી, બાવાજી પણુ શહર 
નીકળ્યા. તેમનુ ધાન્ય ધાન્યને ટેકાણે રહ્યુ અને ટાંકામાં તથા મ'દિરિતા 
તાસાખાનામાં પૂરી મૂકેલી દોલત પણુ ત્યાંની ત્યાં જ રહી. 


બેટના મ'દિરેને અને કિલ્લાતા! ભૂકો 


આસો સુદ ૧૦ એટલે દશરાને તહેવાર. નવરાત્ર ઊતર્યાં' અને 
નેગણીઓના ખપ્પર ભરવા સારુ બેટમાં કાળા "કેર વર્તાઈ રજો. 
ગઢતી આસપાસ સુર'ગા રચવામાં આવી. મોટી સુરગ મૂટી ભા 
એવે! અવાજ થયો કે જે કદી બેટના અ'તરિક્ષે સાંભળ્યો નહિ હોય. 
ધણી ગર્ભવતી બાઈએ ના ગભ એ અવાજથી છૂટી ગયા. રે 
કથા પણુ છે કે એ વખતે જન્મેલા એકબે છોકરાના નઃમ--ગક્ષાલ-- 
ગલોલા--રાખવામાં આવ્યું હતું. ગઢ તૂટયો, ગઢની રાંગ તૂટી, દેવતા 
આરસનાં આસતે! તૂટયા, જમતગરી સલારોની હીકમતથી રચાયેલા 
મજબૂત પાણીના ટાંકાની લીતના કોચલા ઊડથાં. એ સુરગના ઝવાને 


મપ્યડવાડતી ધેપ્સરી શમાવી દેવાના છેક્ણાં પરાક્સેપ ૨૩૫ 


ખેટની ધરતીને ધણુધણાવી દીધી, ગઢ ખૂલ્લો થયો. જેમ સૂરપાણુના 
ધોધ આગળ ભમરા ઊડીને ઊડીને ચોંટે છે તેમ સોલ્જરાનાં ટોળાં ગઢમાં 
પેઠા. જ્યાં માણુસ રેખે ત્યાં તે તેની પાછળ દોડે, તેને ઠાર ડરે. જેટલા 
માણુસ સો!ધ્જરતે મળે તે બધા કાબા છે એમ તે સમજતા હતા. આસો 
સુદ ૧૧ જેવા પવિત્ર દિવસે સિપાઈ માત્રને ખેટ ગામમાં દ્રી વળવા-- 
લૂ"ટ ચલાવવા અને વાઘેરોને દાર કરવાની છૂટ મળી. વસ્તીનાં ધર તો 
ખાલી ઢતાં. તે વખતે ખેટમાં હાલ લીબયાવાળી ડેલીના નામે 
શ'ખનારાયણુની જે જગ્યા ન્નણીતી છે--તેમાં વહાણુમાંથી ઉતારી 
મૂકેલાં પીવાનાં દારૂનાં પીપા ભરી રાખવામાં આવ્યાં હતાં. તે 
સોલ્જરેના હાથમાં અચાનક આવ્યાં. પછી તો સે!૯%રોાની સ્થિતિ 
“વી થાય તે સમજી શકાય તેવી વાત છે. “કોઈ ધરમાં ગોશીઓ ઘર 
સાચવવા રહી હશે, કોઈ ધરમાં એકાદ પુરૃષ પણુ મિલક્તતી ચોકી 
કરતે! હતો. એવા ન્નતમ'ડળ ઉપર પીધેલા સે!૯૪રોાએ કાળે! “કેર 
ગુશ્નર્યા હતો તે વર્ણુવ્યો ન્નય તેમ નથી. નિર્દોષ ડાશીઓને ચૂ"થી 
નાંખવામાં આવી, ગાથોની કતલ પરવામાં આવી. એ મદધેલા 
સોલ્જરોની ફૂચ સદ્ભાગ્યે બેટના ભરેલાં તળાવનાં પાણીએ અટકાવી 
દીધી, સે।૯૪રોા તળાવનું" પાણી નઈ સમન્વ્યા કે ગામને! છેડો 
આવ્યો. એટલે તે પાછા આગબોટ પર ફર્યા. 


ખેટની રાલત 


મ'દિરેના ટયાંકામાથી એક જગ્યા પર મોટા ચરૂ ધરેણાંથી ભરેલો 
મળી આવ્યો. એટલે તો સ્કોબી સાણેબે હુકમ આપ્યો ક્ે ગઢ આખો 
ઊડાડી નાખવે।. પરિણામ એ આવ્યું કે ગુપ્ઠ રાખેલી બધી દોલત ઉઘાડી 
પડી ગઈ. સોલ્જરાથી એ દોલત ખાનગી રીતે લઈ શકાય નહિ. એ 
ખધી દાલત વહાણમાં ભરવામાં આવી. “ ટીરાજ ” નામનો બર્છે 
આખે, ભરચક ભગૂર્ધ ગયે! તે બધી દાલત્‌ મુળ્ઈના બાગમાં પેચ. 


૨૩૬ એખધ્મ“ડળના વધધેર 
સે દોલતની કીંમત તે વખતે સાડાત્રયુ લાખ રૂપિયા જેટલી યંઈ ઉતી- 
ઈ. સ. ૧૮૫૯ની સાલમાં બેટ જેવા નાના ગામમાં કેટલી સમૃદ્ધિ હતી 
તેનો વિચાર કરે. બેટને વાધેરો લૂ'ટી ગયા હતા. તે એક વાત તે પછી 
વાડીબગીચામાં જાઈ વસેલાની પોતા પાસેની સચવાયેલી દોલત એ 
બીજી વાત. સોલ્જરાએ ઘૂસી ચોરીથી પોતા પાસે અને અમલદારાએ 
પોતા પાસે રાખેલી દોલત એ ત્રીજ વાત, અને નહેર રીતે મુંભઈ 
પહેંચી તે સાડાત્રણ લાખ રૂપિયાની દોલત એ ચોથી વાત. કેવી અદ 
સમૃદ્દિ |. 


બેટના મામલાને ટેકાણુ પાડી અ"ચેજ સેનાપતિ કર્નલ ડોનાવન 
દ્વારકા આવી પહેંચ્યા. જેમ દ્વારકાથી નાસીને વાઘેર આગેવાનો બેટના 
કિલ્લામાં ભરાઈ બેઠા હતા તેમ ખેટમાંથી નાસી વાધેર આગવાતો 
દારકામાં જતા રહ્યા હરે, એવી સમજથી અ'ગ્રેજ લસ્કર તાપખાના 
સાધે દારકા આવી પછેચ્યુ હતું, નવરાત્રના ઉજમાળા ઉત્સવોમાં આ 
ર્મખાણુ નગ્યું હોવાથી એ વરસે દ્વારકાની વસ્તીમાં નવરાત્રતા 
આનન્દ્નુ' દર્શન થવું નહોતું, દશરાના દિવસે જ અગેજ લર્કરના 
સેલ્જરાએ દ્વારકામાં ઠેર ડેર પોતાનાં થાણાં નાખ્યાં હતાં. ખેટમાં 
સોલ્જરાતે વસ્તીમાંથી અને મન્દિરમાંથી દોલત હાથ આવી ઉંતી. તૈથી 
દ્ારકામાં પણુ દોલત સાંપડરો એવી ધારણાથી સે।૯#રાએ ગામતી- 
કિતારા પરનાં અનેક દેવળાની ઝડતી લીધી હતી. દ્વારકામાં દક્ષિણા 
મૃર્તિના મન્દિરમાં અપે સિપાઈ એએ મોટી ભાંગફોડ કરી હતી. 
એ લત્તાનાં અનેક રેવળાને તોડવામાં આવ્યાં હતાં. તોપખાનાએ 
દારફાની ઉત્તરે આવેલા રાવળા તળાવની ઉચ્ચ ભ્રમ પર પડાવ નાખ્યો 
હતો. ત્યાંથી તપનો મારે દારકા ગામ ઉપર થયો હતો. દારકાધીશતા 
જગત મન્દિર પર તાપને એકાદ ગાળા પડવાથી મન્દિરના સ્તંભ 
ફન્તિ પહોંચી હતી. એ વાતની તોપખાનાના ઉપરીને ખળર પડી એટલે 


સપ્યડ્વપ્ડતી પધે1સરી ક્મપ્વી રેવપ્ન છેહ્લો પરપ્કસે-' ૨૩૭ 


જગત મન્દિરની દિશાએ તે(પતે! મારો જતો અટકાવવામાં આવ્યો 
હતો. આવા પ્રકારતી તજ્વીજથી લશ્કરે વાઘેરાતે દારકામાંથી ભગાડી 
મૂડયા હતા. 


દારકાથી અ'ચેજ લસ્કર્‌ વાઘેરની રોળીનો પીછે પકડી છેક વસઈ 
સુધી ગયુ” હતુ”. રસ્તામાં એક ટીંખા ઉપર ગહાદ્ત્યિનોં અસલી ત્રણુ 
* દહેરાં આવ્યાં તેમાં કેટલાક વાઘેર યુવાનો છુપાઈ ગયા, એ વાત 
અગગ્રેજના માણુસોએ ન્નણી લીધી અને એ દેરાં ઉપર પીસ્તેલની 
ગોળીઓની રમઝટ ઉડાડવામાં આવી હતી. ત્યાંથો વસઈ ગામમાં લશ્કર 
પહોંચ્યું અતે વાઘેરનાં ઘરોને આગ લગાડવામાં આવી તયા વસઈ ગામે 
કતકેશ્વર્‌ મહાદેવની ભવ્ય ધર્મંશીલા ઊંચા સ્ત'ભોની રચનાવાળી 
બાંધવામાં આવી હતી તેમાં વાઘેર આગેવાને! છુપાઈ ન રહે એટલા માટે 
એ ધર્મશીલાને સુ'”રગથી ઉડાવી દૈવામાં આવી હતી. એ ધમશાળાના 
માતબર શરીરના હાડકાં જેવી મોટી પથ્થરની શિલાએ આજે ડનંકેશ્વર 
મણાદૅવના દેવળ પાસે ખ“ડેર દેવળા છે ત્યાં પથરાયેલી પડી છે. 


આ ધીંગાણામાં વાઘેરનાં ૨૫-૫૦ માણુસ મરાયા હતા. ત્યાંથો 
નાહૅલા વાઘેરો પાછળ બારટન સાહેબ મોટી ફ્રોજ લઈતે ફૂચ કરી 
ગયો, પોશીતરા, સામળાસર પાસે વાઘેરાના ધણા માણુસો મરાયા અને 
ખજછીના ખારા પાણીના રણુના કાંઠા પર નાસી ગયા અને ત્યાંથી 
જતમનગ્રના પ્રદેશમાં અને બરડા ૬'ગરના પ્રદેશમાં વાઘેરો નાસી ગય. 
પીંચાસ્‌માં ગાયકવાડી લશ્કર પ્યાવ નાખી પડયુ” હતું હતાં તેની વચ્ચેથી 
વાઘેર સરદારો ધરબાર લઈ ને નાસી છૂટયા. તે વખતે કહેવાય છે કે 
ભીયા માણ્‌કના ઘરવાળી ગાયકવાક સરકારના લસ્કરના હાથમાં સપડાઈ 
ગઈ હતી. આ બાઈ મારફત ખબર મળ્યા 'કે એખામ'ડળના વાઘેરો 
દ્વરબાર છોડી બહાર જતા રલ્યા છે. ગોરીઆળી ગામના વાધેર-કાંયાં 
માણેકની ટોળીવાળા તેમ જ નાગનાયનેો  ભીયો સ્ુમણીઓ વગેરે બારટન 


ઝેફેટ એ1ખાસ'ડળના વાધેર 


સાહેબને શરણું આવ્યા અને પાતાના હથિયાર તેમને ચરણે ધરી દીધા. 
બાર્ટન સાહેબે આ પછી એ ખાના બધા ભાગ પર મજબૂત ગ'દોબસ્ત 
ગાડવ્યાો અને નાસી ગયેલા વાધેરોતે કાડિયાવાડ એજન્સીના સપ” 
ધીરા કબજે કરશે એવી ધારણા બારટન સાહેબે સખી હતી. વેણે 
ઓખાના ગામોની સુવ્યવસ્યા #નળવવદ તરફ પોતાની હીકમંત 
અજમાવી હતી. વાઘેર સરદારો બરડાના ટુરમાં ભરાય! છે તે બાતમી 
કાકિયાવાડમાં ફરી વળી. ત્યારે ફાડિયાવાડનાં ગામડાંએતી વસ્વીનઃ 
હૉંસતેદેસ ઊડી ગયા હતા. 

બેટમાંથી મુબઈ લઈ જવામાં આવેલી ખધી 'દોલત ગવર્નર 
એલ્ન્સ્ટત સાહેબે છ માસ પછી પાછી બેટ મોકલાવી દીધી હતી 
એમ મન્દિરોના વહીવટ કરનારા ડહેતા હતા. 

જ્યારે બેટ દ્ારકામાં આવા પ્રકારની લશ્કરી ભીંસ મન્ડદિરો ઉતર 
આવી પડી હતી ત્યારે મુબઈના વૈષ્ણુવ મહાજ્નોએ સભાએ ભરી 
કુ"'પતી સરકારને નતહેર્‌ કયું” હતું કે દેવળ ઉપર તાપતા મારા થાય 
અને મ'દિરોતે સુર*ગથી ઉડાવી દૈવામાં આવે તેથી મુભપ્રતી 4૯ 
મ્રશ્નતી લાગણી પ્મૂબ દુભાય છે. 

આ ઇછીકતનો ઉવેખ 110 111095 ૦7 118013 નામતા 
મુબઈના વત્માનપત્રમાં નીચે પ્રમાણું છપાયેલા ખળરપત્રમાં ધળા 
છેઃ લેખકે પે!તાની કાપદીઓની દ્રાઈલમાં સાચવી રાખેડી ડાષ્હી 
પરધી આ ઉતારો કરવામાં આવ્યે! છે, 

[પપળતાલ્ત ૪૮૩37ડ 480] 


[7010 (ઉદ 1110૯5 ૦01 110૨. 
€0ટા૦0૮# 26, 859. 


૬૮૬6. 31૮ વૈંત્ડ૪તાં૦ત હંર્લ ॥0745૯# ૦ 11૯ 160, 
206 (દ ૯5 ૦01 113 11100005 19 11૯ 8411158 74૮૮ હિ 


“માયડવપ્ડની ધેદસરી કમાવી રેવાતા છેલ્લાં પરાકસેપ ૨૩૯ 


*હા1તુટઉં 10 5107011175 11૯ (૦૮૬ ૦4 01, 5€૯015 10 125૯ 
0#0તેઇલ્ટતૈ દાલ 0૬01031 5૯15811011 ૦13 116 111॥ર્લડ 01 116 ઉ॥ાર્ત૦૦ 
€૦॥11104119. 110811 0825 118100 લ્ટા 50 [૯8113 101૬ 
83 ઈટ €%૦૯5ડ૯૩ ૦ 110 811151 ૬૦1તાંતતડ ત 3031, 1181 116) 
2231૮ ₹૯504&ઇઈં ૦ 2455 £1€56 72215377 10414215 10 2700870105 
8311 ૫૪૯૯૮ [40૬ ૦0111 111, પ1 ત્વ ઇ£૦ત 112]04197 ૦1 ધલ્ળા 
શદઇલટ ૬₹પ1તજી ૯૫૪૯૬૪ (1૯૩115 10 દલાંદ [૦૫૫૯૬ ૬૦ તૉંડણલતડ દાહ ૦((ટદ 
“€૦૧10પતા11ટડ, ડ0રરા ૨5 110  તિાડ૦ડ તવ 110 80741, ££00 
દાંત 85 પ્રડપલા 1ણાંદ 510105 દ્રપવ ૮૩1151 1ાટા(ડ, 


(ભાષાન્તર ) 


સે! વષ પહેલાં - ઔકટાબર-૧૮૫૯ના ટાઈમ્સ ઔદ્‌ 
જાન્ડ્પા પસ્થી, 


લાગણીને ઉરકેરાટ--ાટેશ લશ્કરે બેટના કિલ્લા પર હલ્લો 
કરતી વખતે કરેલી હિન્દુએનાં મ'દિરો અને મૂતિઓની ભાંગફોડ અને 
ન્લુ"ટથી હિન્દુ કોમના મન ઉપર બેહદ કચવાટભરૅલી ઉસ્કેરણી ઉત્પન્ન 
થઈ છે, બ્રિટિશ સે[૯%રાએ ખેટમાં જે અતિશયતા કરી છે તેનાથી 
તેમની લાગણીએ એટલી બધી દુખાઈ છે કે તેમણું આ દિવાળાના 
દિવ્રસો ન્નણે કે શોકના હોય તેમ પસાર કરવાને ડરાવ કર્યો છે. એટલુ” 
જ નહિ પણુ તે '્ોમતા મે!રા ભાગ--પારસી અને વેર 'કે!મ જેવી 
બભૌજછી "રામને પોતાની પાસેના બધાં સાધતથી સમન્નવી રલ છે 'કે 


હમેશ મુજળ દુકાન ઊપર્‌ અતે તેમની પેઢી ઉપર રચવામાં આવતી 
રાશનાઈ ન કરવી. 


ઈ. સ. ૧૮૫5ના ઓંકરાળર્‌ માસમાં બેટનાં મ'દિસિ લૂ'ટાયાં 'કે 
તરત જ તે ડરી બાંધવાની યોજ્ના થવા લાગી, તે વખતના 


ન્તમનગરના રાન્ત અને કચ્છના રાન્ત એ મ'દિરે। ભાંધવાનુ* વિચારી 
રહ્યા હતા; પણુ છેવટે વડોદરા સરકાર તરફથી બેટનાં મ'દિરો સરકારી 


2૪૪ અએખાસ'ડળના વાઘેર 


અમલદાર નાના સાહેબ ધાસકડખીની રેખરેખ તળે ફરી :ગધાયાં 
અને સ'વત ૧૯૧૭માં ફાગણુ સુદ ૭ તે સોમવારે (તાન ૧૮-5 
થો. વૈ 


-૬૧ ) ખેટના મ'દિરમાં રેવતી મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ થયે 
વખતે અમરેલીના ગુસાઈના બાલક, માંડવી (૩૨૪ )નાં વડુ 
મહારાજ, કોટાના થી મયુરૅશજી ટીકાયતનાં વહુજીતી હાજરી હતી# 
ખૈટમાં શ્રી દ્ારકાધીશની આ પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ ફાગણુ સુદ છ દર વરસે. 
પારાત્સવ તરીકે આજ સુધી ઉજવાય છે. 


મેટનાં મ'દિરે વડેદરા સરકારે નવેસરથી બધાવી આપ્યાં હતા 
તેની વિરેષ ખાતરી ખેટના શ્રી સત્યભામાજી મ'દિરનાં દતરમાંથી, 
મળેલા કાગળ ઉપરથી યાય છે. એ કાગળ અત્રે આખો ઉતારવામાં 
આવ્યો છે. 


પત્ર 


હેરિભક્તિપરાયણુ ત્રી બેટ શ'ખોદ્દારના મ'દિરના ક્ર સત્ન 
ભામાજના બ્રહ્મચારીજ ગ'ગાધરજી તથા અધિકારી વજદાસજ-- 

લિ. નારાયણુરાવ રઘુનાયરાવ વહીવટદાર, મહાલ એ ખા મડલ 
વિ. ગાયકવાડ સરકાર--જત વાધેર લોકોના તોફાતથી સવે ગદિરો પડી. 
ગયાં--તે સરકારથી નવાં કર્યાં. તેમાંધી થ્રી તિકમજ મહારાજના 
મ'દિરની ઉપજના બલેઈાવટો તમારા તરફે છે, તેથી તમોએ મ'દિરના 
અગ પેરે ઉધદ રા. ૫૦૦૦ અ"કે પાંચ હન્નર સુરતી પૂરા ર!જેથી 
નાના-ગાવિન્દ ધાસકડળી હસ્તક આપ્યા તે પહોંચ્યા છે. એ રૂપીઆ 
સરકારના ઇમારત “ખાતે જમે કર્યા છે. સવત ૧૯૧૭ના માહ વદ ૩ વા 
યુધ--મુકામ બેટ. દા. નાનાગે।વિન્દ્ના. 


પ્રકરણ ખત્રીસસુ' 
ખરડાના આભપરાનુ' ધીગાણ' 


દારકામાંથી વાઘેરો પોતાના બાળબચ્ચાં સાધે બરડાના ડુ'ગરમાં 
નાસી ગયા. તે પછી ૩*પતી સરકારની દરિયાઈ ફ્રે ખેટ દ્વારકામાં રહી 
હતી. તે મુમ્બઈ તરક ચાલી ગઈ અને બીજુ” જમીન પરનું અગ્રેજી 
લશ્કર પગરસ્તે રાજકોટ તરક જવા ઊપડયુ". તે લશ્કર પીંડારા થઈ 
દાતરાણા ગામ આગળથી કાઠિયાવાડ તરફ જતુ* હતુ" ત્યારે લશ્કરને 
દાતરાણાના લેકે! પાસેથી જણુવા મળ્યું કે વાધેર લે તે ગામે થઈને 
ખ્ર્ડાના 93૨માં દાખલ થઈ ગયા છે. વાધેરના કુલ માણુસો લગભગ 
૧૫૦૦ થી ૨૦૦૦ જેટલા હતા. એ લેકે દાતરાણા પાસેના ભવનેશ્વરની 
ધાર પર હતા ત્યારે માણુસોને રોટલા ખવરાવવા સારું બાજરાનો લેટ 
ધળાય તેવી સગવડ તેમની પાસે નહોતી. તેથી એ ભવતનેશ્વર પાસે વાધેર 
લેઠ્રાએ મોટા માટીના ગાળામાં બાજરાને બાફીને ઘુઘરી બનાવી હતી; 
અને મીઠા અને મરચાં સાથે બાજરાની ઘુધરી ખાઈ બધા માણુસોએ 
ભૂખ મટાડી હતી- એ વખતે વાધેરોની સરદારી ન્તેધા માણુકના હાયમાં 
હતી. ન્નેધા માણેક પાસે પેતતાના માણુસોનુ* પોષણુ કરવા પૂરી ખરચી 
હતી એમ દાતરાણાના લોકોએ અ'ગ્રેજ ફોજના માણુસોતે ખખર 
આપ્યા હતા. દાતરાણામાં ન્નેધો માણેક કહેતો ગયો હતો કે અમે તો 
બરડામાં મોરચા નાંખી રહીશું. પૈસા ખરચીતે નવાનગરની બન્નરમાંથી 
જ્યારે અમે ખાવાનું મેળવી નહિ શ#ીએ ત્યારે પેટ માટે આસપાસનાં 
ગામડાં ભાંગરાુ*. 

પાકા પાયાની આ બાતમી અ'ગ્રેજ ફ્રેજના માણસોને મળ્યા પછી 
આઓ ૧૬ 


--"મોક, 


ર્કર એપખામ'ડળનદ ષાધેર 


પોલિટિકલ એ'જટ સાદેખે કાઠિયાવાડના જુદ જુદા રાજમાં કહેવડ્રવ્યૅ 
"ક બધા તાલુકાદારાએ એક સપ કરી વાધેરતા બળવાને દાબી દેવાતા 
પ્રયાસ કરવા ન્નેઈએ, એમ નહિ થાય તો કાઠિયાવાડની વસ્તીને ખૂળ 
સહન કરવું પડશે. 

એ સ'દેશાથી જુદા જુદા ભાગમાં વાધેરોને જેર કરવા સૈન્યે! તેયાર 
કરવામાં આવ્યા, જુનાગઠમાં દીવાન અન'તતજી અમરજ લસ્કર ઘઈ 
કતીઆણુ। પાસે જલ પણે:ગ્યા અને પોતાની સરહદ પર ચાકી ખેસાડી- 
ગાંમ્લનું સૈન્ય મણિશ'કર નરભેરામે તૈયાર કયું” અને તે સૈન્ય હાક 
અને ઉપલેટાની દમાં ચોકી કરતું રહાં. તેવી જ રીતે નવાનત્રર ગજવા 
નાકાળ'ધી માટે જુદે જ્રુદે સ્થળે ફોજ ગોડવવામાં આવી. એખ 
મ'ડળમાં જે ફોજ હતી તેને હકમ આપવામાં આવ્યો કે તની 
ત્રમુસો માણુસની પલટલે ખે તાપને લઈ ને સત્વરે બરડાના ડુ 3ર પામે 
જઈને મોરે! નાંખવા. તેથી ભાખૂવડ ગામે અ'ગેજી લરકરે થાણું નાંખ્યુ 
હતુ'. ભાણુવઃધી ઘુમલી ગામે બરડાના નાકા ઉપર રોજ લશડરી જઢુર 
જતો અને બર્યના કુ'ગશા પર્‌ વાઘેર થાણાની ડીલયાલતા ખત 
વખતો વખતના લાવતે!, ભાખુવકના લશ્કરના ઉપરી ગમે જ સેંતાધાત 
હિવ સાછેબ હતા. તૈ રેલ સ્વભાવના હતા અતે અન'તશ્ટ દીવાન 
સાથે તેમલું મસલત કરી ૧ વાપેરા «તે એક ૬૮ સ્થળ લગાયા તે 
તેમની સાધે ધીંત્રાખા ખેહી તેમને તાખે ઠરવા કરતાં વાપેરા સાધે સ'ાઉ 
કરી તેમને શરું લાવવાની પેરવી કરવી ન્ેઈ એ. તે નીતિ ગજમાવવા 
જુઘ બુઘ માખ્મો મારન વાપેરાના આગેમાત સ્‍ેધા માલેર પામે 
સમાધાનના સજેછ! મોકસવામાં આવ્યા હતા. શપેશેને કરેવમાં સ્વ ક 
હનુ' ૧ તે કાયકવાડની તત છે. તેમતે લાઉરિયા૬ નતેઈતી દોય 2 
કાદિવાવાદના બીત્ન સતી હદમાં તોદાત કરવાં ન નસ્‍્નેઇ ઝે, 8.1 
તૈમલું ઝમરેડી જતઈ પહોંચું નઈ મે. તાં તે હે પત પ3 જે 
ક્ઝ્નું તેવ તે પ્યુઃીપ્‌ી કરે પષ્યું ₹(મનર્ગ, પશ, કાપ્ય ષને 


અશડાતપ અપ્ભપરાતું ધીંમપણું ૫ ૨૪૩ 


જૂનાગઢ રાજ્યના વિસ્તારમાં રહી ધીંગાણું અને લૂ*ટફાટ વાધેર ભાઈઓ 
રે એ 'યરાબર વ્યાજખી કહેવાય નહિ. અન'તજીએ તો પોતાના માણુસ 
સાધે એમ પણુ કહેવરવ્યું કે નને વાઘેર ભાઈઓ હથિયાર મૂષી દે અને 
શરણે આવે તો અ"ગ્રેજ સેનાપતિ તેમને બધા ગના માટે માફી આપે 
અને એખા પ્રદેશમાં તેમના વસવાટ માટે ચોઝ્ય ળ'દોબસ્ત ગાયકવાડ 
સરકાર પાસે કરાવી આપે. 


વાધેર આગેવાનોતે અ'ગ્રેજ અમલદાર પરતે વિશ્વાસ નછેતે।. 
ગાયકવાડ સરકારનુ" મથક ૬ા૨કાથી ઘણુ છેટે વડોરામદ હતુ'. તેથી 
વડોદરાથી દારકા મોકલેલા અમલદાર પરથી પણુ વાઘેરને। ઇતબાર્‌ ઊડી 
ગથે॥ હતો. વાધેર સરદારે માંતા કેટલાક એમ કહેતા હતા કે અમાર 
હાય ને નવાનગરના ન્નમસાછેબ ઝાલે અને તે અમારા ત્રરાસ માટરે, 
જીવાઈ માટે બાંયધરી આપે તો અમે હથિયાર ન્નમસાહેબને સોંપી 
દઈએ. જમાનગતમાં જમસાહેબ તરફથી સારા બારોટ-ચારણૂુતે રજુ 
કરે તે પછી અમે આ વિજીને। સ્વીકાર કરીએ, 


આવી વિદ્દો વ!ઘેરો પાસે જુદા જુદા માણુસો લઈ ગયા હતા, 
પણુ તેનુ પરિણામ ક'ઈ ન આવ્યું. ખીજી તરફ બરડાના ડુ'ગર ઉપર 
તાધેરની ટોળી લગભગ ખે હન્નર માણુસોની હતી. તે લે!કો રોજ ને રોજ 
આભપશાના ટેકરા પર પાતાના બચાવ માટે જુંરે જુદે સ્થળે પય્થરની 
ભીંતો અને “કાદા બાંધ્યા કરતા હતા. વાધેરો પાસે માતર વાઘેરોનુ* 
₹૮ લશ્કર નહેતુ' પણુ એદખા પ્રદેશમાંથી ન્નેધા માણેક બરડા તરૂ 
નાસી આવ્યો ત્યારે એમની સાધે તેમના વળના બીજી કોમના લોકો 
પણ્‌ ઓખાથયી આવી નીકળ્યા હતા. 


નતેધા માણેકના લશ્કરમાં લગભગ પ'દરસે! માણુસ તે! હથિયાર- 
બધ લડવૈયા હતા. એ સ"ખ્યામાંથી અર્ધા જેટલા માણસો તો બ'દૂક- 
વાળા સુતા. ભીશ્ત લોકો પાસે તલવાર અને ૧૪'ન્‍લ વગેરે હથિયાર 


૧૨૪૪ એાખદમ'ડળતાં લ્દધેર 
હતાં, આવા માણસે! ઉપરાંત બીજી પ્રતૃત્તિમાં કામ આવે તેવા બસે” 
ત્રણુસો। ઢેડા--મેધવાર કોમના હતા? સોબસો પુર્મીઆ હતા; કેટલાક 
(સિંધી અને ન્નટ પણુ હતા, એમતી પાસે પચાસેક ધોડા પણુ હતા. 


આ રીતે બરડાના રેકરા ઉપર ન્તેધા માણેક નાનું સરખુ ગામ 
વસાવ્યુ* હતુ*. કારતક મહિનો પૂરો યવા આવ્યે! હતે! અને શિયાળાની 
ઢ'ડી ત્રક્તુ શરૂ થઈ ગઈ હતી. એ દિવસની ટાઢમાંઘી બચવા માટે 
રાતે વાધેરના વાસમાં ટેકાણે ટેંકાગે તાપણાં થતાં. તેના પ્રકાશથી વાધેરની 
હીલયાલ પૂરેપૂરી દેખાતી હતી અતે તેથી આસપાસની જુદી જીદી 
દૃરખારી ફોજના માણસોમાં એક ગ્રકારતી ધડક પેસી ગઈ હતી કે 
ન્નેધા માણેકતે વશ કર્વાનુ' કામ એમના પ૨ આવ્યુ છે તે બહુ 
મુસ્ક્લીથયી ષણુ પાર પકશે કે કેમ ! 

બરડાના ડગર પર્‌ આભપરાની ધાર પર ધામા નાંખી નેટેલા 
વાઘેરાને ઉચ્ચ સ્થાન મળ્યું હતું. તેથી તેમના પર હલ્લો લઈ જનાઃ 
લશ્કરી અમલદાર ઝટ ફાવે તેમ નહોતું. છેવટે એટલું તો નક્કી યય કે 
વાવેરેને ચોતરફથી ઘેરી લેવામાં આવે તો તે લોકો લાંબા વખત 
બહારની મદદ વગર અ!ભપરા પર્‌ નભી શકે નહિ. 

આભપરાને ઘુમલી તરફથી દળાવવા માટે ન્મમનગ્રરતું છસો! માણસનું 
સૈન્ય ન્નલમસિંહ ન્નડેન્નની સરદારી નીચે સન રાખુવામાં આવ્યું ઇળુંઃ 

આભપરા પર જવાની દાડસાની “ડી હતી. તે રશ્તો દબાવવા 
કપની સરકારના બસે! માણસોનો ન્યપતો રાખવામાં આવ્યો હતો 

તેવી જ બીજી કેડી ચાવડડીની હતી. તે પણુ સરકારી થસે! 
માણુસોએ સ'ભાળી હતીં. 

ઘુમલીમાંના નવઝરના “કરીએથી આભપરા પર જવાનો મરત 
અગત્યતા હતો. તેથી યાં ચારસો માણુસોનતું સરકારી લશ્કર એર 
સાહેબની દોરવણી નીચે રાખવામાં આવ્યું હતુ”. 


અરડાન॥ અપ્ભપરપ્તું ધીંગાણું ૨૪૫૫ 


કિલેસરતા ઉચ્ચ ભાગમાંથી હેડખૂણાના નામથી ઓળખાતી 
જગ્યા પર હલ્લો લઈ જવા માટે પોરખ'દરના સો માણુસ અને ત્રણુસોા 
સિપાઈ ક*પની સરકારના ગોઠવાયા હતા. 


એક યોજના એવી હતી કે દ'તાળાનો છચાો ભાગ ન્તે હાથ 
કુર્વામાં આવૈ તો વાધેર લોકે ટક્કર ઝીલી શકે નહિ. તેથી તે કામ 
સાટે ખાસ તાલીમ પામેલા જૂનાગઢના ચારસો માણુસ, ગાંડળની એક 
ફોજ અને નાની સરખી ક*'પની સરકારતી લશ્કરી ટુકડી સન 
રાખવાની ગો।5વણુ કરવામાં આવી. 


આવા પ્રકારનો વ્યૂહ વાઘેરાને દબાવવા માટે રચાઈ રહ્યા પછી 
એમ દરાવવામાં આવ્યુ' કે પરાઢીએ ચાર વાગે બધી બાજુએથી એક 
સાથે હુમલો લઈ જવે!. 


નવાનગરના થોડા માણસો ઘુમલીમાં રહા અને બાળીના ડ'સારીની 
કડીએથી આભપરા તરફે ધસ્યા. ન્નલમસિહજીએ વાધેરોના યુવાનો સાથે 
ભારૈ ટક્કર લીધી અને રેવા માણુક સાથે તે પોત્તે એકલા હાથે શરવીરને 
હાજે એવી રીતે લક્ના. એ લડાઈથી વાધેરોતું ન્નેર કમી ચયું હતું, પણુ 
આગેવાનોની ખુમારી વધી હતી. દેવોમાણુક યુવાનીના પૃરમાં તણાયો 
હતો, “કેટલાક વાઘેરો એમ માનતા થયા કે હવે વાધેરાએ હથિયાર મૂકી 
રેવાં ન્નેઈએ, પણુ દેવો માણેક તો એકનો ખે થાય તેમ નહોતો. એમની 
અયગ રેકની કવિતા કવિઓએ લોકમાં વહેતી મૃષી હતી. 


ન ઇરીચાં તળવા છતમાં નોયવો ન છરીચાં તરવાર 
ન ૪્રીપ તળવા₹ સઝમાં વજા ન છીટીયૉ તતતાદ. 
સૌરાષ્ની લેકકયાના અધ્વછું શ્રી મેઘાણીએ આ ગીત લોકપ્રિય 


અનાવ્યું હતું અને તેમની પોતાની મરતાવાળી લટકથી આ ગીત તેમણે 
ગ્રામોફોનની રેક પર વહેતુ” મૂડયું હતુ”. 


૨૪5 એખપમ'ડળના શાધેર 


આભપરાનુ' ચુદ્ધ 


જલમસિંહજી લડત, હતા ત્યાં કિલેશ્રર તરફથી પોળ'દરની ફોજ 
આવ્‌ પહોંચો. ચાવડીની કેડીએથી ક'પની સરકારતું લરકર લઈ મેજર 
ઓનર આવી પહેંચ્યા. ત્યાં વાધેરા મરણિયા થઈને લક્ષા. અજ 
અમલદારને વાઘેરાએ ઘરભેગા કરી નાખ્યો અને પછી તે દતાળાના 
યુ'ગર તરફ આશરા માટે ચાંલતા યયા. આ વખતે આભપરાં પર જે 
તોપો પહોંચાડી હતી તે તોપોનો મારે વાધેરાના ટોળાં ઉપર ચાડ 
કરવામાં આવ્યો. ચાલ તોપના મારા નીચે રહીને દતાળાને ટેકરે 
પહોાંચાશે નહિ એમ માની આભપરા ઉપર જ વાધેરના માણુસે। થલી 
ગયા અને લડવા માંડયા. ધીરેથી એ રાળાંએ દ'તાળાનેદ ડુંગર હાય 
કર્યો. જુનાગઢની ફ્ોજે દતતાળા કબજે કરવાનુ" માથે લીધુ' ઇછું 35 
તેનાથી એ કામ પાર્‌ પાડીં શકાયું નહિં. વાધેર્‌ દ'તાળે પહોંગી 24. 
અહીં વાઘેરાએ રાતવાસેઃ ડયો અને પાછલી રાતે દતાળેથી પોબદરતા 
ગામડાંમાં તે નાશી ગયા. પોતાતા બૈરાંછોકરાં સાધે આવી યે।જતાવાશી 
કિલ્લેબ'ધીમાંથી પણુ વાઘેર લેક નાશી છૂટ્યા એ એમની છીકમત 
ગણુવી કે એમનુ" આંધળીઉ' સાહસ ગણુવું ? કેટલાક કહે છે 9 
સિપાઈઓની [બેકાળજી અને મામલે લ'બાવવાની નીતિને કારણે ૧$ 
બન્યું હતુ. ગમે તે હો, એટલુ' તો ખરું 'ે વાધેરોનું ખમીર ક્ષત્રિયો 
હેતુ". લુ'ટફાટ કરનારી ર્રીતુરી પ્રન્નનું નહોતું--એ વાતની પ્રતીતિ 
અ'મેજ સેનાપતિઓને થઈ ગઈ હતી, કારણુ કે એકથી વધારે અ ગેજ 
સેનાપતિ વાધેરાતે હાધે મરાયા હતા. 


આભપરાના ધીંગાણામાં વાઘેર સરદાર જોધામાણેકના અતે 
રવામાણેકનાં પરાક્રમ એટલાં તો આશ્રર્યકારક હતાં કૅ કાશ્યાવાડવા 
લોકગીતોની માળામાં દેવા માસેકનાં ગીતો મષ્યુકા તરી કે પરોવાઈ 38 
છે. તેમાંતા ધોડાંક લાધ્યાં છે તે અહીં ઉતારવામાં આવ્યાં છે. 


અરડાતપ અધભપરાનતું ધીંમાણું ૨૪૭ 


દ્હા 
ન્નેધો માણેક 

પધાતતછી પછુરીસએે વમળાં છૂટે 'ચાળ 
રેસા ટા છીગે સમાણી તોષ સઝાળ ૧ 
સોગતતે સૉસ ૧ર, વાટે ત્તે ન૬ થંચા 
ઝોધો પધીંમાળે ચઢ્યો મેના રટી ઝમ છંતા ૨ 
ઝેન વર્તે રગ જગા ₹ળદા છાનો રેસ 
ગેવ્ઝ વેનો પદ્‌ અમો તમક ગોપ નરેણ રૂ 
સરે તે વઝ જરે ચોમળો બરીઝાં માંગળ હઝ 
સતુરંતી પતેસે ચરે નવેક ગોધ નરેલ «૪ 


દવા માણેક 
ઝાઇ] ગાનમલૃઘત ગી સાજ્ટીસાં જેજાન 
ઝેળ કેતો ઝઢીઓ સીંમાટો નોરાળ 
ઝમીમો ગાળમલઘત્તે માગો તં મોપાર 
સવે ઝંગાટું છોરી સમો પરે કૉષાન 
સા પટ બેર આવે નરિ અવા વાંષેૅ સર 
સેં મારી સ્વામે માળ થ્‌ીની સાળરું રેતા 
શામપવરે શયન મકીઝે વર્તે સતત પીવા, 


કાશી 
રવેમાલે સમરો જીયો ગારમવેવ વાવેસ્લે વત્તીગો કીમો 
પેટું ઘીંગાળ (નતા જીયું, ગત સાવદકો તઈમાં સગો. ગાહમસંઘ- 
થીરૂરે પંજા સોશેયારે જીણું મીત્યો ઘરો પૂરો ચીગોન ગાતમસઘ- 
વેત્મે તાતીરો રેનેમાગે શષો, ગાન્મસઘનો ઝતીગ વાચો. ઝત ફંણ-- 


.૨૪૮ એ।ખપ્મ*ડળતા વાધેર 
તેજી પોરીમી ગાહમ લ સતર્યા સેતે માગે વટયાતે કીપો. ગાળનમેથ- 
જાજી તોગી વોળાને નયુનાત રેવેમાલે વાળી સોથો. ઝાળ્મલષ- 


ખરડાના ડુ'ગરા પર આભપરાતું ધીંગાણું વાધેર સરદારો જામે” 
નગરની '્।જ સાધે ખેલતા હતા ત્યારે એ ફે।જતા નેતા દરબાર શ્રી 
જાલમસિગજી ન્નડેન્ન હતા. તે વિભાજી ન્નમના ભાયાત યતા ઇવા* 
એ નલમસિંગજીના વ'શમાં--શ્રી રણુજિતસિંહ «નમ મહાપરાકમી રાજ 
થઈ ગયા. 

અ આભપરાના યુહદ્ની કથા--ન્તલમસિંગજીના બારોટ કિ 
રશુછોડ ( રહેવાસી ક'ડોરણા ) તરથી કમાઈઇ--જઇતમાં ઉતારવામાં 
આવી હતી. તેમાં ન્નલમસિંત્ર અને વાધેર સર્ધર વચ્ચે સવાદ મોજવામ 
આવ્યો છે. આ કાવ્ય પરથી આભપરાનુ” ધીંગાણુ' કેટલુ' ભવ્ય અ 
હાહાકાર ઉપન્નવે તેવુ' હરો તેનો ખ્યાલ આવે છે. આ કાવ્યતી ભાં 
પરથી સમન્નય છે કે વાઘેરના સરદારો-દેવો માણેક, નેધો માણેક, 
શાર્દૂલ માણેક--વગેરે કાઠિયાવાડના પરાક્રમી લડવૈયા રાજકુમારો 
ગણાતા હતા. 

ક ઝૈ શ્ર. 
જાડેન્ન શ્રી જાલમસિંગજી અને વાપર સરદારો વચ્ચે જમેલ 
આભપરાના યુદ્ધતું વણન ? 
સનાન વાન્વ 
સરત ચળવત સત્રીઝે, તિત કત છીગે નન 
સાસ્યું ઝામિયાપસિ, ચતર મારું ઝમ, 
સત્તર આાટું ગામ, ર્તા મપષ્મે રાસીણ 
ચેરિ સુખાસન જત, સ્તો રિત કાલીન ॥ 
મોં ૧૬ થરો સ્ટ્ેદ .સરા ૬ ચારીણ 
*માળેજ સઇ તછરાછ જતા મારણ ॥ 1 


અરડાતપા અપભપરપતું ધીંમપ્ણું “૨૪૯, 


ણ્જ ર્વ ₹ળ ચર સ્તો સમ મતો ગતરતન 
ઝરીઞા ઢો રગન સશત્રી ૧૪ સ્યામ કુ 
થરીણ વીઝા વીર જે છઇરવા છાથલું 
ગ્ાજત સ્ચ્રીત્રો ગં સૂગાવઝ મૂપત્તિ 
મહોનું મહમમ નવટ મઈઇ નરપતિ । ૨2 
ઇજ વાર મૂવત રાં સળવત જોગ મવ 
રરવત્તિણ્‌ ન₹ વેરીઝાં બાટે ગળ સમન 
ઝઆાકે ઝન સળમમ શનતારી ઝટીથા 
ઊપળીચા નજક માથુઝ છૂુુટીમા 
ચત વોછે થોર, જે ચઆારદ આપયું 
મર્જ જેસં માદ વોૉંરારી રાવ્ઝું ॥ રૂ 
(માણંક વચન) 
વટાપદ માળેજ મટ મટ માળે? મોવર 
મૂરો જેરી ન માણીઓ કૉધળીઝો નરન 
ઝાધળીયો વંચાઈ જે જેસર જેરછો 
સાકુઝો મોદ જે ઝારેઝ ઝ્ઞેટકો 
સેપો મારે શેર ઢુંમ 7 ચ શ્વ 
સુળ ઝાસરેઝ મૂગાળ જે સારદ થાપયું ઇ॥ા ૪ 


( જલમસિહજી વચન ) 
ઝાગઝ પટાનદ જમત્તે ઝાંપા તેમ યુગઝાન 
યુળ રેવા તાની ૧૪ુ ઝાળ છુ સટ્તાળ 
ગાઝત છું ૩૨ર૪ળ વિરૂંટન રેરીશ્રા 
અળમૅમ ઝેટ સોનાદ ત્તે [સર ઇરેરીયા 


૨૫૦ એપ્ખામ'ડળત॥ વાધેર 


પ્રર્મ્દારેં થટવંત પતવદ ઘૌઢીયા 
ગળ મીયા મુગ બાગ સો વમ છોટીયાં ॥ પ 


(માણેક વચન) 


મટ સાપે મોમીયાં યુળ ગારેત્ર સુગાન 
દું રેત₹ સાથક ૬૬ ગોદ ગમન 
ગૌતવદ ગઞત(ાળ સકહેદ ન છોરીઇ 
કરા છાોઝે સઝ (ગો) શેવ ગોટીળ 
સામે મવચવી શેત છોટી શ ઇં 
સાત્રક જી સીત્ત જે તેને મોરયું- 8 


( “તલમસિહજી વયન) 


રું વહ ચોળ વિણ રે સોચટું થારી લોટ 

તધસ્ર જગા માદી માળેજ છું લદ્નોઈ 

સાનેજ દું સરતોઝ જે સાઇન ગાળવો 

રું ઘોરીરી છાય ર્તો રાજ સાળો 

અવાજનું નર ઝાગઝ ઘોરારી ઘછમાં ક ૦” 
( માણુક વચન) 


જ્જ મઇ તુઝ જાળણીગો ગોતવદ શન્ઞાદ 
છાર ઝો નાળેન્ન ફરે તો મોજ ચ જ્ઞીજે મદ 
મોત ન ફીજે માર્‌ મુજે ગહ સાસ 
વરે નવ ઘત્સાર વાવે પર્‌ લાસ 


* માણેક વરને! સ્થાપનાર હમોરકનો દાદો અખડેદ નમ હતો. 


તેથી દાદાનું” નામ ન લન્નય--તેનુ' અર્હીં સુચન છે, 


ખરડપ્તપા અપ્ભપરાતું ધીંગાણું રપ 


નાનો ગાળી નામ 3સિંદા તવ છેરીમૅ 
૧૦વાં જ ઈુઝવંત વટા નવ વૈરીસે ॥ ૮ 


(ન્‍્તલમસિહજી વચન) 
સુનુ નરી માટી થીમે સલદુંલે અલગોતર 
ક્ષત્રીવન છું તો અલરો રલ તું સર તોર 


ગાર ઝાઞ તે ૧૪મઝ ૧1૧જં ॥ ૧૦ 
( કવિવચન ) 


કળ સન સદ લાજ્ઝા મઇ કોનુ મોપાજ 
મત્છ સઅલાદટ સદીમાં છાટાડી ૬તર₹ાઝ 
દાડા ઇતમરતાઝ જે થાપ જુમા થરા 
છાટ્ળ રૂમ સશપવીદ મરોતર મસૈમજા 
છો જ્તટ મત છતવતાદ કાકો ન્ટ જ્તાત્ઝ 
મૌરૃ# નાકુઝ સિટ્ યજઝાં ત સારે ॥ ૧૧ 


ર૫૨ ' “* સૉખામ'ડળના માધેઃ 


ર 


જોઝ લઆાલરે ઘદ્યચીમાં છુજાન 
ત્રરેમંદ સેં “તર્‌ દરિયા પ્રીંદાન 
પ્રીપાળ જૈ ૧૪” છઇ# વોદવા 
દે ચટ સાગ જ્ઞવુંવી ઝીટ્વા 
મોટ શત જે ફરા દત્લીમી 
તરમાળજે મૂર લસર્લીયા ॥ 5ર 


ઘડરુજ મેઘતે મોમ ન ફીજે માર 
પીઠ સોહેમરી «શ ૧૪% વીનવઈ 
અરજ રીવાજ જૈ સરા રસજીમા 
૧૬ સચીગો પધવાર સોદા ઇસવીયાં 
સરીઝા તાને માઝ જે જાળ ઝુતીગાં 
પાવલ વીઝ ત્રમાંત ઘટર₹ ઈંધુજીયા ॥ ૧૨ 


4845 


કકક 


રાઈટ યાં] સજઝટછ લઝઝત સારી સાજ 


રટે ત થે ઇરતરાળ ઇને ફ્‌ોકઝા | ૧૪ 


પ્રસ અતતાંન કોરમા શ૪થીત્રા 
સમર મછરાઝ પીળા ક૬ છંદો 
વીગ વરાજ વૈરી સર થારુણા ॥ 19 


ર્ડાતદ અપ્લપરાનું ધીંમપણું રપસ,, 


(માણુક વચન) 
યુછાં દાથ નાંલી મ5૬ ૧૪ રેવર વમળ 
જણ વાછઇળ વજ છાઝતાં રોતે ચારી રાન 
રોતે ચારી છીણ જે છાઝ સામત 
“તાળ ધળીગઞામાર ”' (એવ ) જવિ મુલ વાવતે 
ગ્રામ તનો પર સદ ગમન મટ વ્ેસીસે 
(પળ) રણ તરત ₹ાઝળ પણી નવ જેલીએ ॥ ૧૬ 


( ન્નલમસિહજી વચન) 
ઝાર રસ્‍ંમ રેતે ગહ મ૪ ત્રટું માળ મૂવ 
તું વને થત્રી-તિયક ₹ાઝન્ટ વનું સવ 
રગન ૧ઝનું સ્વ રણી સદ રેથીગો 
ચાર વેરી વાઘ છુટાં વજ બેલીગો 
અળમૅન ગોયો બાઝ પ્રમી સદ વારલો 
જેતલટ મર તું ૩ુઠ ₹સમોવટ સાસ્ણો | ૧૭ 


( કવિવચન) 
ગાળ્ત ગમ ગીતે ઝદ જે રેવઝ વઝમાળ 
રાગેન્દ્ર શેણી રતવ વાર્લીગો વરતાળ 
વાર્લીસો વસસ્‍ત્માળ જો ભાંગે લેરીગો 
રન મઘ કહે રાઝાળ જે રંમળવ રેહીગો 
સમરન વય્રી સવાત વરી થરાવઝો 
રં મીના ર્ઝપુત સઝ્તા છાવગો 1 ૧૮ 
મ૬ ટ્ોગુ ગીતા મણા માર્ય વર મૂવ 
ફળ નાળર ₹ળ ગીતળાં તેત ર ગાઇ વરઝસ્‍્વ 
રંવ ઝાદા વઝટ્વ જે મૂત સતારીઝાં 


-4 નન 


જફ 


૧૫૪ ન ઝા” ડળના વાધેર 


ગુમમે વાગત ઝીત વાર્ગીત્ર વગાટીથાં 
નોતી ચાઇ ગંમાદ્જે" વીર વધાવીગાં 
સમ સમગ “રસ્ળતોદ સવમાછે ગવીમાં ક ૧5 
સતત વોમળીસ વીજ સમ ₹ળ સથરી (ગગ 
માળેજ રતા સના ત₹ ૧૯૨ નિસગ 
નર જાતા નિરાશ -મૃષ મદાગી ૨ 
વળીએ રેર વિરેર ચુળી જત નારેસ 
બા તમારી ત્તતાઝજે ર₹ળવર *પરી 
રવર ઝાત રોર્‌ મટાં મદ મૂપરી ॥ ૨૦ 


ગ 

આ કાવ્ય--કાલાવડના કવિ સાવધનજએ ગ્રકટ ન 

પુસ્તક--યદુવ'શ પ્રકાશ અને ન્નમનગરને ઇતિહાસ--માંથી ઉતારવામ 
વ્યુ છે. 


5 2 મા 


# રણણેડ--કાવ્ય લખનાર બારોટનુ" નામ એ 


પ્રકરણ તેત્રીસમુ' 


ધરમની ખહેન 


રાજસ્થાનમાં અને સૌરાણૂમાં ક્ષત્રિયો જ્યારે શિકારને કામે, 
રજકાજને કામે, કે ખીન્ન હેતુસર પ્રવાસે નીકળતા ત્યારે એમના 
જીવનમાં કેટલાક પ્રસગા એવા આવતા હતા કે તેમને પોતાના 
ખાનપાનાદિની સગવડ માટે અથવા તો કાઈ રાજકીય હેતુ સાધવા મારે 
પ્રવાસ દરમ્યાન કોઈ કોઈ ગામે એકાદ વિચક્ષણુ બાઈની મદદ લેવી 
પડતી હતી. આવે વખતે એ ક્ષત્રિય વીર જે ખાઈને પોતાનું કામ કરી 
આપવાનુ સોપવા પચ્છતો તે બાઈ સાથે તે ખહેન તરીકે સમ્બન્ધ 
ખાંધતો. એવી મુકરર કરેલી બણેનને ધરમની ખણહેન કહેવાય છે; 
અને વીર પુરુષ એ બહેનનો ધર્મને! ભાઈ બની રહેતો હતો. મોગલ 
રાજ્યમાં ઘણી રજપૂતાણીએ। બાદશાહી હલ્લામાંથી બચી જઈ પોતાનું 
શિયળ સાચવવા ઘણા બહાદુર રાજકુમારોતે એવા સન્દેશા મોકલતી “કે 
આજથી હું તમારી ધરમની ખહેન છુ' એમ સમજશે. કેટલાક 
રાન્તએ પોતાનું રાજઇીય કામ સાધવા સારુ પોતાના રાજ્યના સુત્સદ્દી 
સરદારની કુટુમ્બની આ્રીઆને ધરમની બહેન બનાવતા હતા. આવી 
ધર્મની બહેનોએ ભારતના ઇતિહાસમાં ઘણી વાર મહાન કાર્યોમાં 
પોતાનો સાથ આપ્યો હતે. 


આખામ'ડળના શર્વીર વાઘેર સરદારોનુ" જીવન તો! સાહસોથી 
ભરપૂર રહેતું. એ સરદારો આરામપ્રિય નહેતા, તેમ જ તેમની ખાણી- 
પીણી વિલાસભરૅલી નહોતી. વાઘેર સરદારની બધી મિલકત પોતાની 
ઘોડી, તલવાર, બન્દુક, જમૈયો અને ભેટયમાં બાંધેલ રે।કડ નાણુ” કે 
"સોનાના બાબમાં સમાઈ જતી હતી. સવારે ઘોડી પર્‌ સ્વાર થઈ રેવે 


૨૫૬ એેોખામ'ડણતા વાચેર 
માણેક બહાર નીકળતો ત્યારે તેને પોતાને કે તેના ધરના માણુસોતે ખદ 
નરોતી રહેતી કે આજે બપોરે તે રોટલા ડયાં ખાશો અને રાતે તે કમાં 
ગામમાં આરામ કરશે. આવી સ્થિતિમાં જે ક્ષત્રિયા ઇવન ગાળે તૈ 
પે!તાના પ્રવાસમાં સમયસુચકતા વાપરી પાતાના ભાણાની તઃ/વીજ 
જાઈ એતરમાં કાપણી કરનારી ભાઈ મારદ્ત, ખેતરે ખેડૂત માટે લતવારે 
લઈ જતી બાઈ મારદૂત કે રબારીના કુબામાં એકલદોકલ રહેતી બાઈ 
મારદ્ત કે સરકાર તરદ્થી જ ગલમાં બાંધવામાં આવેલા યાણા 
ચોકિયાતની ઘરવાળી મારક્ત મેળવી લેતા. એ ગાઈ ને પરેલાં લે 
પોતાની બેશ્યમાં સાચવેલ્ું નાછુ' કે સોનાનું ઘરેણું આપી તેતે ધર્મને 

અણેન સ્થાપવાનું કામ તે કરતા હતા. વાધેરાતી ધા બૃરડામાં, 
બારાડીમાં અતે આખા કદક્યાવાડમાં એવી બેસી ગઈ હતી કે વષર 
સરદારની ઈચ્છા સામે “કાઈ પણુ થઈ શકતું નહિ. તો પછી આ જત 
જો કયાંથી વાધેર સરદારની માગણી નકારી શક 1 ચાઇીવાળા સિપાઈ 
ઘણિયાણીને જેવું ઘરેણું મળનું ક તરત «૪ તે બહેન સ્થપાઈ જતી અ 

ચોકિયાત તેની સામે ચુ “કે ચાં ઉચ્ચારી શકતો નહિ. ધ્યા મહતા 
ધરમાં પપ્યુ વાઘેર ભાઈ ઓતે ધરમતી બછેન મળી રહેતી. 


ર વાઘેરો ન્યારે બહારવટે નીકળતા ત્યારે આવી ધરમની બહેન મારે 
પાતાના કપરા સ”નેત્રમાં પણ તે ચુપ્ત સહી સકતા અને પોતાના કટલા 
મેળવી શક્તા હતા. 

અવ સેનાપત્તિઓના ઘેડડા કાડિવાવાડમાં શુપ્ત બાતમી મેળવશો 
નદાનાળામાં ખૂબ ઘૂમતા પૃ તેમને છુપાપેલા વાધેર સરદારની ખરક 
મળાતી નહિ, કારખુ કે નદીનાળામાં જાઈ પુરૃષ મારાત વાપેર સર 
પોતાતું કામ કચાવતા નહિ. તેમનાં કામ તેદ ધરમની બહેને કરતી ઇતી. 
તેધી અજ તતસસને બદેન-યાઈ ઉપર તો કેઈઈ પ્રદારતો વજેમ હકો 
પતો « નવિ. તેવી બઈ મડયા પર શેટવાતી પરી બાંષેયી અજ 


શરમની બહેત ર. 


સિપાઈ દેખતા તો તે સમજતા કે એ બાઈ પોતાનો ખેતર પર ખેડૂત" 
માટે રોટલા લઈ ન્ય છે. તે બાઈ છૂપાયલા વાઘેર સરદારના રોટલા 
લઈ નય છે એવી શ'કા તેમને કદી આવતી નહિ. * 


ઈ. સ. ૧૮૫૬ થી ઈ. સ. ૧૮૬૫ સુધીના દશકામાં તે વાધેર 
સરદારની લૂ"ટફાટ અને ધાકધમકી સૌરાષણ્રમાં એકસરખી એવી ચાલી 
હત્તી કે ભાગ્યે જ એવો દિવસ કાડિયાવાડમાં ઊગતો કે જે દિવસે “કાઈ 
ગામ ભાંગ્યાના કે કોઈ લગ્નની જન લૂ'ટયાના કે કોઈ યાત્રાળુ લૂ'ટાયાના 
ખૂબર ન્નહેરમાં ચર્ચાતા ન હોય. 


ધરમની ખહેતો બહુ વદદાદાર અને અકલમ'દ હોય છે. પોતાના 
વાઘેર ભાઈની બાતમી તે પોતાના ધણી “કે દીકરાને પણુ આપતી નહી”. 
બલ્કે પોતાના ધણીદીકરા નને વાઘેરોને પકડવાના કામમાં સરકાર તરફથી 
શકાયા હેય તો તે ધરમની બહેનો પોતાના ધણીદીકરાની હિલચાલની 
બાતમી વાઘેર ભાઈ ઓતે આપતી હતી. 


એવા કિસ્સા એકથી અનેક વાર બન્યા છે કે જ્યારે ધરમની 
બહેનના ધણીદીકરા ફૂબાના, ધરના એક ભાગમાં હોકાપાણીની 
મિજ્લસ ચલાવતા હેય ત્યારે ધરમની બહેનોએ વાધેરભાઈ ને એ ૦ 
ઘરમાં 'કે કૂબામાં સલામતીભરેલે આશરો આપ્યો હોય. 


આવી સ'સ્યા વાઘેર ઊભી કરી શડયા તેનો જશ 'કેમે આપી 
શકાય $ વાધેરોની ઉદારતા અને દયાભાવને ? 'કે બહેતોની વશાદારી અને 
ભીંસમાં આવેલા પરની બહેતોની મમતાને ? કોઈ કહે છે કે એનો યશ 
કાઠિયાવાડની બીકણુ ૬ૃત્તિતે અથવા તો. લોભનૃત્તિતે અયવા તે] કપટ 
છલવાળી મનોવૃત્તિને આપવો ન્તેઈએ. 


ધરમની બહેન પોતાના ભાઈને ન્યારે મળે યારે ભાઈ પોતાનુ” 

માથુ બહેન તરફ ઝુકાવે અને બહેન ભાઈના ઓવારણાં દુ:ખડા લે. એ 

ક કદી તૂટતો નહિ. લેખકે ધણા ગરાસિયા અને રાજ્ય 
1 ૧૭ 


૧૨૫૮ ઝએધખામ”ડળન॥ વાધેર 


ચલાવનાર તાલુકદરને ન્તેયા છે કે જેમણું સારા ઘરતી આધેડ વ્યતી 
ખાઈને પોતાની ધરમની 'ખહેન બનાવી હતી. ભાઈ જ્યારે ધરમતી 
બહેનને ઘેર આવે ત્યારે તેમતે આવકારવામાં આવે; અને ઘરના તાના- 
મોટા માણસે! ખસી જઈને ભાઈ બહેતને ગોઠડી કરવાની અનુકૂળતા 
આપે. એમાં ન તો ગરાસિયાની તોછડાઈ ગણાતી કેન તો સારા ધરના 
ખાઉમાણુસની નાનમ ગણાતી. 


આવી ધર્મતી ખણૈનની સ'સ્થાની ખરી માહિતી ફાર્બસ 
સાહેબતે ઉત્તર ગુજરાતમાં અને કાઠિયાવાડમાં લોકજીવનના અભ્યાસ 
કરતાં કરતાં મળી હતી. તેમણે દલપતરામ કવિને કહ્યું હુ' કં આવી 
સુન્દર સ'સ્થાના અશ્તિત્વના ખબર એમને વહેલા મળ્યા હોત તો 
ગુજરાત--કાકિયાવાડના ઘણા વીર પુસ્ષોતે અ'ગેજ સત્તાએ અત્યાા 
કર્યાં છે તે થવા ન પામત. 


સૌરાષૂરના ગામે ગામને પાદરે શ્રરવીર લડવૈયાના પ્રાણુત્યાગતી કથ 
કહેતા હોય તેવા પાળીઆ ઊભા હોય છે. તેમ ગામડે ગામડે લોક" 
કથામાં ધરમની બહેનોની રસમય જીવતતી વાતો પ્રચલિત હેદય છેઃ 
'્ાઈ જગ્યાએ આવી ધરમની ભહેતે ઢેડવાડામાં મેધવારના ઘરમાં હોય 
છે તો કોઈ કેકાણું આહેરના ધરમાં રોરઢાંખર અને ખેતરવાડીતો પાયરો 
કરનાર આહેરાણીના રૂપમાં હેય છે. ડયાંક રબારણા, અને ડુયાંક 
ગરાસિયાણીઓ, કયાંક મહ'તના અખાડાની સેવિકાઓ તે! કયાંક મહેતા 
મુસદ્દીના ધરની ડોશીઓ ધરમની બહેન બતી રહેતાં હતાં. 

અગ્નેજ લેખકે લખ્યું છે કે “106 તૈત5 ૦. €140213' 
૧70 8૦૫૪. ”' તેમ આપણે પણુ ઉગ્ચારવું ન્નેઈ એ કે ધરમતી બહેનોને 
જમાતે ગયો જ ગયો. આધુનિક સમાજરયતામાં ધરમની બહેનન 
સ'સ્થાનુ' સ્થાન નથી, 





પ્રકરણુ ચોત્રીસમુ' 
ધરમની ખહેનતું કાપડ 


મૂળા માણુકની ધરમની બહેનો એ ખામાં, બારાડીમાં અને બરડામાં 
તયા જુનાગઢના ગીરના પ્રદેશમાં સ્યપાઈ હતી. આવી બહેતોને ભાઈ 
તરીકે પસલીનુ' કાપકુ' ( કમખો, ચોળી ) ન્યારે જ્યારે મોકો આવે 
ત્યારે મૂછુ માણેક પહોંચાડતો અને ભાઈ બહેનનો નાતો દિન પર્‌ દિન 
વધતો જતો હતે. 


ભાઈનું કાપડ” જ્યારે બહેનને પહોંચતુ' ત્યાર બહેન તો પોર્સાઈ તે 
પોતાને ભાગ્યવાન માનતી હતી, કારણુ કે ધરમની બહેનને ભાઈનું કાપરુ” 
મોકલાતુ' તે માત્ર સવાગજ રેશમી કાપડનો “કે ન્તમનગરી ફીનખાબતેો 
કટકો જ ન હોય. એનું નામ જ માત્ર ધરમની બહેનનુ” કાપડુ” હતું, 
પર'તુ કાપડાને નામે બહેનને ત્યાં સાનાચાંદીના બાબતી “કોથળીઓ 
પહોંચતી. ઊનના લેઠકા ધાબળા પહોંચતા અને કાઈ જાઈ વાર તે! 
ખજૂરના વાડીઆમા છૂપાવેલી કોરીઓના ઢગલા પહેંચતા હતા. તે 
ઉપરાંત કોઈ કાળે ઓચિંતી ધરમની બહેન સાથે ન્નેધા માણેફની 
મૃત્યક્ષ મુલાકાત યતી ત્યારે એ બહેનની વિદાય લેતાં ભાઈ પોતાની 
ભેટમાં જે કઈ વાંસળીમાં “કે ભેટ બ'ધણ્‌ા(મા હેય તે ખધું બહેનના 
ખોળામાં ખાલી કરી દેતા. ધરમની બહેન ભાઈને પાદર સુધી 
વળાવવા જતી તે ગામ ન ન્નણુ માટ આવી વિદાય મોટે ભાગે રાતના 
ભાગમાં ગાઠવાતી હતી. 


આવી ધરમની બહેનો માંની એક બારાડી પ્રદેશના ભાતેલ ગામની 
પાસેના ગામડામાં રહેતી હતી. તે જડેન્ન રજપૂતની ઠૅકરાણી હતી. 
ઓખાના વાઘેર સરદારો--દેવો માણેક, મૂળુ માણુક, અને વીરો 


૨દુથ એપખધ્સ'ડળતા વાધેર 


સાણેક--જ્યારે ભાતેલને અડખે પખે છાના આવ્યા દોય તારે આ 
રજપૂત બહેનને કોઈ ને કાઈ રીતે ખબર યતા. એટલે તૈ બાઈ 
શટલાના થડા અને ખસ-દહીના રોણાં સીમની રબારણ સાથે વાધેદ 
ભાઈના છૂપા વાસમાં પહૉંચતા કરતી હતી. 

એવી જ બીજ ધરમની બહેન વાધેરાએ એઓખાની સીમા પદે 
નન્દ્દાણુ ગામ આવેલ છે ત્યાંની રાજગોર હાહ્મણીતે સ્થાપી ઉલી* 
એખામાં જ્યારે ન્યારે વાધેર ભાઈ ત'ગીમાં આવતા ત્યારે ત્યા 
નન્દાણા ગામની આ બાહાણુ બાઈ પોતાના માવતરતે ત્યાં સ'પેત 
એળખામાં મોકલાવે છે એમ કહી તેના માવતરના ગામ ભાવડા નાં 
કુ'ભારને માટલાં અતે ઘડાના છાલકાથી લદાયેલા ગધેડા સાધે તે %9 
મોકલતી હતી, એ છાલયુ* ખૂબ વજનદાર રહેતુ: કારણ ૩ૃ માટલા 
અને ઘય અનાજથી અને ગોળથી ભરેલા રછેતા હતાં. કુ'ભાર 
માનતો હતો કે ગારાણીના માવતરતે ત્યાં એ સપૅતરું જાય છે, પુ 
ભાવઇાના રાજગર ધ્યાહમણુ એ માલ પોતાને ત્યાં રાખી વાધેર સરદારને 
ભીડ વખતે આપ્યા કરતો હતો, આ નન્દાણાની બાહમણી બહેતતે લા 
ધણી વાર્‌ સ્બારી અતે આરખ આવતા અને ભાઈઓના ખમે 
અ'તર આપી જતા અતે દરદાગીનાના ડાબલા એ બાઈ ને સોંપી જત* 
આનું નામ ધરમતી ખહેતનુ' કાપડ” 

સ્‍્યારેગ્યાઘેર સરદારાનો ભેટો કાઈ મહેતા-કામદાર સાધે ઘઈ જશે 
ત્યારે તે જરા પણુ ખમચાતા નહિ. તે પોતાને ઘોડે બેધ બેડા મદત 
રામ રામ“કછેતા અને ભેટમાંથી સડી, સોપારી કે અફ્દીણુની ડાબડી કટી 
મહેતાને આપતા હતા. કસ'બાની કાંકરી કોઈ વાર મછેતા હેતા પે 
ખરા. આટલી વિધિ થાય કે તરત જ પોતાતી લેટમાંથી એકાદ સેતાની 
વીંટી, સોનાના વેલાની ન્નેડ કે સોનાના કાનના ટેળિયાંતી ન્નેડ વાધેર 
સગ્ઘર કાટી મહેતાના હાથમાં મકતા અને કહેતા ક “ આ બેટ અમાંરે 
બેનને ભાઈના કાપથ તરીકે આપજે. તમારે અમારાથી જનાર 


ધરસની ખબહેતતુ" ડપપડુ' ૨૬૧ 


એઓગપાવુ” નહિ. તમે તો ચિદ્િતિ। ચાકર છો એ અમે વ્નણીએ છીગ. 
તમારા ઉપર અમતે જરાય ખાર "8 વેંધ નથી, આ તે! રાજકાજના ખેલ 
છે.” આટલુ* કહેતાં તે ઘોડાને તગડી મકતા. મહેતે! વાઘેરની "ખાનદાની 
ઉપર વિચાર કરતો કરતે! ધોડા પર થ'ભી જતે1। અને વિચારતા કે આનુ” 
નોમ રાજખીજ 1 “કેટલી બધી ખામોશી ! મને તલવારના એક ઘાથી 
હુમણા પૃરેો કરી નાખવા એ સરદારે ધાર્યું” હોત તે! વાતમાં ક'ઈ વાર 
નહેોત્તી, પણુ એણે તો અક્દીણુની ડણી લેવા ડાબડી મારા હાથમાં ધરી 
અને પોતે અતા%, પાણી વગર સાંસાં ભોગવી રહ્યા છે તેવે વખતે પણ 
ભેટમાંથી સોનાના બાખની ભેટ આપવા ઉદારતા વરસાવી રહે છે. આવા 
માણસોને દેશવટો ન હેય 1 તેમને તે! દરબારની ડેલી પરના ઢોલિયાની 
ગાદી હે્‌ય. આ વિચાર મહેતાને કેમ આવ્યો ? બહેનના કાપડાંની ભેટ 
પરથી આ વિચાર ન સૂઝે તો ખીન્ને કયો! વિચાર સૂઝે ! 


આવી રીતે ધરમની બહેનના કાપડાંના પ્રભાવથી વાધેરાને આફતના 
વખતમા અણુધારી મદદ આવી પહોંચતી હતી. આભપરાના ધીંગાણામાં 
પ'દરસોથી ખે હશ્તર માણસોના કાષ્લાને વાઘેર સરદારે! શોટલાપાણી કઈ 
હિકમતથી પૂરા પાડી શક્યા હશે તેતો વિચાર અ'ચેજ સેનાપતિને 
વારવાર આવતો હતો. તેમને બહુ મોડી મોડી ખળર પડી કે વાલેર 
સરદારોની ધરમતી બહેનોના થાણા! જ્યાં ત્યાં સ્થપાયાં હતાં. તેથી એ 
બહેનોને વાઘેર સરદારોએ મે!ધામૂલા કાપ્ડાં ખએા।કલી ભાઈબણેનને નાતે 
ટકાવી રાખ્યો હતો. તે માંઘામૂલા કાપડાંના ન્તેરથી આભપરાની રેકરી 
પર અનાજપાણીના ઊંટના ઉંટ શતોરાત ગોંડલથી, ઢાંકથી “કે ઉપલેટાયી 
આવ્યા જતા હતા. દેવા માણ્‌કની ઘોડી તો દરબારી ન્નેગાણુ ખાઈને 
સદા ૫“ખાળા વેગથી ધાર્યે ટૅકાશે ધણીને પહોંચાડી દેતી હતી. આભ- 
પરાના તાસીરામાં દેવાભાની ચાગલી ધોડી દરખારી ન્નેગાણુ વગર રેવા 
પામી નહોતી. એ પ્રતાપ હતો ધરમની બણેૅનનાં કાપડાંનો, 


પ્રકરણુ પાંત્રીસસુ' 
જનેધા માણેક અને મૂછી માણુડ વળે ચઃ્યા 


બૂરડાના આભપરાના ધીંગાણામાં નાસી છૂટેલા વાધેર સરદારે! 
નરમ પડવાને બદલે તેમને મળેલી અન્યાય ભરી છષ્કડથી તે લેર 
ક્ષાત્રતેનનઓ વધારે તપી ઊદ્ષુ*. ન્નમનગરના રાક્રને વચ્ચે રાખી નેધોં 
માણેક હથિયાર મૂકી દેવાની વિણ ચલાવી રલો હતો; અને જુવાનિયા 
વાભાને અને મૂળુ માણેકનતે શાન્ત પાડવાની પેરવી કરી રહ્યો ઉભ 
ત્યારે આભપર્‌ા ઉપર વાઘેરાને હ'ફાવવા પેદરબ'દર, ગોંડલ, જુનાવ૬ 
અને ભનમનગર રન્ત્યના લશ્કરાએ ગાયકવાડના લસ્કરતે અતે કુ'પ્તીત 
લસ્કરને ને સાથ આપ્યા તેથી નેધા માણેક્તે ખાતરી થઈ કૈ 
કાઠિયાવાડમાં એવે મત ન્નગ્યો। છે કે વાઘેરોને તો ઠંચડી તાખવાં અ 
ફરીથી ઊભા થવા ન દેવા? એ વિચાર ઉપર બધી ગાઇ ખેલાતી હતી; 


અ રીતે વ્યવહારકુશલ ન્નેધા માણેક પણુ સમળ્યે! કલ 
વાધેરાએ પાતે થઈ પોતાનો રસ્તો કરી લેવા પડે. ન્તેધા માણેક પોઢે 
વળે ચડયો અતે યુવાનિયા તો વીદરી બેશ હતા જ. 


તરત જ આભપરાથી નાસી જૂટેલાએ વાઘેરનુ' પાણી કાદ્યાવાડની 
જતને અને કાક્યિવાડના રાજ એને દેખાડવાનુ* નપ્કી કર્યું મચી 
માણુક બોલી ઊદ્ધો “ આપણે મરદ બસયા છીએ, સંડીગંડના જમ” 
નથી. ગામે! ભાંગશું, દરબારગઢ તોડશં, કામેરાને મૂંઝવશું, વેપારીએ! 
વખારા લૃ“ટરું પણ્‌ હાથયાર છેદ નછિ મૂછીએ. 99 દેવો માણેક ઘૃરકી 
લધ્યો, “ અરે ટાપીઓરાની મદદથી ગાયકવાડે વાધેરનું” ગજ પચે 
લીધુ" છે. તે પાછુ" પટાવી લીધા વિતા આપબેૂ “૫ વાગી ખી 
શષ્ઠીએ % નહિ. '” ં 


નેધપ સપ્ણેક અતે મૂછ મપ્ણેક વળે ચઢયા ૨૬૩ 


ડાયરાએ શાબાશીના પડકારથી આ નિણુયને સ્વીકારી લીધો. 


સને ૧૮૬૦ના ડિસેમ્મર માસમાં વાઘેરના ધીંગાણાની વાતો છેક 
ઇંગ્લ'ડ પહોંચી અને ત્યાંથી તરત જ હુકમ છૂટ્યો કે આઓખામ'ડળનો 
ભાગ રાજકોટના પોલિટિકલ એજ"ટની સત્તા નીચે સૉપવે!; પરન્તુ 
મુ'બઈમાં અને વડોદરામાં રહેતા અમલદારોએ નિણયાત્મક સલાહ 
આપી કે ઓખામ'ડળને વડોદરાના રેસિડન્ટ નીચે રાખવો અતે 
દ્વારકામાં આસિસ્ટન્ટ રૅસિડન્ટની કચેરી રાખી તેની મારદત વડોદરાના 
રૈસિડન્ટે વહીવટ ચલાવવે।. 


આભપરાના ૬'ગલમાંના કેટલાક આખાના માણુસો બારટન સાહેબને 
શરણે આવ્યા હતા. ખીશ્ત સાતસો માણુસ લશ્કરના સેનાપતિ ઓનર- 
સાહેબને શરણે જઈ પહોંચ્યા હતા. જેધો માણેક બરાબર સમજી ગયો 
હતો કે વાઘેરાનુ" હવે કોઈ રહ્યું નથી. કાડિયાવાડના દરબારે અને 
રજવાડાં પણ્‌ વાઘેરાનુ' બળ તોડી નાખવા તૈયાર થયા છે. એવા 
સ'ન્તેગમાં સામે પૂર ન્નેર્‌ કરવામાં ક સાર હોઈ શકે નહિ. આ 
વિચારથી પ્રેરાઈ ને વાઘેર સરદાર જનેધો માણેક સને ૧૯૬૦ના માર્ચ 
માસની ૨૯મી તારીખે બાર્ટન સાહેબની સલામે ગયો હતા અને પોતાના 
છૃથિયાર મૃકી દેવાં છે એવી વાત સાહેબ બારટન પાસે કરી હતી. એ 
વાતા ચાલતી હતી તે મૂળુ માણુક કળી ગયો લતો. તેશે ન્તેધા 
માણેક પાસે અ"ચ્રેજ લોકોનું અને ગાયકવાડના ધોડા ખેલવનાર તાતિંયા 
લોકોનુ એવું એવુ' વર્ણન કરી ખતાવ્યુ* કે નનેધા માણેકને ખાતરી યઈ 
*ૃ હશિયાર હેઠાં મૃછી દેવાથી તેને હવે પાછે ગરાસ મળવાને નથા, 
પણુ દેશનિકાલની શિક્ષા તેને થશે, અને કોઈ અન્નષ્યા મલકમાં એમને 
ચોકટીપેરા નીચે મોકલી દેવામાં આવશે. એટલે બારટન સાહેગ પાસે 


હયિવાર મૃછી દેવા ગયેલો ન્નેધો માણેક દ્ારકાથી નાશી છૂઠ્યો. તે 
ફરીય દ્ાર્કા આવ્યો તટ નહિ. 


હન 


:ર$૪ એખપ્મ'ડળતા વાધેર 


(વીદરેલા મૂળુ માણુક અને ન્નેધા માણેકના ) 
પરાક્સોની પ૨“૫પરા 


રેવા માણેક અને મૂળુ માણેક ખે ભાઈઓ વડીલ નનેધા માણે3તે 
પોતાના તરફ ખે'ચી શક્યા તેથી તે ગાજી થતા હતા. ઘવે જ્યાંત્યાં 
ઓખાના વાઘેરોના હુમલાની જ વાતો થવા લાગી. કાથ્યાવાડનાં 
ગામદાંએમાં રાતની આવન્ન તો વાધેરાના બીકથી બધ જ થઈ ગઈ 
હતી. દીવે વાટ ચઢી કે તરત જ હાટડાં ફ્ટાર્ટ બધ થઈ ૪. 
મ'દિરમાં આરતીની ઝાલર થઈ ન્નય “કે તરત જ સો પોતપોતાતી 
કેળિયાની ડેલીના બારણા અ'દરયી ટસાવી દીવા ટોરી ખાટલામાં પડયા 
પડયા રાતુ* વીતાવતા હતા. એક વાર માંગરોલ પાસે માધવપુરેતઃ 
મેળામાં ન્નેધા માણેકની વાડી આવીને ઊભી કે મેળામાં ખેલી રહેલા 
માણુસોના હાસકે!સ ઊડી ગયા. પણુ ન્તેધા માણેકે તે «« વખતે તરત જ 
મદિર તરફ ચાલતી પકડી અને મ"દિરના પૂન્નરી સાધે મેળાના ગાણુસે!ને 
કહેવરાવ્યું, “ નનેધો ગામ ભાંગવા નથી આવ્યો પણુ દૈવને બારણે 
ફ્ાથન્નેડ કરવા આવ્યો છે, '' એમ કહેતાં મ'દિરતે ઇળરે રૂપાતા 
કડલાંની નનેડ અણુ કરી; અને તરત જ ધોડી પર પલાણી મગલ 
તરફ ઘોડીને તગડી મકી. તે વખતે માંગરાલમાં બહારવટિયો ગીર 
મઈસો દગાથી મશયો હતો. ગીગલાનો ભાઈ જેસલો જૂનાળટતે 
બહારવટિયો હતો. તેના આમ”ત્રણુથી વાધેર ભાઈઓએ માંગરોલ ગામ 
ઉપર વાટકવાને! મનયબે। કર્યો હતો, પણુ કોઈ કાર્ણુસર તે વખ 
માંગરોલ બચી ગયું. 

પખુ જેધા માલેકની રીસ ગાયકવાડના કામોરા ઉપર ઉતરી હતીને 
હજુ રાંત ચઈ નહોતી તેથી વાઘેર સરદારોએ ગાયકવાડતું 319 
કોડીનાર ભાગવાનો નિશ્ચય કર્યો. એ વિચારમાં બધા વાઘેર સરદાર એક” 
મત હતા. તરત જ ગીરના ગામડામાં ધરમની બહેનોના યાષ્યુ હતાં 


૨૬૬ હ એપ્ખપ્મ'ડળતપ વાધૅર 


પાગા દારકા લઈ જવાનુ* અતે એખાના વાધેરાના તોદાનતે તત 
પાડવામાં પૂરેપૂરા મદદગાર ચવાનું ત્યાં ને ત્યાં પણુ લીધુ 
આ શિલેદારની પાગા દ્વારકામાં ખસ્યા પછી એક શિલેઘર અતે 
તેની ઘોડેસ્વાર્તી પાગા દ્રારકમાં આસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટતી મદદને 
ઘણાં વરસે! સુધી રછેતી થઈ ગઈ હતી. 
વાઘેરાએ કોડીનાર ભાંગ્યાના ખગરથી ત્િરતો આખે ગ્રેડ 
વાઘેરાથી દબાવવા લાગ્યો હતો, કોડીનારથી માંડીને છેક ધારીત 
દરવાન્ત સુધી વાઘેર બડારવટિયો કોઈની ખીક રાખ્યા વગર ખરે નપર 
હરફર કરી શક્તો હતે. કોડીનાસ્માં વાઘેર સરદારે બતાવેલ પમત 
ઝાંખુ* દરન લોકગીતની માળામાં પરોવાઈ રહેલાં એક ગીતમાયા 
ઉપન્નવી શકાય છે. એ ગીત આ રહ્યું : 
કાફી 
કોડીનાર ભાંગી #તવ જ્તેધા માણેક કોડીનાર મારી જાએ, 
એઓપખાને રત્ન કોડીનાર ભાંગી ઝએ- 
આંયમણે નાકેથી ધણુને વાળીને ઉમમણે નાકે લઈ જએ, 
ન્તેધા માણુક 'ોડીન!ર ભાંગી જએ- 
નીસરણી માંડીને ગામમા ઉતરે! બ"ીખાતની બેડીઈ ભ'ગાવયે/ 
નતેધા માળ્‌ક કોડીતાર મારી કડ. 
દાયરો કરી કરચ'બેો કાઢયો સાકરના ઠૂ'માં વેચાય, 
નેધા માળુક ાડીતાર મારી જે. 
જારે બપોરે બભગ લૂટી માપના સાંહિયાં ભગવ, 
ન્તેધા માણ કોડીતાર મારી %*" 
રેોપખ્પ ઈકાક ડછે કાઝળ લખાય છે, વાતુ* વદ્ેદડે વાવ, _ 
તતેધા માખ્ક દોડીતાર ભાંષી ₹ 


સેપપ સપ્તેક અને મૂજી સાણેક વળે ચહચપ ૨૬૭ 


જાડીનારતી લૃ'રમાંથી મેળવેલ સ“પત્તિથી ગિરના જ“ગલમાં વાઘેર 
ધાડો વખત અમનચમન કર્તા રહ્યા, પણુ ગિરના જ'ગલના વાસમાં 
આરોગ્ય «ળવાતું નહોતું. કેટલાક માંદા પડયા અને છાવણી છોડી 
ભાગી ગયા. આ જ”ગલના વાસમાં ન્નેધા માણેકને તાવની ખીમારી લાગુ 
પડી અને તે ખીમારીથી ન્નેધા માજ્્‌કે ગિરના જ'ગલમાં જ પોતાની 
છેલ્લી પથારી કરી. એ સમાચાર દારકા પહેંચ્યા ત્યારે દ્દારકામાં લેકે 
કળદબળી ઊચ્યા. દ્વારકામાં આસિસ્ટ*ટ રૅસિડન્ટ રહેતો હતો, છ્તાં 
ક્ોદ્ાએ ન્નેધા માણુક તરક્નો ભાવ બતાવવા બનત્નર બ'ધ રાખી? 
છાહમભોગે લાડુ ખાવાનુ' એક માસ સુધી બધ કર્યું”. દ્વારકાની બહેને, 
વ્છુદીકરીએ ન્નેધા માસેક દારકાના સન્‍્ઝના અવસાનને રે1ઇ પાળવા 
તાંબાપિત્તળના બેડાંથી પાણી ભરવાનું એક માસ સુધી બ'ધ રાખ્યું 
અને માટીના ઠીંકરાના બેડાંથી પાણી ભરવાનુ” રાખ્યું. દ્દારકાના રૂપણુ 
*બ"દર ૫૩ કતેધા માણેકની મેડી ઉપર નિશાન કાટી ઉપર કાળા વાવટાની 
લ*ગ* ઊડતી રાખવામાં આવી. દાારકાના મહાજને એક વરસ સુધી 
વિવાહવાવજમ બ'ધ રાખ્યા અને એક વરસ સુધી જેધા માણેકના 
ધર પાસેના ચોકમાં દ્દારકાની બાઈએ ઢોલ વગાડી ન્તેધા માણિકના 
મરશિયા રોક૪ રાતે ગાવાનું” ચાકુ રાખ્યું. જીવતર સદલ કર્યું ન્નેધા 
માણેક. મરતી વખતે ભલે એ ઓપખાનો ગાન્ન મટી ગયો હતો પણુ 
મરમ પછી તે તેણે મત્ત તરી કેના બધા લહાવા લીધા. 


ગિરના કુ?રને બગ્ડાના ડુ'ગરે ન્નેધા માણેકના મરણુ માટે ઠપકો 
આપ્યે હેયય તેવું કાવ્ય લેદકવાણીમાં પોરબન્દરના મેગ લેદ્િમાં પ્રચલિત 
થયુ” હતું તે અહં ઉતારવામાં આવે છે ? 
વદા વરં સિસ્વા તે થયું કાટ વાવ 
માળની ગોથો નારીમો સેનુ નવતટ ઇત નાન, 
બરો ૬ુ'ગર ગિરવા ૬ુ'ગરને કહે છે, '“ હે ગિરવા, નવખ્ય'ડ પૃથ્વીમાં 


૧૬૮ એેપ્ખપ્મ'ડળના વપ્ધેર 


જે જતેધા માણેકનું નામ પ્રખ્યાત યયું હતું તેતે તે” તારા પ્રદેશમાં મરવા 
દીધો એ તો તે” ભય"કર કાળી” કૃત્ય કર્યું. તેતે સો ઠૅપકો દેવો ? ક 


મિર્વો મને ચરા મિત્તાં સાજી મૂછ 
અછવોૉ ગોષો ગોસમો સાળેવા મોરે શૂઝ 


ગિરનો ડુ'ગર કહે છે, “ હે અરડાના ડુ'ગર, વું કહે છે તે હું સાંભ 
લઉ છુ', પણુ વાત તો એ છે કે રતત ( માણેક ) જેવા મહામલા ન્નેધા 
માશેકને છુપાવી રાખવામાં મોટુ' નખમ ખેડવું પડે, રતત હમ તે તૌ 
હાંય્યા ઢ'કાય જ નહિ. ઠીકરાં, પથ્થરા છાના સ'તાડી શકાય. 
વખતે આભપરના ધીંગાણા પછી બરડાના ડુંગરમાં છૂપાતાં ૬૫€ 
બહારવટુ' ખેલી રહેલા ધાસણુવેલ ગામના વાઢેર રાણુ। રામભાઈ મસ્ડે 
પાસ્યા. બીન્ને સરદાર મૂળવાસરતો મેળે જસાણી બરડામાં હૉકાથા, 
કરતો. હતો તેતે પલટણુવાળાની ગોળી વાગી એટલે તે મરાથેદ. આસા 
માણેક,પણુ મરણુ પામ્યો, 


તેથી ગભરાટ ફેલાયો? અને ધણા માણુસો અખા જઈ સરકારતે 
શરણું થયા- તેમા મકનપુરતો સરદાર હછુ કુ'ભાણી તયા ઠ્ારકા 
સરદાર બાપુ માણેક પણુ હતા. હવે મોટો સરદાર જૂળુ માણેક વિચારેમા 
પડયો. તે પણુ આખામાં આવ્યો ખરે. એક વાવ પર તે બેદી હતો. 
ત્યાધી એક રબારીએ એમને! સાથ કર્યો અને દ્વારકામાં બારટન સાછેત્ 
ખબર આપી. દ્વારકાથી આક માઈલ પર સાહેબનો ત'છુ ત'ખાઃ “ 
મૂળુતે રબારી સાહેબ પાગે તેડી ગયો. બારટન સાટેખે મૂળને આખા 
રાર તરી કે જીવાઈ ચાલુ કરી આપવા વાત કરી. મૃ ળી માણેક હથિયાર 
દાં મૂકવાની તૈયારી કરતો હતેઇ, અને બારટન સાહેબ મૂ ળુને પોતા 
સાથે દ્રારકા લઈ જવા વિચારી રહ્યા હતા ત્યાં બહારથી લેકુ' આવ્ય 
મૂળુભાનાં ભાણાં મયાં છે તો રોટલા ખાવા પધારે, મૂણ માણે 


જેધપ મપ્સેક અને મૂછ માણેક વળે સહષા ૨૬૬ 


દૂરી એક કલાક પછી બારટનને મળ્યો. હમણા તરત દારકા ન આવવાના- 
બહાના કાઢયાં, બાર્ટને પણ ધીર૦/ પકડી, 


પછી જે જે લોકો બરડાના ધીંગાણા પછી શરણે થયા હતા તે બધા 
ઉપર રીતસર તહોમત મૃછી અમરેલીમાં લરકરી દોર્ટમાં રજ કરવામાં 
આવ્યા મૂળુ માણુકને પણુ સૂઝયુ” ક તેમણે આપેલ વચન પ્રમાણે તેમણે 
પોતાના ખીન્ન સાગરીત સાથે રહેવુ' ઠીક છે. તેથી તે ન્નતે પોતાની 
ઇચ્છાથી અમરેલી પહેંચ્યા અને ત્યાં હથિવા2 હેઠાં મૂક્યાં. અમરેલીમાં 


જે જે લડવૈયા હાજર કરવામાં આવ્યા હતા તેમાંના દશ જણુ 
જૂનાગઢના દીવાન અન'તજ મારફત શરણું આવેલા હતા. 


અમરેલીમાં જે લસ્કરી ફોટ ભરાઈ હતી તેમા કૉર્ટના મેમ્બર 
તરીકે ચાર અમલદારની સયુક્ત નિમણૂક થઈ હતી? ( ૧) વોલેસ 
સાફણેબ, (૨ ) કનલ એન્ડરસન, ( ૩ ) કેપ્ટન હીલ, અને (૪) વાર્ર્ન્‌ 
આ કોરે અમરેલીમાં કેટલાક દ્વિસ સુધી કામ ચલાવ્યું. જોર પાસે 
સુડતાલીસ તહેોમતદાર તપાસ માટે રજ કરવામાં આવ્યા હતા, ખહુ 
લાંખી લાંબી જુબાનીઓ કેટલાક મહેતાઓની, “કેટલાક ખેડૂતોની, 
“કટલાક રબારી અને મેર લેકોની થઈ. છેવરે કોટ તરથી ફેસલો બહાર 
પક્ો. તેમાં ઠરાવ થયો કે મુખ્ય સરદાર મૂળુ માણુકને ૧૪ વરસની 'કેદ, 
ખપુ માણેુકતે ૭ વરસની કેદ, શાંગાને પાંચ વરસની કદ અને ધાંધાને 
પણુ પાંચ વરસની દતી શિક્ષા કરવામાં આવી, ખીન્ન બાષીના ત્રીસેક 
જણુને પણુ એઇછીવધત્તી કેદની શિક્ષા કરવામાં આવી હતી. તેમને 
બધાને ગુજરાતમાં રેવાકાંદાની જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ 
કોર્ટમાં કેટલાકને સરકારે ફ્રોડીને માફીની શરતે કોર્ટ પાસે ખરી 
હ૪ષ્ીકતની રજૂઆત કરાવી હતી. તેવા પ'દર્સત્તર જણુ ઉપર કોરે રહેમ 
બતાવી કોઈ પ્રકારની શિક્ષા કરી નહોતી. 


અમરેલીપા જ્યારે ફોર્ટમા જુર જુદા માણુમેદની જુળાતીની તો 


રૃ૭ક 


ગમખપ્મ'ડળતા તાધેર 


થઈ ત્યારે ધણી નવાઈલરૅલી હીકત અત્યાર સુધી છૂપી હતી તે ળા? 
આવવા પામી. એમાંની ધોડીક અહી” ટાંકવામાં આવે છે : 


(ક) 


(ખ) 


(ગ) 


(ધ) 


(ચ) 


(૪૭) 


ગાયકવાડી અમલદારની અનાવડતથી કેટલાંક કામો બગડવા 


છૂતા. કિ 


વાઘેર સરદારાને દરેલી છીવાઈની સુકાત કરવામાં ગાયકવાડી 
અમલદાર ખોટી ડખલગીરી કરતા હતા એટલું જ નબિ ના 
ઝીૌણુદ મોટા વાંક બતાવી વાઘેર સરદારોને કેદમાં ત'ખાવવાત 
જાશિષ કરતા હતા. 


ગાયકવાડી વહીવટતા અતે ગેરઈન્સાફની રાવ ખાવા ર્ન 
માણેક રાજકોટ ગમને વડોદરા અગ્રેજ અમલદારે પાર 
એકથી વધારે વાર ગયો હતો. તેને ત્યાંથી દીલાસો મળ્યે 
હતો, પણુ એનુ કૂળ ક”ઈ આવતું નહેતું. 


સે યુ 
મૂળુ માણેક પોતાના લગ્ત વખતના ખર્ચ માટે પ 
રકમતી માગણી કરવા ગાયકવાડના ગમમલદાર પાસે વ 
હતો, પણુ તેને આવા અગત્યના પ્રસ'ગે પણુ કોઈ ર 


મળી નણેતી. 


કોડીનારની લુ'ટના કામમાં કોડીનારના વહીવટદાર ડોર 
પારેખ વાઘેર સરદાર સાધે મળી ગયા હતા અને લુ[ટમાંધી 
તેમજ ભાગ મેળવ્યો હતો. આ ડોાસાભાઈ તા અમરે 
કોટમાં પોતાનુ" ભોપાળુ” ફૂટી ગ્યું છે એવુ” નણુતા જ 
ખાઈ મરી ગયા હતા. 


જ “ ગરવ! 
કોડીનારની લૂ"ટમાં આસપાસના ટાકોર પણુ ભળી ક 
હતા# 


[ભાઈ 


સપપ સપ્ણેક અને મૂળુ સાણેડ વળે ચઢયા ૨૭૧ 


(જ) ધારી ગામના અને દલખાણીઆ ગામના ગાયકવાડી 
સિપાઈ એ અને તેના અમલદાર કોડીનારની લૃ'ટની યોજના 
થ્ધ છે એ વાત જણ્‌તા હતા છતાં તેના ખબર અમરેલી, 
કોડીનાર કે જૂનાગઢના અમલદારો।તે તેમણે જણાવી નહોતી. 


આ રીતે અમરેલીમાં ૪૭ તહોમતદારની કોર્ટે તપાસ કરીને કામોનો 
રસલે ડર્મો તેમ દ્ારકોમાં બારટન સાહેખે પણુ ઈ. સ, ૧૮૬૫ની 
સાલમાં શરણું આવેલા તોફાની લે[કોને ચુનેમાર ગણી તેમના કામની 
ન્યાયની રીતે તપાસ કરવાનું નાટક રચ્યુ' હતુ”. બારટનસાહેબે પણુ એ 
કામે ફે“સલો આપી ૫૦ થી ૬૦ જણને કેદખાનામાં ધકેલી દીધા હતા. 


આ વખતે મામલાને જુદુ' વલણુ આપવાની દૃજિથી બારટન 
સાહેબની જગ્યા પર એ ખાના આસિસ્ટન્ટ રૅસિડન્ટની જગ્યા પર 
નતેન્સ્ટન સાહેબની નિમણૂક થઈ હતી. 


પ્રકરણ છત્રીસમુ 
જોન્સ્ટ્ન સાહેખની કારકિર્દી 


એપખામાં નવા આસિસ્ટન્ટ રૈસિડન્ટ નેન્સ્ટન સાહેબ આવ્યા* 
તેમણે આવતાની સાથે વાઘેરાના મુખીઓઆતો દાયરો ભર્યો અતે તેમના 
પોગદ્રેમ માટે વિચાર કરી ખાસ યોજના બહાર પાડી. એ વષે ઈ. સ" 
૧૮૬૧ના માર્ચ" માસમાં વટહુકમ કાઢવામાં આવ્યો કે આખામાં મ 
વાધેર પુરુષ નને ખેતી કરવા પચ્છે તો તેતે સરકાર તરથી એક સાં 
જમીન (૪૮ વીધાં ) પોતાના ગામની સીમમાં આપવામાં આવશે જ 
તે જમીન બદ્લ સરકાર દર્‌ વરસે માત્ર એક રૂપિયો જ સલામી 6 


વસુલ ડરશે. 
વળો એમ પણુ ડરાવવામાં આવ્યું કે જે વાધેર યુવાતો લશકરી 
પી લશ્કર 


નોકરીમાં ન્નેડાવા ૪ગ્છા બતાવે તેતે સારી તાલીમ આ 
ત્રાોકરીમાં જોડવા. આ યોજનાયી દ્વારકામાં વાઘેર યુવાનોની એક લશ 
ક'પની ઊભી કરવાની ધારણા હતી; પણુ તે યોજના પાર પડી નણ" 


તાઘેરાના ગામડે ગામડે ન્તેન્સ્ટન સાહેબ રોજબરોજ મુલાકાવે 
જતા હતા. સારી વત ણૂકવાળા વાધેરાતે તે સાબાશી આપતાં ઉર્લા# 
અને નાનાંમોટાં ઈનામાં આપતા હતા. એકાદ બધ્યાલનો માણુઇ 
ન્તૅન્સ્ટન સાહેબને ગામડામાં દેખાતો હતો ત્યારે તેતે બીજે ગામ ૨5 
મોકલી દેવામાં આવતે હતો. અથવા તેતે નાનીમોટી કિશા ણ 
કરવામાં આવતી હતીઃ 


આ અમલદાર પોતે જ એજખાના ગામડે ગામડે ફરતા હતા એલ ર 
નહિ પણુ એમણે પોતાના લશ્કરી અમલદારને દરોજ છંદે જુદે 


સેતેન્સ્ટન સપ્હેઅની કારડેર્દી ૨૫૩ 


ફેરણી પર જવાનો હુકમ કર્યો હતો. તેથી રોજ્ગરાજની હિલચાલ 
ગામડામાં શી ચાલે છે તેની માહિતી એમને મળ્યા કરતી હતી. 


એકાદ વરસ ન્નૅન્સ્ટન સાછેબ દ્ારકામાં રલ ત્યાં તો તેમની 
બદલી થઈ અને એમની જગ્યાએ કેપ્ટન રાઈસ સાછેબ દારકામાં 
આસિસ્ટન્ટ રૅસિડન્ટ તરીકે આવ્યા--જન્યુઆરી ૧૮૬૨. 


પ્રકરણુ સાડત્રીસમુ' 
રાઈસસાણિખની કારકિર્દી 


(ઈ.સ. ૧૮૬૨ થી ૧૮1૫) 
ખલેચ લરકરી સિપાઈનો ત્રાસ 


વાધેરોના આગેવાન વીર પુરુષોને ડ્ર ઉદાવ્યાના આરોપ ₹? 
ની શિક્ષા આપી વડોદરાની, રૅવાકાંડાની અને સાળરકાંદાતી જેલમાં 
મોકલી દીધા પછી અ'મેજ આસિસ્ટ'ટ રેસિડ'ટતે ઓખા પ્રદેશમાં 
શાન્તિ સ્યાપવાનું કામ કરવાનુ રહ્યું હતુ. તેથી જ્યારે રાઈસસા 
ન્નૅ-્સ્ટન સાહેબના ગયા પછી દ્વારકાની લશ્કરી સત્તા હાથમાં લીધી ત્યા 
એમનું કામ એખામાં શાન્તિ જળવાય એ ન્નેવાતું હતુ- 

રા માણેક, મૂળુ માણેક, બાપુ માણેક; સાંગા, દવે છાણી, 
રાણે! જ--વગેરે નામીચા સરદારો જેલમાં પકડાઈ ગયા હતા ૧ 
બરડાના લોકો, બારડીના લોકો જરા શાન્તિતો દમ કેતા થય! ઉતા! 
પરન્તુ આખાની સમસ્ત વાધૈર ગ્રશ્તતે અતે અરાંભડા, પોરીતદા્વ 
દરબારના મુટુમ્બતે તો રેયાતો ઉકળાટ સતાવી રરો હતો વારપર5 
આવે, સારા ઊજમાળા દિવસે! આવે ત્યારે વાધેર વસ્તીતે દેવાલા ગતે 
મૂઘીભા યાદ આવે અને એમના વિના વારપરળ માણુવાનુ” જાઈતેશ2 
તહિ. આવા સ'ન્તેગમાં દેશમાં ઉપરઘધી વાતાવરણુ શા ન્તતું દેખાઈ 
હતુ” પણુ અ'દરખાનેથી ઓખા પ્રદેશના બધાં ગામડાંઓમાં ઉશ્કેરાટ 
અને વૈરન્નત્તિથી પ્રેરાયેલાં ખાનાં છમકલાં જ્યાં ત્યાં થયાં ટરતાં હર્લ* 

આ પરિસ્થિતિ 'રપ્ટન રાઈસસાદેબની નજર ખહાર નહોતી. તૈય 
તેમણે પોતાના જણીના બલોચ લેતી લર્કરી ટુકડી દ્ારકામાં સ્થાપક 


શાઈસસપ્હેબની કારડિર્દી ૨૭૫ 


અને એ બલોચ દેશી ભાષાયી અનણ્યા હતા એટલે એખાના “કાઈ 
લોકોના ગપ્ત સ'બ'ધમાં ઝટ ન્નેડાઈ ન શકે એવી રાઈસસાદેબને 
ખાતરી હુતી.ગામડે ગામડે બેચાર બલોચ સિપાઈનું થાણુ' રાઈસસાહેબે 
ગોડવી દીધું અને ગામડામાં થતી બધી હિલચાલ ઉપર નજર રાખવાનુ” 
એ થાણાના સિપાઈઓને સોપવામાં આર્વ્યું. રાહેરના વેપારી મહાજન 
ઊંચુ' માયુ' ન કરે અને વાઘેર પ્રશ્તને ઉરકેરી તેમને મદદ ન કરે તેની 
દેખરેખ બલોચ લસ્કરી ટુકડીના આગેવાન સૂબેદાર હાથીખાનતે 

સોંપવામાં આવી. આનુ" પરિણામ એ આવ્યું 'ે બલોચ સિપાઈની 
મસ્તી અને નદ્ટ્તાના ભોગ ખની હેરાનગતિ ભોગવવાના દિવસો 

વસ્તીને નસીબે આવી પડા. ગામડાંઓની છાણા વીણુતી, લાંકઠાં 

કાપતી, ખેતરે ભતવાર લઈ જતી અને પાણી શેરડે પાણી ભરવા જતી 

બહેનો-બાઈએ ઉપર બલોચ સિપાઈઓ ન્નહેર રીતે હલી છેડત્‌ી 

કરતા યયા અને રાક્ષસી અમાનુષી કૃત્યોની પર'પરા ગામડાંઓમાં ફેલાઈ 
ગઈ, શહેરના મહાજન લોકોની વસ્તી પણુ હાથીખાનના સાણસામાંથી 

મુક્ત રહેવા પામી નહોતી. મોદીની દુકાનેથી અનાજ પાણી પલટણુના 

સિપાઈ ખરીદી જતા તેના પૈસા ચૂકવાતા નહિ. દુકાનદારો રાઈસ- 

સાહેબ પાસે ફ્રિયાદે જતા ત્યારે તેમનું કોઈ સાંભળતુ” નહિ. 


રાઈસસાહેબની આ નીતિના પાયામાં બે સિદ્ધાન્તો જડ નાખીને 
બેઠા હતાઃ (૧) તે એમ માનતા હતા કે અત્યાર સુધી વાઘેર લે[કાનુ” 
બ'ડ અ'શ્રૅેજ અમલદાર શમાવી નથી શકવા તેનુ” કારણુ એ છે %*& 
વાઘેરોને છાની રીતે મહાજન વર્ગની મદદ મળતી હોવી ન્નેઈએ. તેથી 
મહાજન વર્ગની વસ્તીને એમના કુકૃત્યતો બદલે! મળશે ત્યારે તે ઠેકાણે 
આવરો. આવી સમજથી બલોચના ત્રાસથી પરેશાન થઈ ગયેલી પ્રન્ન 
જ્યારે પોકાર ઉધવતી ત્યારે રાઈસસાહેબ તેની દાદફરિયાદ પર લક્ષ 
આપતા નહિ અને વડોદરા તયા રાજકોટ પણુ તે લખી નાખતા 'કે 


પ્કરણુ આડત્રોસમુ' 
મૂછુ માશ્‌ડની આણ 


વાઘેર દરબારના ઇતિહાસમાં મૂળુ માણુક (ત્રીજા)ત તાર 
સોનેરી અક્ષરોથી લખાયું છે. તેનુ” કારણુ એ છે કે મૂળુ સમૈયાતા ભાઈ 
સાંગા માણેકના દીકરા જેધા માણેકની પરાકમી છાયામાં એ ઊછર્યો હતો 
અને તેના પિતા બાષુ માણૅકની અને દાદા શાદૂધ્લ માણેની વડાદે 
છાયામાં તેના મનસગા ધરાયા હતા. તે જરાક ઉછાઇળા જણાતો ત્યારૈ 
કાકા સ્‍્નેધા માણેક તેને વડીલ તરીકે સાનમાં લાવતા, અતે ઘણી વા! 
મૂળુ માણેક જેધા માણેકની પીઢતાભરી નીતિને તેજે મૂકાવી દેવા જેટ5 
ક્ષત્રિય ખમીર બતાવતો હતે. તેને કોઈની ધૉંસરી નીચે રહી કાપ 
ફસુ'બા કાઢવામાં તે તસાઈ ક્ય એવો પોરશીલો કે વિલાસી નાલ, 
તૈનું વ્યક્તિત્વ એટલુ” બધુ” ગ્રભાવવાળુ" હતુ કે લેકે કહેતા તા કે 
મૂળુ માણુકના કપાળમાં ન્નેમણી બિરાજતી છતી. મૂળી માણુ& જયા 
જય ત્યાં સૈ તેની દ્યામાં દભાઈ જતા. મોટા મોરા રાજ સ 
મરાદ! સરદારો તેમ જ ભલાભલા મુત્સદ્દી કારલારીએ મૂળુતી શોઇમ્ધ 
સહેલાઈથી નમી પતા હતા. મૃળને બોલ “કાઈ ઉથાપી શકતું તાઉન 
તે ન્ત્યાં ફરતો ત્યાં સદા દરબારી ડાઠમાં જ રહેતો હતો, અંગેજ લક 
અમલદાર તો એત્રના ખાનગી પત્રવ્યવહારમાં આ સરદારને ઉગેશ 
કેદ (3૯ 5િત્કપ્ટ એ નામથી જ એઓળખતા હત!. 


જ્યારે એઃખાના બધાં ગામડાંના વાઘેર વડેરા ધ્રાસણુવેલ મામ 
તળાવની પાળ ઉપર ગાયકવાડી અમલદાર ઉપર એ ચિન્તે! હણે ઉ 
જઈ દારકાને સર કરવાની ગોઠડી ચલાવતા હતા ત્વારે જેધા માણેક 


મૂછુ સપ્ણેકની આણ ૨૭૯ 


ઠરેલ સ્વભાવની ડહાપણુભરી સલાણ આપી ધીંગાણે ન ચડવાનું કહેતો, 
તે વખતે જુવાનીના ર“ગથી ર“ગાયેલો મૂળુ માણુક જ સૌને પાણી 
ચયાવતો અને ન્નેધે! માણેક પણુ તેની વાતને નકારી શકતો નહિ. 


બેટના હલ્લામાં, બરડાના આભપરાના હલ્લામાં અને કોડીનાર 
ભાંગવામાં મૂળુ માણુકના ખમીરે મોટુ' બળ આપ્યું હતુ. મૂળુ ન હોય 
તા એ ધીંગાણું ગૉંડલ, પોરબન્દર અને જુનાગઢના રાજ્યના લસ્કરી 
માણસોને વસમાં યઈ પડયાં હતાં તેવાં વસમાં થયાં ન હેત. 


બહાદુર મૃળુ માણેક ઊંચો કદાવર નર હતો. તેનો દાઢીના નમણા 
વાળથી તે સિંહ જેવો! શોભતો હતો. તેની કાળી ભ'મર જેવી લાંબી મૂછે 
દાહીની મોાભામાં વધારો કરતી હતી, મૂળની ગરદન ભરાવદાર હતી, 
અને કોઈ વાર એ ગરદન પર મૂળુ સોનાનો ટ્ર'પિયો કે ગ'ઠેલો ક'ઠો 
પહેરતો ત્યારે તે ક્રોઈ રાજ્ગાદીનો ધણી છોય એવું સૌને ભાસતુ* હતુ. 
તેના માથા ઉપર લગભગમ્ર એક આખા તાકા જેટલી લાંબા ધોળા 
કાપડની પાઘડી સદા મુકુટ જેવી શોભતી. મૂળુ માણ્‌કની પાઘડીમાં 
કહો કે ઘણાખરા વાઘેર લડવૈયા ના માથા પરના પોશાકમાં માથાને 
બ'ધબેસતી કાંસાની તાસળી ( પહોળા મે।નો વાટકો ) અન્તરપટ તરી'કે 
રાખવામાં આવતી હતી. આ તાંસળીથી લડવૈયાના શિરની ખોપરીનુ* 
રક્ષણુ થતુ' હતુ. દુશ્મન એ ચિન્તા કડિયાળી લાકડીનો કે તલવારનો ધા 
માથા ઉપર કરી «નય તો મોટી પાધડીને લીધે અતે પાધડીમાં છુપાયેલી 
કાંસાની તાંસળીને લીધે ખોપરી પર ભારે ઈન્નત થવા પામતી નહિ. એ 
તાંસળી વાઘેરોના માથા પરના બપ્મતરના રાપની ગરજ સારતી હતી. 


મૂળુ માણેક અ'ગ ઉપર સફેદ ઝૂલવાળી આંગડી; કેડ સુધીનુ” 
જડિયું-અગરખુ' પહેરતો હતે. આ અ"ગરખાંની બાં ભુત્ત ઉપર અને 
કાંડા ઉપર ચપોચપ ખેસતી હેય તેવા માપની રાખવામાં આવતી હતી. 
બન્તે બાં હ્યની લ'બાઈ ફરતાં બમણી કે અઢી ગણી લાંબી રાખવામાં 


૧૮૦ એપ્ખપ્સ'ડળન॥ વાઘેર 
આવતો હતી. તેથી હાથ ઉપર જ્યારે આખી ખાં ચડી જતી તયારે જુજા 
ઉપર અતે હાથની કલાઈ ઉપર કપડાંની કરચલીઓની હાર ગોદવાઈ 
જતી હતી. આ ફરચથીઓ હાથ પર કે ભુન્ન પર આવી પડેલા તલવારના 
ઝાટકાને છેક ચામડી સુધી પહેંચવા દેતી નહી. લાકડીના ધા સામે પણુ 
તે કરચલીઓ કમાનની પેઠે ટષ્કર લેતી અને ઘાના ધક્કાને કરયલીએઓ! 
પહેલાં ઝીલી લેતી તેથી ધાના માર હલકો થઈ જતો હતો. આવી જતવી 
આંગરી એક વાર રારીર ૫ર પહેરવામાં આવે “પછી તે વખતોવખત 
કાઢવામાં આવતી નહિ. વાઘેર લોકે કદી એકાંત વગર શરીરે ઉઘાડા 
થતા જ નથી. શું રાતે કે શુ* દિવસે, શું ઉનાળે “કે શું વરસતે વરસા 
ઘણી વાર તો એ આંગડી ફાટે ત્યારે જ બીજી આંગડી શરીર પર *) 
ગવી રીત વાધેર લોકોમાં પડી ગઈ છે. 


આગડીની છાતીના ભાગ પર રોટે ચડેલા કાપડની કમાન ગોડવાઈ 
હોય છે અને ડાખી બાજુએ આંગળીને શરીર સાથે મજબૂત રીતે જકડી 
રાખવા નડી કસાનાં ઝૂમખાં ગેઇવાયાં હોય છે. આ કસોનાં ગૂમ 
આંગડીની શોભામાં વધારે કરે છે એટલું જ નહિ પણુ તે છતીતા 
પડખાં ઉપર આવી ચડતા આકસ્મિક ઘકામાંથી ડાખી ન્રાજીવી 
પાંસળીઓનુ” અને તેની નીચેના હદ્યનુ” રક્ષણ કરે છે. આંગડીતે ઝૂંલડી 
(ઝૂયરી) કહેવાય છે. તેનું કારણુ એ “ક છાતી નીચેથી કેડ સુધી 
આંગરડીને--અ'ગ્રેજી ભાષામાં જેતે “પ્લેટ ” કહીએ છીએ તેવી રીણે 
ખાજલી પાડેલી ઝૂલથી સુશ્ઞોલિત બનાવી હોય છે. જેમ વાે? 
કડ'બના મોભે! મોટા તેમ આ ઝૂલડીની ધટતા મોટી હોય છે. સરદારની 
ઝૂલડીના ભાર આ સ્ચતાને લીધે વધારે હોય છે, એ ઝૂલડીતી ગર 
યોહાને પોતાના અતે ગમે તે પ્રકારનો વણાટ આપવાની સગવડ આ 
છે? તેમ જ છાતીથી કમ્મર સુધીના રરીરના ભાગતુ* રક્ષણ પહ 
ઝૂલડીની ઝલથી થાય છે. 


મૃળુ મપ્યેડની આખુ ૨૮૧ 

મૂળુ માણેક કમરની નીચે સફેદ કાપડનો કસકસતેો અને ચૂડીદાર 
પાયનજમે। પહેરતો હતો? અને પાયક્નમમાં ઉપર્‌ કમર ઉપર પછેડીની ભેટ 
“બાંધતો હતો. પાયન્તમાની નાડી ૨“ગખેર'ગી ઊનના “કે સતરના કૂમતાથી 
શૈભતી હતી; અને મૂળુ માણૅકની ભેટમાં સદા કટારીનુ* સ્થાન રહેતુ” 
ઉતુ'. પગમાં મજબૂત ચામડાના એક તળિયાના ચૂ'ચાળા ન્ેડા મૂળુ 
સમાણુક પહેરતો! હતો. આ ન્નેડાતી મ્ચતા વગડામાં દોટ મડવામાં “કે 
ઢીંબાટેકરા પર ચડઊતર કરવામાં અનુકૂળતા આપતી હતી. આવા 
નતેડાને હાલમાં એખા પ્રદેશના નામ ઉપરથી “ ઓળખાઈ ન્નેડા ''ના 
નામથી એળખવામાં આવે છે. 


મૂળુની હથેલીઓએ અને આંગળા ભરાવદાર હતા અને તેના હાયની 
પકડમાં જે ક'ઈ ચીજ આવે તેને એ પકડની ભીંસ ભારે થઈ પડતી 


હતી. લગામ વગર માત્ર હાથની પક5્થી મૂળુ માણેક ઘડી વાર ઘોડીને 
વશ રખી માધ્ લે। સુધી દોડાવી જતો હતો. 


આ રીતે મૂળી તે મૂળુ ૪ હતો. 


મૂળુ માખેકે તેમના સાથીએ સાથે જેલમાથી ભાગી અ'ાવ્વા 
પછી કાઠિયાવાડના પ્રદેશમાં ન્નહેર રીતે બહારવટુ' ખેડયુ* હતુ. 
એપખામાંથા ઘા લેશ એમની ટોળીમાં પણાંગી ગયા હતા. તેમ જ 
કાશ્યાવાડના કાટિયા વર્ણુના ઘણા તોફાનગ્રિય મરદો એમના સ'ધમાં 
ભળી ગયા હતા? અથવા મૂળુતા નામથી જુદી જુદી રાળ#ી જમાવી દેતા 
હતા, કાળી, ખાંટ, સિંધી, દાદી, ચાઉસ અને શેખના મસ્તાના લે!કોને 
મૂછી માણુકનાં ધાડાંમાં ભાગ લેવામાં ખૂબ રસ પડતો હતે- 


આમ હેવથી પશ્રિમ કાઠિયાવાડમાં અને દક્ષિણુ કાદિયાવાડમાં 


બહારવટાએ નીકળેલો મૂળુ માણેક આંખના કણા જેવો સૌને 
દટજતો સતા, 


રત્ર એખપ્મ'ડળતા બાધેર 


બૂરડાના કુ'ગર પરના શ્યાભપરાન$ દ'ગલ પછી અનેક સ્થળે 
વાઘેરાએ પોતાના હાથ બતાવ્યા હતા, અતે પોતાને થયેલા અન્યાયતી 
દાદ માગી હતી, એ ધીંગાણાંનાં વર્જન ધણાંખરાં એકસરખાં હોય છે. 
તેથી તેમાંનાં કેટલાંક ન્નણીતા ધીંગાણાંનાં સ્થળાનાં નામ જ અહીં 
આપી મૂળુ માણુકની આણુ કેવી પ્રખર રીતે કાઠિયાવાડમાં વરતા 
રહી હતી તેતો સહેજ ખ્યાલ વાંચનારને આપવાનું દુરસ્ત માર્ન્યું છે. 


ઘેલણુસરના ડુબર પાસેના ગામની લૂ'ટની વહે'ચણી કરેવા દેવે 
માણેક અને રણુમલ કુ'ભાણીં ડુ'ગરની વાવમાં પેઠ હતા, લાં પોરબંદર 
રાજ્યની સિપાઈની ટુકડી મુબારક જમાલરની દ્વેરવણી નીચે આવી 
ચડી. લૂ'ટતો માલ ઉપાડી વાઘેર સરદારો ડુંગર ઉપર્‌ દોડતા તાડી- 
સાત જણા વાવ આગળ રલ્રા હતા. ડુંગર પર સરદાર પર મુધારક 
જમાદારની ટુકડીએ બન્દુકના ભડાકા કર્યા. ત્યાં તો વાવ પર્‌ રહેલા સાત 
જણે એ ડુકડી પર કડ્યિળા લાકડીઓથી એવે! તો તાસીરે! જમાવ્યો કે 
મુબારક જમાદાર સુ“ઝાઈ ગયે! અને વાઘેરાને તે કહેવા લાગ્યો કે અમે 
તમારી ખાતર આજ સુધી રાખતા આવ્યા છીએ; આજે તમ 
અમારી ખાતર કેમ નથી આવતી ? વાવેરાએ જ્માદારતી ડુકડીને 
સલામત રીતે જવા દીધી. 


પી હ હે 


બસ્ડાના ગ્રદેશમાં મૂળુ માણેકના સોએક માણુસોએ એક ધ્વિસ 
નાગવદર ગામ ભાગ્યું. લૃ"ટતો માલ લઈ પોતાના છૂપા વાસમાં સાંટેક 
માણુસો ચાલ્યા જતા હતા, રસ્તામાં પારડી ગામતી આથમણી દિશાએ 
અ'મ્ેજ અમલદાર રસેલ સાહેબ અને તેના સાથી ચારપાંચ ધેડેસ્વાર 
દેખાયા. રમેલ સાહેબને ભાસ્યું કે સાડ જ્યુતો એ કાફલો પોરતન્દરતી 
લશ્કરી ટુકડી હોવી ન્નેઈએ, એમ સમજી તે પોતીકા માનેલા માણુસે 
સામે ગયા. વાઘેરાતો અતે રસેલ સાહેબને! ભેટો થઈ ગયે. વાવૈર જાવા 


મૂછ મપ્સેકતી અપણ ૨૮૩ 


સાણેબના ઘોડાની લગામ જકડીને પકડી રાખી. સાહેબે પૂઠ્યુ--તમે 
પોરબન્દરના દરબારી લશ્કરના માણુસે છો ₹--જ્વાબ મળ્યો “અમે 
તા મૂછી માણ્‌કના માણસ છીએ--” રસેલ સાહેબે તરત જ પિસ્તોલ 
બૃણાર્‌ કાઢી, એટલામાં તો મૂળુના માણસ હમીર કુ'ભાણીએ ઝાપટ 
મારી પિસ્તોલ કળજે કરી. પછી તે સાહેખે ઘોડાને એડી મારી બે પગે 
ઊભે કર્યોય એટલે વાધેરના હાથની લગામ વછૂટી ગઈ અતે રસેલ 
સાહેબ ઘે!ડો દોડાવી નાશી છૂટયો. પાછળથી વાધેરોએ ખેચાર ગોળી 
સાહેબ તરક છોડી. એક ગોળી તેની ટોપીને અડછી ચાલી ગઈ. સાહેબ 
બચ્યો પણુ તેના અ'ગરક્ષક કહેવાતા ખે સ્વારોના વાધેરાએ રામ 
રમાડી દીધા. ૧૮૬૫ના ચોમાસાની લીલવણીમાં સવારના લોહીથી 
જમીનમાં [ચિતરામણ થઈ આવ્યું હતુ*. 


નિ ઝર ₹$ 


મૂછુ માણ્‌કનુ બહારવટું” કાક્યિાવાડના ગામડાંઓને સુખે ઉંઘ 
કરવા દેતુ” નહોતું. તેથી રાજકોટમાં તાલુકદારોના કારભારી મહેતાએ 
પોલિટિકલ એજ'ટની કચેરીમાં મસલત કરવા મળ્યા. એમ ઠરાવ 
કરવામાં આવ્યો કે ન્નમનગરે, ગૉંડલે, જનાગઢે અને પોરબ'દરે 
પોતપોતાની ફ્રેજ તેયાર કરવી અને પછી એ ફેાજેોએ હિકમતપૂવક 
વાઘેરોને ઘેરી લેવા અને તૅમને તાખે કરી લેવા ન્તેઈએ. એ મસલત 
પ્રમાણ ન્તમનત્રરતી ફે।જ હેબર્ટની સરદારી નીચે નીકળી: તેણે 
દ્વારકાના રાઈસસાહેબની બલેચી ફ્રેજ સાધે મળી વાઘેરોની શોધ 
ચલાવી. એ ફ્રીજ ગો'ડળના ઢાંક ગામ પાસે આવી. ત્યાં મહેતા મ'ગળજી 
ખૂચે 'ખગર આપ્યા કે મૂળુ માણેક પાટખણુવાવના ડુ'ગરામાં છે અને તેની 
પાછળ જૂનાગઢની અને ગો'ડળની કે।% કૃચ કરી ગઈ છે.--તે પરથી 
સાહેભ પણુ ફ્રે!ન્નટ લઈ તે તરફ ચાલ્યા, વાઘેરો ૬'ગરામાંથી નાસી 
રધડા ગામમાં જ'તાયા. ત્યાં લશ્કરના માણુસોએ ધેર ધાલ્યો. વાધેરાએ 


૧૮૪ * એખાસમ'“ડળતા વાઘેર 


ખે બલોચતે ડાર કર્યાં." પછી હેબસાઉેબે રોધડા ગામ ઘાસધી 
સળગાવ્યું. ત્યાં તો મૂળુ સાથીએને લઈ ગામના છીંડા દ્દારા સાહેબતા 
ત'બૂ પાસે થઈ તે બલોચની ચો#ને ચાપ દઈ નાશી છૂટ્યો-બલેચોને 
નામે!શી લાગી. સવારે ગામડ” સળગાવ્યુ” અનેં બલોચ સીપાઈએઓએ- 
ગામડાંની બેનુ-દીફરીયુંને સાહેબના ત'બૂ પાસે લઈ જઈ સાછેતતી 
નજર નીચે બાઈઓની લાજ લુટી. આ ખબર મૂળુતે જ્યારે મળ્ય 
ત્યાર તેને ખૂબ કોધ ચયો અને તેણે પોતાના માણુસોને સાહેમ લે 
સામે અને બલોચ સિપાઈ સામે ખુબ ઉશ્કેરી મૂકયા--હેબટતી યયરી 
પરથી આ બનાવ ઈ. સ. ૧૮૬૫ના ડિસેમ્બર માસતી રહમી તારીખે 
બન્યો હોવાનુ” શ્નણી રાકાર્યું છે. 
% 


જન જૂ 

એક દિવસ નગરના, જૂનાગઢના અને પોરબન્દના તગુસે માણુમે! 
લેત્રા થવા - ઘેલણુસરના કુ'ગરમાં આ લોકોએ વાધેરોતો પત્તો લગટપો. 
ત્યાં ૬:ગવ શરૂ થર્યું, વાઘેરા પણુ મરાયા અને પોરબન્દરના રાણાના 
માણસો પણુ ધેલણુસરને રેકરેથી વાઘેરોએ છેડેથી ગોળીઓથી મદયાં. 
આ વખતે મૂળુએ એવી યુક્તિ કરી કે જૂનાગઢના માણસોએ રાણાના 
માણસોને વાધેર સમજી મારી નાખ્યા. આ રીતે દરબારી લશ્કર 
માંહેમાંહે લડતા મરકી મૂ છુ માણેક જૂનાગઢના ગિર પ્રદેશમાં ભાગી ત્રયે!. 


તે પછી મૂળુએ તો 2કાબુ ટેકાણે ધોંગાણાં મચાવી મૂડયાં અતે 
જમનગરતી, પારબન્દરની અને નનાત્રઢની ફેોનતેને થકાવી દીધી. 

એક રાતે શ્રૂજુ બારાડીના %રેશમાં રાવળ ગામ પાસેની સતાસરની 
પાર પર પદાવ નાખી આસપાસ કેર વર્તાવતો હેય તો ખીજ સળ 
પોરબન્દર રાજ્યના બત્રવદર પાચે સતીના દેરાં આગળ લશ્કરી માળે 
સાધે ટક્કર લેતે છેઈય, 

એક વાર તો બતા જેટલા વાધેરાએ મળી પારબન્દરના સંધાન 
દકર્‌ અતે મોડ જ્માદરના પાંચને માખ્સાતે એવા સકામ બધા 


મૂછી સપ્મેડંના આજ ૨૮૫. 


“દ વાધેરાએ સિપાઈઓ ની બન્દુકો મેત્રડા નજીકના ધીગાણુપમાં પાવી * 
લીધા હતી. જ્યાં પોરળન્દરતો પ્રદેશ સાવચેત બને ત્યાં તો તે દેશને 
મૂકી, જઈ પહોંચે આલેચના ચગસ પ૨. આલેચના ચુ'ગરાના વાસ 


દરમ્યાન રેવા માણેદે અને મૂળુ માણેક ઘણા! દરબારી માણુસે।ને સ્વગેજ 
પહોંચાડયા હતા. * 


આલેચના ડુ'ગરા છોડી મૂળુના માણુસોએ ખ'ભાલીઆ પાસેના 
વડતરા અને સોનાયડી ગામોની વચ્ચે મોટુ ધમસાણ મગચાવ્યું હતું. 
ત્યાંના ગરાસીઆ રજપૂતોને વાધેરતો કાફલો ભારે થઈ પડયો હતો. 
એ ધમસાષ્મુમાં કામે આવેલા ધણા ગરાસીઆની ખાંભીઓ આજે 
મૃળુના પરાકૃમતી સાક્ષી પૂરતી ઊભી છે. 


સો।નાયડી આગળથી વાઘેરાને ભગાડવા માટે કાલિદાસ મછેતા અને 
મણિશ'કર્‌ ફોજદાર નજ્નમમનગરથી ખાસ બહાર પડયા હતા. એમનો 
વાઘેર સાધેનો ભેટો ખ'ભાલીઆ પાસે યયા હતો. કાલિદાસે જરૂર હીંમત 
બતાવી વાધેરોના માણસો સાથે'વાતો ચલાવી હતો? પણુ એ વાતો તો 
વાધેરની ન્નળમાંથી સાનનસારા ધેર પહોંચી જવા માટે હતી. 


વાધેર સરદાર મૂળુ ધણી વાર એકલો પણ ગો'ડલને ગો'દરે 
ભાદરતે કાંડે ખરી પાણી મેળવવા ઘોડા ખેલવતો જઈ ચપ્તો છતો. 
એ વાત અગ્રેજ સેનાર્પાતઆથો અન્નણી નહોતી. એ સેનાપતિઓ- 
માંથી કોઈએ મૂળુ માણુક માટે અ'શ્રેછ ભાષામાં કવિતા લખી-- 
લખાવી પ્રથલિત કરી હતી-તે ફિનકેડના પુસ્તકમાં સચવાઈ રહી છે. 


મૂછુ માણેક વિષે-ખ'ગ્રેછી ભાષામાં 
પ્રરાસ્તિ-ડાબ્ય 
૧10 1101011305 1009 ૯110૪૯ 
18૯ ધાર ડલ રબ ધોઇ દાવેટ, 


૧૮૬ . એાખપ્મ'ઠળતા જાધેર 


લ (ડીપ) લાક 40, , 
૫7110 0101 10 ૪4111૯ 18વં દતંલવ, 
1107 વંત્લ્લલે 11 ત! 2144, 
દબાણ વતં 9૯ 20 
ત 112? 314₹0 ત 119 114116 ી 
[3 1€1101€ 3૦0612 
11૯ 1.0'તંડ ૦041 110 140 11217 ડાંદ 
૪દાલલ્તં 01 2 ૬11082 
કિપ 10 ₹ધ્ારલ્ડ 211  દા1- («૯૩5૭૫1૦૩ , 
કત ?૦૫#ળડ 101 145 01- 
કેતે દલ! 1ળડરળંલાલર 4ઉંલ્ક લાલે 
દલાઇ 101131૮૯15 10600, 
ઊલ ધર) ડરર દીલ ૬૧ 
વલા ૦7 ઝતા: 1101111 


ૃ1ળકા1ઇાઇ ધોલ (૧૫૬ મ ર 
હરો) હ) :લ્તાઇણ 
ળ[પાંપ્ત ૦૦૩૫૯૩. &દ 15 લહ્ડટ ૦4 , 
દાં? તી00€- 10૯ ઉં0લ્ક 
17૯6૯09 1૫લ૪લા૩વ્ટ 110037 9142. 
1181 ₹૯ત€11€5 1110 116 88016 
ેડ1ઇડ [1:૦૫ ઇલ101૯ ડમ 
૫૬116૪1 11109 41૯ 4010. 
*ત્રત દલ રરિ]છણા તાત કેલા 
01007 ₹81” 1010 116 ડ્ટાઈ 
#3તં દાલ ૫11311૯ 1012 છ"૦૫5 પં 11 
૫૫14૯1 ૦0 1044115 45 12118 
(“00ધંતપ#ક બ 1₹રવ૧૬131તપઇત ” 1] 1710૮0) 
નામતા પુસ્તકમ થા. 


૨૮૮ 


એપખામ'“ડળના"વ 


તે ઘડે સૌ-.યે!જના વસુલાત ઊંડા વેરતી 
મૂળુ મરદો મોટપે શોયતો એ શિખર છે 
છે કાણુ એવો જે, પહોંચે એના આભને. 
નમી મારગ દેતા નરપતિ બધા આ દેશના 
રજપૂત અને કાઠી સહુ અનુકૂળ મળુતા માર્ગમાં- 
અને ગોરા લેક ! 


સૂણુતાં મૂછુના નામને 
હતે બેટે ઘેોડે* 
ગારા મટી ફીકા મતા. , 


ઓગણુચાલીસમુ' 


બહુાર્વટડુ' તિષ્ફૂળ ગયુ' 


વાધેર્‌ સરદારો એમ ધારતા હતા કે પોતાને થથેલા અન્યાષની વાત 
કપની સરકાર બહારવટાંના ર”ઝડયી સમજવા પ્રયત્ન કરરો અને તેમને 
ફરીયી એખા પ્રદેશના રાન્ન તરીકે સ્થાપવાતો રસ્તો કાઢશે. ન 
ફ'પતી સર્ફાર ન સમજે તો--પોર્બન્દ, ગગમતમર, અતે જનાગઢત 
રાજ્નએના મુલકમાં વાઘેરના બહારવટાંના ધી” ગાણાં યાય છે તે! તે ની 
ગ્રન્ન દુઃખી યાય છે--તેનાં દુઃખ દૂર કરવા એ ત્રણુ રાજ્યો મળીને 
વાઘેરાને ક'ઈકે રાહત અને જૂતી તાલુકદારી અપાવશે; પરન્તુ ત્રણચાર 
વરસના ન્નેરદાર ખહારવટાંના કાર્ય કમની અસર ન તો. ક“પની સરકર 
ઉપર્‌ યઈ કે ન તો કાઠિયાવાડના રાન્નએ ઉપર યઈ. નને કઈ અસર 
થઈ હેય તા એટલી થઈ કે વાઘેર બહાર્વટીઆને કોઈ રીતે મ્હાત 
કરવા નઈ અને કારડિયાવાડ્માં શાન્તિ સ્થાપવી ન્નેઈએન-એ 
જર્રતું છે. 


અ'ગ્રેજ સેનાપતિઓ એ તેદ એવી સચના મુ'બઈ ગવર્નરને મોકલી 
હતી “કે વાધેર્‌ સરદાર મૂળુને કાક્યાવાડના બધાં રજવાડાં આડકતરી 
રીતે મદદ આપ્યા કરે છે--તેથી અ'ગ્રેજ સેનાપતિ અને ડાડિયાવાડતા 
વડોદરા રાજ્યના દીવાન ગં'ભીરતાપૂવક આ બહારવટાનો અન્ત લાવવા 
મળ્યા. નનમનગર, પોરબન્દર, જૂનાગઢ અને ગોંડલના રાજ્યોતે સખત 
તાદ આપવામાં આવી કે કોઈ પણુ રીતે વાધેરના તોકાનતે દાખી 
નહિ દેવાય તો તેમના ઉપર ખાસ મોરી લશ્કરી બટાલીઅને! તેમના 


દોડો ખર્ચ તાખવામાં આવરો. તે ઉપરથી રાજ્દોટના 
1 ૧૯ 


ઝૃ૯૦ એપ્ખપ્મ'ડળન॥ વપ્ધેર 


પોલોટિકલ એજ2ે યોજના ઘડી કાઢી અને તરત જ વાધેસાનાં તોદાતો 
બ્‌'ધ્‌ પાડવાની નીતિ હાય પર લેવામાં આવી. 


આ વાત મૂળુએ જણી એટલે તે જરા નિરાશ તો થયે।. પણ 
લીધેલી બાજી ખેલવી જ નેઈએ એમ સમછ જે વાવેરા તેને પડખે 
હતા તે બધા એડસાધે ન રહેતાં તેની જુદી જુદી ટોળી બ'ધાઈ ગઈ. 
અતે એ રાળીએ જુદી જુદી દિશામાં તોફાનો મચાવવા, લોકોને ચકવે 
ચડાવવાં અને નને કઇ સમાધાન યાય તો છેલ્લો. ઉપાય અજમાવી 
નેવે એમ નક્કી કરવામાં આવ્યુ* - 7 


એક ટાળી મૂળુએ રાખી, ખીજ ગળાનો સરધર દેવો માણેક બન્યો 
અતે તીજી રોળી રહુમલને સોપવામાં આવી. એ રાળાઓ જુદા જુધ 
ભાગમાં પોતાના પડાવ નાખતી અને ન્યારે “કોઈની ખર્ચી ખૂટે અતે 
ઝ્ોટલા પાણી વગર સુઝાય ત્યારે તે ટાળીના સરદારે અકમેકતે મળતા 
ભને અરસપરસની ભીડ ભાગતા: જ ર 


૧2/૪7 


“મતા ધોંગાણાં સરસિયાના ધીંગાણાં હતાં કારયુ ક અંગેજ 
સેમાપતિઓના અને દેશી ડજવાડાંના લશ્ડરી માણસો ચોવડુફ એવી 
શોજનાસર ગોઠવાઈ ગયાં હતાં કે વાધેર સરઘરા જરા ગાડે રહે તો 
સપડાયા વગર રહે જ નાંહ. એક વાર વીરા માણેકની રળી સક'નનમા 
આવી ગઈ. વીરો ધીંગાણામાં મરાયે!. વાધેર સરદારોએ નોસવું પડયુ, 
પણુ વીરાની લોથને ઉપાડીને ભાગી જવાનાં સાધન મૂછુપાસે નહોતાં. 
તથા વીરાનુ” માથુ' ધડથી જુદુ' પાડી--માથાને ધરતીમાં દાઢીને વાધેરે 
નાશી છૂટયા હેતા. રી 


એવામાં દેવા માણેક અને મૂળુ માણેક વચ્ચેએક વારલુ'ટતા માલની 


વહેચણી કરવામાં મતભેદ ન્નમ્યો! અને દેવા માણેકે ભાઈ મળુ સાધે 
અનખોલા લીધા. આ ખનાવ વાધેરાનતી પડતીના ચોકકસ [ચહ સમાન 


બઅહારવકુ* નિષ્કૂળ' ગચુ* ૨૯૧ 


બની રલૉ. પાઇળધી ખે ભાઈ સખત ભૂખમરાથી અતે અ'કજ 
લશ્કરની કનડમતધી ક'ટાળ્વા અને તેમણે પોતાના અખોલા કોરે મૂક્યા 
હતા એવી વાતા પણ લેકકધા કહે છે. ' 


એવામાં રાણાજીની ટા્‌ળાની પશ્તુ એક સ્થળે પીછેહઠ થઈ હતી, 
રાણૂ!છ પોતે મરાયા હતા, તેના માથાને પણુ ધડથી જીદુ' પાડી રાળી- 
વાળા પોતાની સાધે તે માથુ” લઈ ગયા હતા. 


એક વાર મૃછીની ટોળી રાવલ પાકે શીંગડા ગામ છે ત્યાંના રોરડીના 
વાડમાં આશરે$ લેતો હતી. ત્યાં દરબારી લર્કર આવી પહેંગ્યું અને 
મૃળુના માણુસેદએ તે ન્નેયુ'. પછી તો ટપાટપી યઈ? તેમાં મૂળુ માણેક 
પોતે અને પુંન્ને જખમાયા. લસ્કરના માણુસોને રાળીવાળાએ વિખેરી 
ના'ખ્યા, આ દિવસોમાં મૂળુતા માણુસોની સ્થિતિ બહુ ત'ગ ખતી ગઈ 
હતી. રોટલા ક્યાંયથી પહોંચતા નહિ, અને માણુસોને રોરડી ચાવીને 
અને કાચા દાણા ખાઈને દિવસ કાઢવા પડતા હતા. મૂળુ માણેકને 
શામલ સ્થિતિમાં સ'ભાળવાનું કામ બહુ કપરું યઈ પડયુ છતું. બે 
દહાડા રોરડીની વાડમાં છુપાવી રાખી મૂળીતે એકાદ ઘોડા ઉપર ગોઠવી 
રળી ગિર તરક ભાગી ગઈ હ્તી. ત્યાં બે ચાર્‌ માસ પછી મૂળુ માણેક 
સાનને યયો અને ફરી હથિયાર બાંધી તે પોતાના છૂપા દોસ્તોની મદદ 
મેળવવા હરવા ફરવા લાગ્યો. 


હુવે ક'પની સરકારના સેનાપતિ એન્ડર્સનને ખબર મળ્યા 'ે દેવો 
માણેક કાળાવડ પાસે માછરડાની ધારથી ખે ગાઉ દૂર વાડમાં સ'તાયે 
છે. તે સેતાપાતિએ ફોજ સળ્જ કરી, હેથર્ટં અને લાટુચ જુવાન 
લશ્કરી અમલદારને સાથે લીધા. જૂનાગઢના જમાદરતુ' લશ્કર અને 
ગાયકવાયના સીબ'ધી અને સવારો મળી હન્નરેક માણુસે। સાથે માદરડા 
તરક્‌ ફૂચ કરવામાં આવીઃ જમનગરની ફે।ાજ પછેલી પહેંચી. તે ફરજે 
વાધેરા ઉપર ગોળીએ છોડી; વાઘેરો ગભરાયા; પાસેના ડુ'ગર્‌ પર 


૨૯૨ ખખાસ”'ડળત॥ા ષાધેર 


ચડી ગયા હોત તો સલામતી તેલને મળી જત પવન મેરી ડેઈટ 
ન્નેઈ તે ગભરાયા અને પાસેની માછરડાની 5ર ઉપર ભાગી જવાતું 
કયું”, ઘોડા માણુશે! લશ્કર સાધે ટપાટપી કરવા રોકાવા અને બીજ 
બધા માહ્ર્ડાની ધાર પર ચડી ગયા. હવે એન્ડરસન સાહેબે એ ધારને 
ચોતરફથી ઘેરી લીધી. 


પ્રકરણ ચાળીસમુ' 


માછરડાની ધાર પર વાધેશેોતુ' છેલ્છું પરાકુમ 


“મતગર રાજ્યના કાળાવડ મામ પાસેતા માછરડાની 5ગરાળી 
ધાર પર યાકેલા, હતાશા થયેલા અતે સાધનરહિત ખતેલા વાધેરેનુ* 
મડળ જઈ ગડયુ" ખર્‌, પરતુ હવે એ સ્થળેથી બીજે સ્થળે ૭ટફી 
જવાનુ કામ બછુ મૃસ્ેલ બન્યુ' હતું, ૭નમતગર રાજ્યતી ડ્રોજ સન્‍જ 
થઈ જલમસિગની તેતાગીરી નીચે આવી પહોંચી હતી. રાજકાટના 
પોલિટિકલ એજન્ટે તો ચુત"દા યુરોાપિયત લસ્કરી અમલદારોને તાષ્ઠીદ 
આપી હતી “ક હવે વાધેર બહારવટિયાને કાઠિયાવાડમાં ન્યાં ત્યાં ફરતા 
રહેવાની છૂટ આપવી એ લરકરી અમલદારોની નામોશી ગણાવી ન્નેઈ એ. 


એટલા માટે હવે માઠરડાની ધારને ચોતરદ્થી ધેરી લેવાની બાજી 
ગોડવવાર્મા આયી. દક્ષિપણુ ખાજીની કિલ્લેખ'દી અ'ગ્રેજ લસ્કરો અમલદાર 
લાટુચ સાહેબના લશ્કરતે સોપવામાં આવી. તેની મદદમાં માયાં 
અલવીનું સાલે હિંદીનુ અને જૂનાગઢનુ” ફ્ોજખાતું રાખવામાં આવ્યુ” 
ઉતું. માછરડાની પશ્ચિમ સીમા પ૦ શપતા રાખવાનુ' કામ અ'સેજ 
લસ્કરી અમલદાર છેબર્ટને સે!પવામાં આવ્યું હતું. તેની મદદમાં શિવરામ 
ગાર્દીના માણુસો રહ્યા હતા. પૂર્વ" દિશા જ્નમનગરતા સેનાપતિ ત્નલમ- 
સિ"ગતે સોપવાનુ' નક્કી કર્યું” હતુ'; પરતુ જ્નલમસિ ગ પૂવ તરથી 
પરિકમણુ કરીંપશ્ચિમે ઘેરો ધાલી રહેલા હેબર્ટસાહેબની પડખે આવી રહ્યા 
હતા, અને નગરના માણસોની દોરવણી ન્નલીમસ'ગે સાચવી નહેતી* 
એમને ભંડે છંડે ભાસતુ' હતું કે -મનગરના ફોજી માણુસો કદાચ 
ટાણા ઉપર ઢીલા પડી ન્નય અગર તો ખેવકફા પણુ બતી ન્નય. મૃખ્ય 


ર૬૪ એપ્ખપ્મ"ડળના વાધેર 


સેનાપતિ એન્ડરસન સાહેખે અ ધેરાની બધી જવાબદારી પોતે સ'ભાળી 
હતી અને પોતે લશ્કરી અમલદારને છાને તેમ માછરડાના ડુંગરની 
પરિકેમા' ફરતા હતા અને બધા માર્ગો પર મજ્જૂત ચોકી ગોડવી 
રવાના કામમાં તે રોકાઈ ગયા હતા. 


સૌથી પહેલાં દક્ષિણુ સીમા પરથી લાડુય સાછેબનું' લશ્કર અને 
જૂનાગઢનું લશ્કર વાઘેરો ઉપર ધસવા માંડયું". તેમ જ પૂવ તરદ્ના 
જમતગરના માણુસોએ પણુ વાઘેરા ઉપર હલ્લો કર્ય. વાધેરાએ, 
ડુ'ગરની ધાર ઉપર માટી પથ્થરના મેદરચા રયા લતા તેનો આશરા 
તેમણું લીધો અને લડવાનું શરૂ કયું”. પશ્ચિમ તરફ્થી છેબર્ટ સાહેથ 
પણુ ક્જ સાધે આગળ ધસ્યા અને વાધેરે!ના માણુસો ઉપર પકડ 
જમાવી, મરણિયા થઈ ને લડતા વાધેરાએ હેબટસાદેબ ઉપર ગોળી 
છોડી. સાહેગને તે ગાળી -વાગી “કે બીજી ગોળી વાઘેરાએ છોડી; તે 
સહેજમાં ૭ટકી ગઈ. હવે વાઘેરો પાસે દરૃગેઈ રલ્લો નહાતા, બ'દૂકે 
ખાલી થઈ ગઈ છતી. તૅથી મોરચાના આશરાધી જર ફટા પડેલા 
વાધેર પર લશ્કરી મારો ચાલુ થયો. એક બે વાઘેર મરાયા. તે જ વખતે 
પૂવ તરપૃના “ખાડામાં સ'તાઈ બેડેલી વાઘેરની ટાળી તરફ લર્કર ધરસ્યું- 
વાઘેરો ગભરાયા. ષોતાની બ"દુક ફોડવાની પણુ તેમને ચ્રઝ ન પડી. તે 
વાધેરા ભઃગ્યા અને ખાડામાંથી બહાર નીકળી કુ'ગર ઊતરવા લાઝ। 
એવામાં દેવા માણેકને ગાળી વાગી અને તેને છેલ્લો પ્રાણ માછર&ાની 
પાર પર જ ઊડી ગયો. પછી તો જરા આગળ નીંચાણુવાળા લાગમાં 
રવા માણેકનો સાગરીત સૈયદ મરાયો અતે ચબરાક લુટખોર ભોજ 
પષુ મરાયો. આવી સ્થિતિ આવી પડવાથી વાઘેરો પૂર તરદ નાસવા 
માંડયા. ત્યાં ન્નમનગરની ફોજ ગોડવાઈ હતી, પણુ તે રાજના 
માણસોએ તો રોડતાનાસતા વાધેરાતો માગ માકછ કરી આપ્યો: 
સિપાઈએ આવી રીતે ઊભા ઊભા તમાસો ત્ગેતા હતા. «માદર સાલે 
હિંદાએ ફોજના માણુસોને પ્કાર્યા અને કયું કે આમ તમામે! 


સાછરડાની ધપર પર વપ્ઘેરોતું છેહ્લુ' પરાકમ ર્લ્પ 


ડન 


નેતા ઊશા કેમ છો! ₹નામરદ કેમ થઈ ગયા (આમ 'નસતેઈ લાટુચ 
સાહેબને શૂરાતન ચડયું”: તેણું ન્નમનગરની રજી માણુસનુ* ધોડુ” હાય 
કયું" અતે સવાર યઈ તાબડતોબ વાધેરો પાછળ દોડયા અને તરતજ 
સાલિ હિન્દી જમાદાર' તેની પાઠળ પગે ચાલતા થયા. રસ્તામાં 
વાધેરાને! સાગરીત બાવે! -૪ખમી હાલતમાં પક્નો પક્સનો ઉંકાટા 
મારતો હતો. તેતે ફોજવાળાએ ટાર કર્યો અતે તેના રારીર પરના 
દાગીના ઉતારી લીધા. મિયાં અલવી લાટુચ સાહેબના ઘોડાની પાછળ 
ગયો. નાયી સાહેબે રસ્તામાં ઘાયેલ યયેલો વાધેર સૂતેલે! ન્નેયો. 
તેમને થયું “કે ધાયલને પૂરો કરવો ન્નેઈએ., એમ સમજી ઘોડેથી 
ઊતરી પોતાની તરવારની અણી તેતે ધૉંચવા લાગ્યો કે તરત જ 
જખમી વાઘેરના પડખામાં ભરેલી બ*દૂક હતી. તેને સાહેબ તરક તાછી 
પગના અ”ઝૂડાથી બ'દૂકતો ઘોડો મરતા વાઘેરે દાખ્યો કે લા ટુચસાણેબ 
ત્યાં ને ત્યાં જ મરણુ પામ્યા. તેનું મડદુ' ઉપડાવી મિયાં અલવી લસ્કરી 
ઉતારૈ ગયા. આસપાસ તપાસ કરવા ડ્રેજ માણુસે! ઘૂમી વળ્યા અને 
“દ્ટધીક લાશોને લસ્કરી કેમ્પમાં ભેગી કરી. જે જે વ્યક્તિની લાર 
એળપખી શકાઈ તેતા નામની નોંધ કરવામાં આવી, હેબર્ટસાહેબ ધાયલ 
સ્થિતિમાં હતા તે તે જ રાતે મરણુ પામ્યા. વાધેરની ટાળીના પકડાયેલા. 
માણુસે! પર્‌ ડચેરી ભરવામાં આવી. તેમને શિદ્યા ફરવામાં આવી, 
અછીં વાધેરાના માણસે! કરતાં ફે।જના માણુસે। વધારે મર્યા હતા. 

માછરડાની ધાર પર દેવા માભેકે દેહ મૂછી તે ધારતે ઓખામ'ડળના 

પતિહાસમાં અમર કરી, કારણુ કે એ ટેકરી ઉપર હેખટ અને 

લાટુચ જેવા કાબેલ લસ્કરી અમલદારોના નનન ગયા. ગાયકવાડી અને 


કપની સરકારની ફોજના અનેક માણુસે। ત્યાં દેવા માણ્‌કની સાથે « લાબા 
થઈ સૂતા હતા. 


રવા માણેકની આ વખતની બહાદુરીનાં ગીતડાં લે[કોને મુખડે 
ગવાતાં થયાંઃ 


૫૯૬ ખેદખદમ”ડળનતા વપ્ધેર" 


માઇનકે માંટવ રોવીઓ વોરન માંય તરવાર 

બઇ ચરે સતાવી ૧૬ વેયો વરવા 

ઝાઝા છૂટી ગાત્તઉંઅરી રારના મદત રેમ 

માઇસરે શરત્રીયું નીચું વસતા ત જોવા 

માહ્ર્યની ધાર ઉપર વાઘેરો સાધે યુદ્ધ ખેલતાં જે બહાદુર 
માણુસોના પ્રાણુ ગયા તેમતી વાદગીરીમાં એ ડુંગર ઉપર મેયો 
જીતિસ્ત"બ અ"સેજ સરકાર તરષ્રધી રચવામદે આવ્યો છે. આ સ્ત 
પચ્ચાસ ફૂટ ઇંચ છે. તેના નીચલા ભાગમાં પૂર્વ દિશાએ ચાર ફૂટ 
લાંખો અને અઢી કૂટ પહોળેદ આરસ પચ્ચર ચોડવામાં આવ્યો છે. વૈ 
પદ્યરમાં લેખ 'તરેવામાં આવ્યો છે. તેતી નકલ અહીં" ઇ તિહાસને 
ચોપડે ચડાવવાની દણિએ ઉતારવામાં આવી છે. 
લેખ 
આ રણુસ્ત'ભ કા ઠિવાવાડના રાજસ્યાતો તરફથી તા. ૨૩ ડિસેમ્લર 

૧૮૬૭ના રોજ લડાઈ થઈ તેની યાદગીરી રહેવા સારુ ઊભા કરવામાં 
આવ્યો છે. તે દિવસે માલિકે મુઆઝિમની સત્તરમીં કાળી ( દેશી ) પલ- 
ટણુના મેજર જે, એચ. રેન્ડૉલ સાહેબની સરઘરી તળેની સરકારી રોજ આ 
2કરી ઉપર બદમારા વાઘેર લોશ્વિની ટોળા તેના નામાંક્તિ મુપ્પી આખાના 
રેવ! માબકના હાથ નીચે હતી. તેના ઉપર બહાદુરીથી હલ્લો કરી એ 
યળીના ઘણાખરા લેષ્ટેનો નાશ ડર્યો. આ ટેકરી ઉપર સાહસિક હલો 
કરવામાં કાઠિયાવાયનદ ત્રીન્ન પોલિટિકલ આસ્સ્ટટ કપ્તાન 
એય. ટી. હબ: સાહેબ તેતે મથાળે મસણુતુઃય જખમી યઈ પડયાં. 
ત્વાં એક બહાદુર અને પૈજવાન ચરવીર સરદાર પત્રો. કપ્તાન સી. બી- 
લાડુચ સાછેબ, આસિસ્ટ"ટ પોલિટિકલ એજ”ટ સાહેબ મોસુદના 
ભાઈ જેવા તથા ધણા દિવસના સોબતી અને દસ્ત, લડાઈમાંથી ધોડા 
જીવતા રહેલા બદમાશ લેદે લાગેલ તેતો પીછો લેતાં પશ્ય. નિર્લયપલે 


સાછરડાતી ધાર પર્‌ વાધેરેપનું છેલ્લુ" પરારુમ ૨૬૭ 


તથા નિહત્તિથી પોતે એકલા « ખહાદુરીયી જઈ મોતને ચરખ્‌ ચયા, 
આ ખત્તે સાહેબો તેમની હયાતીમાં પ્રિયકર તયા ખુરાખખ્ત હતા* તેમ 
મોતતમાં પણુ આ યોદ્ધા એેકખીશ્નથી જુદા પડગા નહિં. મેજર 
જે. એચ, રૅન્ડોલ સાહેબ પોતાના લે!ક્ાને ધીરજ તથા હિમતથા ને 
પથ્થરની ઓધે હરામખોારાએ આશરો લીધેલ ત્યાં થઈ તે જતાં બ'દૂકતા 
ગોળીથી માથામાં ભારે જખમી થયા પણુ તેએ સાહેબ તથા તેમની 
સાથેના કાકિયાવાડ્ના પોલિટિકલ એજ'ટ કર્નલ ડબ્લ્યુ. ડબ્લ્યુ. 
ગેન્ડર્સન સાઈેબ મળારાણીસાછેબના મુબઈ ખાતાના પહેલા 
ભાલાવાળા રસાલાના કપ્તાન એચ. ડબ્લ્યુ. હૈર્સિ સાહેબ--એટલામાં 
એટલાજ અમલદારો બ્રિટિશ સરકારનાન્-આ વખતે હાજર હતા. તેઓ 
આ નામાંક્તિ લડાઈની ગવાઈ દેવા સુખરૂપ બચ્યા છે. સદરહુ ટોળીમાં 
૨૬ બદમાશ હતા તેમાંથી અ'ધારાને લઈ ને ફક્ત ૭ આસામી ભાગી 
ગયા અનેતેમના મુખી દેવો માણેક ખીશ્ન લોડો સાથે માર્યો ગયે!- ખિટિશ 
સરકારની ફ્રોજ પૈજી નીચે લખેલા આસામીઓનુ” માનભરેલુ* મૃત્યુ 
પ સ્વાઃ સખારામ મોરે ચોથી દ્રપ પહેલો રસાલો, સવાર નારાયણુ 
“ડો ત્રીજી ટૂપ પહેલે રસાલો, સ્વાર મહ'મદ ઉસ્માન વીજ ત્ર પહેલે 


રો સવાર સઘુવીરસિગ ત્રીજી ટપ પહેલો રસાલો, સિપાઈ સાહિબદીન 
ભાઈલીયા પાંચમી ટ્રપ, ૧૭મી કાળી પલટણુના સિપાઈ બહાદુર જમાદાર 


સૈયદ અલવીના ઠદ્રકમ નીચેતી ફીલ? (તાલુકદારી) સીરબ'દી પૈઇી 
નીચે લખ્યા લેક માર્યા ગયાઃ-- 
દ્ફેઘ્રર ગગાસિ'ગ માનગર, નાયક મદનતખાન; સીપાઈ આસરખાન, 
સીપાઈ મહેરામખક્ષ, સીપાઈ હામદ જમસાહેબનતી સીરબ'દીનો, 
પરમેશ્વર મહિમાં આપા--” ' 

#*# [અસલ અ'ગેછ ભાષામાં લખાયેલા લેખનુ' આ ભાષાન્તર 
છૈ, તેમાં “ દમાશ? રાખ્દ્ર રટણ રાખ્દનું' ભાષાન્તર હોય એમ 
જણાય છે, ] 


૨૯૮ એદખાસમ*ડળના વાધેર 


* આલેખ કાલાવડના વતતી કવિ માવદાનજીએ લખેલ પુસ્તક 
નામે: “યદુવ'શ પ્રકાશ--અનેન્નમનગરતોા ઈતિહાસ''--માંથી ઉતારવામાં 


આવેલ છે. 


આ લેખમાંથી સપણ રીતે સમન્નય છે કે વાઘેરાને મહાત કરવાનું 
કામ ન્યાં સુધી દેશી રાગ્તએની ફે।જ પર મુકાયું હતું ત્યાં સધી 
“કોઈ નકકર પરિણામ લાવી શકાયું નહોતુ”, કારણુ કે દેશી રજ્યતા 
કારભારીઓ--મહેતા અને ફોજદાર સાચા ક્ષત્રિય નહોતા. એમને 
માટે તો કાડિયાવાડમાં હાસ્ય ભરેલું કાવ્ય પ્રચલિત થયું હતુ--- 

અગર બળ'તે ગુરુ કરે, સુખડ ઘાસવતે 
ચૂર હોય તે રણુ ચડે, ને મહેતા તાસ'તે. 


અગરને! મુખ્ય ગુણુ ન્ત્યારે તેતે બાળવામાં આવે છે ત્યારે સુગ'ધરૂપે 
નહેર થાય છે; સુખડના કાષ્ટની સુત્રધ તેને ધસવામાં આવે ત્યારે 
પ્રકટ થાય છે. શરવીર લે!કનુ' અસલી ખમીર તે ર્‌ણક્ષેત્રમાં ઊતરે છે 
ત્યારે પ્રકટ થાય છે અને મહેતા સુત્સદ્‌દીની હોશિયારી બહાદુરીથી નાશા 
જવામાં પ્રકટે છે. વળી દેશી રાજ્યોમાંથી સાચા ક્ષત્રિય તરીકે વાવેરોને 
કબજે કરવામાં બહાર પડ્યા હોય તો તે નનમનગર રાજ્યના રાજના 
ભાયાત નલમસિંગજી એક જ હતા. તેણું તો આભપરામાં પોતાનું 
પરાક્રમ દર્શાવ્યુ' હતુ* અને માછરડાના ૬“ગલમાં પણુ તે દેશી ફોજની 
હરામી દાનત નતેઈ શય્યા હતા જ્યારે અ'ગ્રેજ સત્તાધીશને જણાયું કે 
આડ આડ વરસ સુધી વાધેરના સરદારો કાઠીઆવાડના ગામૅ ગામે દેકારા 
ખે!લાવી રલ હતા છતાં કોઈ તેનો સાચે! સામનમ કરતુ” નહોતુ” અને 
તેની નામોશી અ'ચેજ પોલિટિકલ એજ ટને કડવા લાગી. તે પછી. 

અ'ચેજ લશ્કરી કપ્તાનો અને મેજ્રા સાચી હિગ્મતથી બહાર પકયા 
અને પ્રાણુને ભાગે પણુ વાધેર્‌ સરદારોનું બ"ડ શસમા્‌વવાનુ* તેમણે માથે 
લીધું યારે માછરડાની ધાર પરના યુદ્ધે આ મામલાના અ'ત આણ્યો- 


સાણછરડપ્તી પાર પર વપ્ઘેરે।તું છેલ્લું પરામ્સ ર૯૯ 


અશગ્રેજ સરદારોએ પોતાના બ્રિટિશ રાજ્યની આબર્‌ વધારવા અને 
િટેશ રાજ્યની મળ્બૂતી વધારવા પોતાના પ્રાણને હોડમાં મૂદી 
માછરડાતુ' યુદ્ધ ખેલ્યુ” એ વાત કાઠિયાવાડના રાજસ્થાતોએ ન્નણ્યું 
ત્યારે એમને એક પ્રકારની નાનમ લાગવા માંડી. તે ધોઈ નાખવા એ 
રાજસ્થાતોએ માછરડાતે ટીમે પ્રાણુ અર્ષણુ કરનારા યુરાપેયન 
લસ્કરી સરદારની #ી્તિની ખાંભી ઊભી કરવાની પોતાતી ક્ત વ્યણ્ુદ્ધિ 
બતાવી. આ યુદ્ધમાં કામે લાગેલા બીન શરવીરોના નામ ન્નેઈએ 
છીએ તો ગાયકવાડના મરાદ સવારો, પરદેશી પુરખીઆ, મુસલમાન 


ખમીરવાળા જમાદારે માલૂમ પડે છે કે જેમણે વકાદારીથી પ્રાણુને 
ભોગે ક્ષાત્રતેજ બતાવ્યું હતુ*. 


. આ ગ્રસ'ગમાંથી સમાજના અભ્યાસીઓ ઘણું ય તારવી શકે તેમ છે. 


પ્રકરણ એકતાલીસમુ' 
મૂળુ માણેકની આખરની વસમી ઘડીઓ 


માહરડાના સારામાડા ખળખર એભખામાં પહોંચ્યાં ત્યાં ધણા વાઘેરાના 
અને વાઘેસની પડખે રહી તેમતે બળ આપનારના હાંન્ન ગત્રડી ગયા. 
દ્દારકામાં આસિસ્ટન્ટ રેસિડન્ટ વિલિઅમ સ્કોટ સાહેબતે શરણે એક 
પછી એક વાઘેર આવવા લાગ્યા. 


માહરય પર દેવો હણાયો તેતી પહેલાં જ સાંગો ખઆરાડીમાં 
રખડતી સ્થિતિમાં પકયાઈ ગયો હતો. મૂળુ માણેક હવે એકલો પદનો. 
બેચાર માણુસ ભાગ્યે જ તેની તહેનાતમાં રહ્યા. મૂળને હવે વેઠેલી 
ભૂખતરસતી અસર ચરીરની તાકાત પ૨ જણાવા લાગી. ઉગ્નગરાધી 
હાડકાં દુ:ખવા લાગ્વાં. પોતાના અ"ગત માણસોના અને ભાઈ જેવા 
ભાઈ રેવા માણૅકના મરણુથી તેને ભારે અફસોસ ચવા લાગ્યે!. ભાઈના 
મોત વખતે પોતે હાજર નહોતો એટલે એ વિચોગવાળુ' મરણ મૂછ 
માણેકને ખૂબ સાલવા લાર્ઝ્યું. 


છૂપા વાસમાં મૂળુને અન્નપાણીના પણુ ઘણી વાર સાંસા પડતા 
હતા. કહેવામાં આવે છે કે મૃળુને કેટલીક વાર સાત સાવ દિવસના 
રાંધેલા અનાજના ભોજન વિના કડાકા થતા હતા. ગાયકવાડના, કપની 
સરકારના અને પારબન્દર જમતગર રાન્‍્યના લસ્કરી જસસો એ મુને 
સક'નનમાં લેવા ગોઠવાઈ ગયા હતા. તેથી મૂળુતા જના નાતાદાર ધારે 
તોપણુ તેના છુપા વાસમાં રોટલા પહોંચાડી ચકતા નહોતા. _ 

એક પ્રસ'ગ એવો આવ્યો કે પોર્બન્દર રાજ્યમાં એક વનચસડા 
ગામડાની સીમમાં મૂળુ માણેક અને તેના સાથીએઓ-વેરશી, જગમતીઓ, 


મૂછુ મપ્ણકડતી અપ્ખરની વસમી ઘડાએપ રૂથ્જ્‌ 


હાદા કુરાણી અને નાગસ, ચારણુ ઉશ્વપરાના માર્યા યાક્યાપાક્યા 
ઝાડતે તળે આર્‌ામ લેતા હતા. પડખેના ઝાડ ઉપર એફ ચાડીએઓ ઊભે 
રાખ્યો હતો. ને કોઈ છેટેથી આવતુ દેખાય તો આ ચાડીઓ તરત 
નિશાન કરી મ્‌ળુની ટાળીને સાવધ રેવા સૂચના આપે એવી ગોઠવણ 
કરી હતી, ચાડીએ ઝાડના થડતા ખાંચા ઉપર ભરી બન્દુકે ઊભો! હતો, 
પપ્યુ થાકને લીધે ઊભા ઊભા તે ચાડીઆને ઝોલાં આવતાં. ઉંધતા 
ચાડીઆની બાજુમાંથી એક સિપાઈ પસાર યયા, એ સિપાઈ રાઉન્ડ 
લેવા નીકળ્યો હતો. તેણું તરત 24૪ ર્રોજમાં જઈ વાધેરોના પડાવની 
ખબર આપી, ” 


ખે ફ્રેજ તરત બહાર પડી. એકે એ ડુ'ગરાળા લાગનું નાકુ” 
રાણુપોર તરફ દબાવ્યું" અને વાઘેરાનું” નાસી છૂટવાનું” બારણું કબજે 
ક્યું”. બીજી ફોજ સીધી ચડાઈ વાધઘેરાના પડાવ ૫૨ કરી. યાંથી વાધેર 
લેકકા એક પગથિયાવાળી વાવમાં જતા રહ્યા. ફોજના માણસોમાં 
જમાદાર ન'દા લાખા હતો? બીન્ન માણુસોમાં મુબારક અને લખુ બટ્ટ 
કાખેલ હતા. 


વાધેરો વાવમાંયી ખહાર તીસરી જરા વાર ડ્રેજ સાથે લડયા 
અને તરત જ પાસેના મેલવાર-ટેડના ઝૂ"પડામાં છુપાઈ ગયા. ફે૦૮ના 
માણુસે।એ મોર્ચો બાંધી ધીંગાણું આદ્યું“-છેવટ હેડતુ” ઘર સળગાવવામાં 
આવ્યું. એટલે વાધેરા ખહાર નીકળ્યા અને ઝપાઝપી ચાલી. ક્ષેજના 
પગે ચાલતા એક માણુસે મૂળુને પોતાની બન્દૂક્થી «ખમી ડર્યા. 
એટલે તરત જ જમાદાર મુબારક ત્યાં દોડી આવ્યો અને પોતાના 
હથિયારથી મૂળુને મારી તેતું માથુ” ધડથી જુદુ કરી નાખ્યું. એટલામાં 
તો બાષીના રહયા સલ્યા માણસો બરના જ”ગલમાં નાસી ગયા, ઈ; સ. 
૧૮૬૮ના મે માસની ૭મી તારીખે આખામ'ડળના કહેવાતા રાન્ન મૂળુ 
માણેક બરડાની ભૂ મિમાં પોતાનો કિમતી પ્રાણ વટતે ખાતર ગુમાવ્યે।, 


૩૦ર . #3 “1 'છ. ૪ ' એાખપ્સ'ડળતપ્વાઘેર 


* મૂળુ માણેકને અલ'કારી ભાષામાં દેશી કુવિએ આ રીતે પોતાની 
કાના તાયક બનાવ્યા છેઃ ]): : ! 


ન સારં ન ત રંછાય નરને રકાશે નહિં । 
(વળ) ગઝોલો રસરાળો બાઝ, માળ ગાતાં ગૂઝવો ॥ 


* કાવ્યની આ ટુક આખામ'ડળના ગામેગામ માણુસોનતી જે ચડી ગઈ 
અતે વ'શપર'પરાતા વારસારૂપે પૈઢૉ-ઉતાર લેકાની જીભ પરધી આ 
ટુક ખસી નથી. વાઘેરોની ટાળી જ્યારે કાડિયાવાડના ગ્રદેશમાં પોતાની 
હાક જમાવી ખેઠી હતી ત્યારે એમતા પડાવમાં લજ્ને અને ગીતો 
સ'ભળાવવા-વાદીડા, રાવણુહથ્ધા નામનુ” એકતારી વાજિ'મ લઈ 
તેમની પાસે જતા. તેમતે વાઘેર સરદારો પોતાની મિલકતમાંથી સારી 
રીતે નવાજતા હતા. એ ગીતો ગાનારાએ મૂળુ માણેકના ગીતો જેડયાં 
અને આખા કાઠિયાવાડમાં ચરવીરનાં સ"ભારણાં ફેલાયાં હતાં. તેમાંની 
એક કાફ્ફીરૂપે ગવાતુ” ગીત અહીં ઉતાસ્વામાં 'આવે છે. 


કાફી ર 
કુર્નન જરે આાંગી યુવકે, સૂદછુમાંગી ગયગી ઝૌવારં, 
ગત્નવારળી ગાજે ૬% નરે, વેહત . કેરો સાંગા માર, 

“ ઝૂજુમ, 
ઝીણઠરે પોરે નેગો જર્જે, વાપેરો જરે નાંગી વા૩-- 
સરવે એે દચિમારે મેડું ચંધોયું મૂછુમાજી વરસી ૧ગાર. 
બેકર સામોઅ સોઝી મુદ્ત વુમી તોની ૧1૪. 

ા યાણ વોળાં તોગી તમુતાય મરરેગી સપિ નવાઝ 
ી કૂજુમાં* 


સૂછુ સપ્સેકની અપ્ખરની વસમી ઘડીએપ ૩૦૩ 
જોધા માણેક, મૂછુ માણેક અતે દેવા માણેિકના 
આપસજનેોના કુટુ'ખની નામાવલિ, 
સમેયા નકો ર્ર 


મૂળુ બીન્ને ને ન સ પ "_ સ. પાંચા ૨૩માં પેટી 


ન્તેપે 


બધો મેક નન 


૮5. ક... 


| ી 
મ , શ્ાદુંલ ૨૪ કી વરસી 


થાયું સ્પ 


ી 
સદ આ ત્રીને ધનો દ્વા કી 





1 | | 1 માપભા 
ન્નેધો' વૈરસી ફા! રછ ' રાદુલ # ી 
મા જના 
ર૮ મૂળુ (ચોથે) દેવાભા ધતા પર્સી 
૨૬ દેવાભા 


૩૦ દુદાભા 


રૂચ્ડ એપ્ખપમ'ડળત!ા વપ્ધ્ેર 
કબજે કર્યો અને તે પ્રદેશના રાન્ન તરીકે ગાયકવાડને ઠરાવવામાં આવ્યા. 
સારે એ ભડવીર સરદારને માનપાનથી સાચવવાતું કામ ગાયકવાડને 
સંપાયુ' હતુ* તે કામ બરાબર ન યર્યું. એટલે ભડવીર સરદારો વર્યા. 
વળા ન્યાય માગવા જનારને ફ્સાવીને કેદમાં પૂરી રાખવાની નીત્તિ ન્યાં 
ચાલુ થઈ બલૂચી સિપાઈઓને-મેઢાં ઉપર સિંહનું કટક ચડાવવામાં 
આવે તેમ--વાવેર્‌ પ્રશ્નનાં બૈરાંછોકરરાં પર ધાતટી અને પાપી હલ્લા 
મારે બેફામ છોડી મૂકવામાં આવે તો પછી અન્યાયમાંથી મુક્ત થવા 
અને સાચી દાદ મેળવવા બહાસ્વડુ” એક સાધત તરીકે વાધેરાએ 
વાપયું" હોય તો તે બહાર્વટાની કાળપ જરા મોળા તો પડે જ. 


વાઘેર સરદારે જેલમાંથી નાસી છૂટે એ એમની કુનેહ હતી કે 
એમની ગન્ડાગીરી ? શિવાજી અતે શ'ભાજી જેલમાંધી બહાર આવી 
કય ત્યારે આપણુ એમની હિકમતનુ' મે!ટુ' મૂલ્ય આંકીએ--તો પછી 
ખન્રાબસ્તવાળા જેલખાનામાંથી વાઘેર સરદારો જેલતા કર્માચારીઓને 
થાપ આપી પોતાનુ” સ્વાત"ય પાછુ" મેળવે એવું મૂલ્યાંકન પણુ તે 
કાળના ચાલુ ધોરણે થવું ન્નેઈ ગે. નને અગેજ કમ્પનીનાં રાજ્વહોવટ 
ચલાવનાર અમીચ'દ વાણિયાને પોતાનું હથિયાર બતાવે એ ચલાવી 
કેવાય તો! વાઘેર સરદારો ધરમની બહેનોને અને ધાડથી ડરવા મહેતા 
મુત્સદ્દીને પોતાના કાર્ય સાધવામાં ખપમાં લે એમાં કઈ ખોટુ' ન જ 
ગણાવું *નેઈએ. 


વાઘેર સરદારો પોતાને ગામધણી તરી” માનતા હતા--રાજ્ધણી 
તરી કે વાધેરો હતા કેકેમ સે વિષે કદાચ એક મત ન હોય, પણુ માણેક 
વ'શના જુદા જુદા ઈસમો! ગામના--ગામડાંના જઆૂથના--ધણી હતા એ 
વાત ચોક્કસ છે, વસઈના ગામધણી, ધીશુકીના ગામધણી, અને દ્વારકા 
અમસપરતા ગામધણીને ગરાસિયા તાલુકદાર તરીકે કનલ વોકર 
સ્વીકાર્યા જ હતા. આખામ'કળના વાઢેર અને વાઘેર સાથે જે જ્ાલકરારેદ 


વપ્ધેર પ્રહ્તાતા ખમીરતું સ્વરૂપ રમક 


અ'ગ્રેજ અમલદારે કર્યાં હતા તેમાં વાધેર સરઘર મૂળુતે અને 
ધીણુષ્ીના સરદાર ભીયા ભાને રાજના ધણી તરીકે ગણુવામાં આવેલ 
છે. તેમને ખીન્ન તાલુકદારના ન્નમીનો તરીકે પણ્‌ કોલકરારમાં 
સ્વીકારવામાં આવ્યા છે તેધી સપણ થાય છે કે પ્રતિહાસ તો વાધેરેતે 
આખાના ગામધણી તરી કે સ્વીકારે જ છે. 


ગાયકવાડ સરકારતે જ્યારે દ્ારકાના વાઘેરે સરદારતી સાન ઠેકાણે 
લાવવી હતી અગર તો તેમની જુલમભરેલી કારકિર્દી માટે તેમને 
સખત નશિયત આપવી છતી ત્યારે દ્વારકાના વાઘેર સરદારે વસાવેલું 
અમરાપર ગામનો સમૂળગો નારા ડરાવ્યો હતો. અમરાપર ગામ 
દાણુની જમીન ઉપર્‌ ખેતર ખેડવામાં આવ્યાં હતાં અને અમરાપરતું 
નામનિશાન રહેવા દીધુ નહોતું (એક ડૃવોા વનૂતા અમરાપરની 
ભૃમિની સાક્ષી પૂરતો આન સુધી મોજુદ છે ). અમરાપરને દરબારી 
ગામ ગુવામાં આવ્યું હવું, રાજનને રહેવાના ગામ તરીકે ગણુવામાં 
આવ્યું હતુ' એ સાવ સાચી વાત છે. એટલે આ બધી હછીકત પરથી 
મૂલિત યાય છે “ક વાઘેરો ખો'ખાના પ્રદેશમાં ગામધણી હતા. તે પોત 
પોતાના રાજના ધણી હતા. 


લેખકને પોતાને પૂરી સ્મૃતિ છે કે વડોદરા રાજ્યના નિયમ અને 
રવૈયા પ્રમાણુ દશેરા તહેવારના રોજ વહોવટદારતી ડચેરીએ 
દરબાર ભરવામાં આવતે હતે. આ દરબારમાં રાજના અમલદાર, 
વડોદ રાજના માનફરી, સરદારો, શરાફેો, શેઠ સાહુકારોનતે આમ'ત્ણુ 
આપવામાં આવતું હતુ. દ્ારકાના આવા દરબારમાં મૂછ માણેુકના 
સૌથી નાના ભાઈ ગજુ માણેકને આમ'ત્રણુ આપવામાં આવતુ” હતુ" 
અને એ રીતે વાધેરના સુખીતે અસલી ગામધણીતા વારસ તરી'કે 
માનભરીં રીતે સત્કાર મળતો હતે. 


પ્રકરણ તેતાલીસમુ' 


એોાખામ'ડળ પ્રદેશમાં વાઘેર પ્રજા માટે જીડુ' રજત ત 


માહરડાની ધાર પરનુ છેલ્લુ' ધી'ગાણું' વાધેર લેદાએ કાડિયા- 
વાડમાં ખેલી લીધુ'. તે પછી સાણુસામાં સપડાયેલા નાગતી પેકે 
મૂળુ માણૅકે થોડા દિવસો આમ તેમ કેરી રખડીતે કાઢયા; અને છેવટે 
પોદબન્દર રાજ્યના જમાદારની ટોળીએ મૂળુતું જવતર પૂરું કરાવયું- 


એજામાં જે વાઘેર સચ્દારો રહ્યા તે હતાશા થયા હતા. શરણે 
ગયેલા 'કેદષખાનામાં પડયા હતા, અને જે બહાર રથા ણતા તેમની સાચી 
સમજ હેયા-ઉક્લતથી તેમનામાં જગી આવી. તે સમજી ગયા કૃ સર- 
કારના હાથ મોટા છે. '્રોઈ જ્નતતના લાગચાગ સરકાર પાસે નભે તેમ નથીઃ 
ટા આપ્રહતે પકડી રાખવાથી "કે તરેહ તરેહનાં તગાં ફરવાથી ગચેલા 
દિવસો પાછા આવવાના નથી. કાઠિયાવાડમાં ગાયકવાડના ઘોડાંથી 
જુદા જુદા દરબારો ખડખડી ઊઠતા અતેતરત જ તાબે થઈ તરત 
જ ખ'ડણી આપવાનું કખૂલ કરી લેતા? એ વાધેરાએ પ્રત્યક્ષ નતેંયું હતું. 
તેથી તેમને સપણ સઝ” હતું કે ગાયકવાડનાં વોડાં કરતાં પણુ ટોપીવાળા 
અશ્ેજની સામે થવામાં બિલકુલ સાર રલો નથી. આ સમજથી જે 
વાઘેરો રાળાએ બાંધી જ્યાં ત્યાં ફરતા હતા તે સો સૂછુ માણુકના ગયા 
પછી પોતપેતાતે ગામડે ગોઠડે આવી વસ્યા. ક 


મૂળ માલુકતો સૌથી નાનો ભાઈ ગજુ માણેક દ્ારકામાં પોતાની 
બાપુફી ડેલીએ આવી વસ્ષો, અતે સરકારી અમલધરો જ્યારે જ્યારે 
વાઘેરતા પ્રશ્ચની ચર્ચા કરતાં ત્યારે ત્યારે ગલ્છુસાને વાવેરના ગ્તિનિધિ 
તરીક કચેરીમાં બોલાવતા અને તેતે મોટપ આપી ગામડાના વાધેરાને 


એપ્ખપ્મ*ડળ ગેરેરાસાં વાધેર મળા માટે જાદ્‌' રપ્જત'ત્ર ૩૦૯ 


સુસ્થિર્‌ છ્વત ગાળવાની સગવડ કેમ આપવી તેની વિચારણુમાં ગજુભા 
માણેકતી સલાહ લેવામાં આવે છે એવી છાપ સમસ્ત વાઘેર પ્રશ્ન 
ઉપર્‌ પાડવામાં આવી હતી. 


વડોદરા રાજ્યના કાઠિયાવાડ દીવાનજી, રાજકોટના પોલિટિકલ 
એજટ સાછેળ, અમરેલીના વયદરા રાજ્યના મજમુદાર અને આખાના 
એસિસ્ટ'ટ રંસેડન્ટ થ્રી જેકસન સાહેબ લેગા મળ્યા અને ભવિષ્યમાં 
એ ખાના વાધેરો કાડિયાવાડના સુલકને રડે નહિ તેવો બન્દોભસ્ત 
કુગ્વા માટે ઠશવ પર આવ્યા કે-- 


(૧) ઓખામ'ડળની વાઘેર, વાઢેર અને અન્ય કાટીઆ વણની 
વસ્તી ઉપર ગાયકવાડ સરકારના અમલદારાની હફૂમત ન રાખતાં 
દારકામાં રહેતા યુરોપિયન એસિસ્ટ'ટ રૅસિડેન્ટતા હાથમાં એ 
હફૂમત સે[પતી. 


(૨) ઓખામ'ડળની ખીજ પ્રશ્ત ઉપર, ખેટ ઠ્વારકાનાં પવિત્ર 
તીર્થસ્થળાનાં મન્દિર ઉપર અતે બનદર ઉપર વડોદરા સરકારના 
અમલદારની હરૂમત રાખવી. 


(૩) વાધેરોને પોતાનાં ગામડાંમાં રહેવાની અને યોગદ્ષેમનાં 
સાધનોની સવડ મળે એવી ગોદવણુ સરકારે ૬રી આપવી. દરેક ગામે 
રહેતા પુખ્ત વયના વાઘેર પુરુષતે સરકાર તરફ્થી (એક સાંતીડાથી 
ખેડાય તેટલી) એક સાંતીતી જમીન (૪૮ વીધાં ) ખેડ કરવા આપવી. 
તે જમીનનુ મહેસૂલ ક"ઈ ન લેવું. એ જમીન સરકારી છે તેવી 
સમજ ચાલુ રહેવા વાધૅર ખેડુત પાસેથી દર વરસે માત્ર સલામીનતો 
રૂપિયો એક સરકારે વસૂલ લેવે।. 


આ સલામીની જમીન ઉપમાંત વધારે જમીન પર ખેતી કરવા 
વાઘેર પુરુષ ઇચ્છતો હોય તો તે વધારાની જમીન માટે ગાયકવાડ 


૩૧૦૨ એઇખપ્સમ“ડળનદ વપ્ધેર 


સરકારના રાજ્યના ચાલતા ધોરણુ પ્રમાણુ તે જમીન માટે વધારાની 
મહેસૂલ ભરીતે રાખી રકે. 


આ સગવડો વાઘેરાનતે આપવામાં આવે તેના ભદલામાં વાધેર 
પ્રજાએ બાંહેધરી આપવી કે (ક) તેમણું પોતપોતાના ગામમાં સુલેહ 
ન્તળવવી; ફૂ'દ ટ્રીતુર ઊભાં ન કરવાં. (ખ) બહારવટીઆ કે લૂટારાને 
વાવેરાએ પોતાના ધરમાં આશ્રય આપવો નહિ. (ગ) વાઘેરાએ પોત- 
પોતાના ગામ પાસે ઘીચ ઝાડી પથરાઈ રહી હોય તે કાપીને ગામ તરફના 
રસ્તા ચોખા કરી નાખવા. 


વડોદરા સરકારે દરેક ગામે ફૂવાતળાવ બનાવી આપવા. 


(૪) વાઘેર પ્રશ્ન ઉપર દાખ રાખવા અતે તૈમાંના તોની 
તસ્વને દૂર કરવા સારુ એસિસ્ટન્ટ રેસિડન્ટના ઉપરીપણા નીચે વડોદરા 
રાજ્યતે ખચે* દ્દારકામાં દેશી સિપાઈઓતી પાંચ કંપનીની એક 
ખૂટાલિયન જેટલુ લશ્કર સ્થાયી રાખવું. એ બટાલિયન ઉપર એક 
યુરાપિયન અમલદાર એજ્યુટેન્ટ કમાંન્ડિગ ઓદ્સિર તરીકે રાખવા. 


(૫) વાઘેર વસ્તીવાળાં આખામ'ડળનાં બધાં ગામડાંમાં અફેક 
લશ્કરી થાણું વસાવવું. એ થાણામાં ઓછામાં ઓછા ગણુ અતે વધારેમાં 
વધારે પાંચ લશ્કરી ઈસમો રાખવા. આ થાણાવાળા અમલદારે તત 
ગામમાં ચાલતી હીલચાલ ઉપર પાછી દેખરેખ રાખે અતે નવાજના 
બનાવોનુ* નિવેદન દ્દારકાતી મુખ્ય કચેરીએ પહણેંચાડતા રહે. વિશોધ 
કામગીરી આ યાણાની એ હતી કે કાઈ પણુ વાધેર મરદ ગામતી બહાર 
જય ત્યારે યાણા ઉપર નહેર કરીને ન્નય અને પાછે ગામ પર આવે 
ત્યારે મ'જૂર થયેલી રનની મુદ્ત દરમ્યાન તે આવી ગયો છે તેની ખાતરી 
થાણા પર્‌ કરાવે, ગામર્માં વસતા વાઘેર પુરુષોએ રોજ રાતે ત્રણુ વખત 
ઠરેલા વખતે હાજરી પુરાવતા રહેવુ”, 


એપ્ખપ્મ'ડળ મરદેરામાં વપ્ધેર મલ સપ્ટે જડ્‌' રપ૦૪ત'ત્ર ૩૧૧ 


(૬) વાઘેર પ્રજતો કોઈ ઈસમ ગુ કરે તે! તેતી ચોકસી 
અતે તેતે લગતો બધા વહીવટ ગાયકવાડ સરકારના ન્યાયાધીશ ન કરે 
પર“તુ તેવી તપાસ ફરવાના અધિકાર એસિસ્ટ'ટ રૈસિડન્ટતી કચેરીને 
આપવામાં આવ્યા હતા. 


(૭) એઓખામ'ડળનાં ગામડાંમાં જ્યાં વાધેરે વસતા છેોય લાં 
અડેિક વાઘેર પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી; તે ગામના બન્દો- 
બસ્તના કામમા લસ્કરી યાણાના અમલદારતે મદદ આપતો છતો. જે 
ગામમાં વાધેર (સિવાયની અન્ય 'કે।મ વસતી ષય તે ગામમાં ગાયકવાડ 
સરકારનો તલાટી અને ખેદુ-પટેલ વધારામાં નિમવામાં આવતા હુતા* 
આ રીતે ગામડામાં થોડી સત્તા ગાયકવાડ સરકારના દેરી અમલદારતી 
રહેતી અને થોડી સત્તા અ'શ્રૅન એસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટની રહેતી હતી. 


વાઘેર પ્રશ્ન પરના અધિકારોનો, ભોગવટો એસિસ્ટ'ટ રેસિડન્ટના 
હાયમાં લગભગ પચાસ વરસ સુધી રહ્યો હતો. એ એસિસ્ટ'ટ રૈસિડન્ટ 
વડોદરાના રૅસિડન્ટ મારકૂત વડોદરા રાય સાધે રાજ્યવહીવટનદ લખાણેા 
ચલાવતા હતા. ઠ્દારકાના વહીવટદાર સાથે દ્રારકાના એસિસ્ટ'ટ 
રૈસિડન્ટતો ક'ઈ સ'બ'ધ રહેતો નહોતો, 


આવી નવી વ્યવસ્થા ઓખામ'ડળમાં ચાલુ કરવા જીદા જીદા 
એઓંસસ્ટ'ટ' રેસિડન્ટ--જે તે વખતની રાજનીતિને અનુસરીને નિમાયા 
હતા. એ દરેડ જણે એટખામ'ડળને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં પોતવધોતાનો 
ફાળા આપ્યો છે. આ અમલદારાના ઉપર શરૂઆતમાં મે।ટી જવાબદારી 
રહેતી હતી. તેમના નામે। ઇતિહાસને ચોપડે રાખવા અહીં નોંધવામાં 
આવ્યાં છે. 


૧ વીલીઅમ સ્કૌટ--- ઈ. સ. ૧૮૬૫ થી ૧૮૭૩ 
૨ર એક્‌. એમ. જેઠસન ઈ. સ. ૧૮૭૩ થી ૧૮૭૫ 


૩૧૨ એપ્ખધમ”ડળનતદ વાઘેર 


૩ વોલ્ટર સ્કોટ ઈ. સ. ૧૮૭૫ ઘી ૧૮૮૮ 
૪ ડબ્થુ. સામત , ઈ. સ. ૧૮4૮ થી અધુ” વરસ 
પ એચ. હૈરિસન ઈ સ. ૧૮૮૮ યી ૧૯૦૬ 


દ્ારક્ાતી વસ્તી સ યુશેપિયન અમલદારોમાંઘી વાલ સ્કોટ 
સાહેમતી અને હેર્સિન સાહેબની કારકિદી'ને બહુ યશસ્વી ગણુતી હતી 
તેમણે માત્ર વાધેરાને જ સુધાર્યા હતાં એટલુ” જ નહે પણુ દ્વારકામાં 
પણુ નવા સ'સ્કાર જગાડવા અનેક શુભ કાર્યો કર્યા' હતાં. દ્રારકાનાં 
સાવજજ/નિક પુસ્તકાલયનું” મકાન, પ્રાથમિક ચાળાનુ' મકાન, હોસ્પિટલતું 
મકાન, મુસાફરી બ'ગલાવુ' મકાન, દ્વારકાથી અરાંભઝ સુધીનો તથા 
દારકાથી ચરકલા સુધીની સડકો તેમસે બધાવવામાં ખૂબ રસ લીધો 
હતો. તેમણે સડકા ઉપર વૃ્ષો રોપાવ્યાં હતાં. યાત્રાળુઓની સલામતી 
ભરેલી અવરજવર મારે ગાયકવાડ સરકારતી હજરાત પાગાના ઘોડે 
સવારને રોજ એક ફેરણી પ્રવાસીઓના માર્ગ ઉપર કરવાના હુકમો 


તેમણુ કર્યા હતા. 


મ્કરણ ચુવાલીસમુ 
વસઈ ગામના નથુ જેતાનુ' બહારવક' 


સ'વત ૧૯૨૮માં એટલે કે ઈ. સ. ૧૮૭૨માં એખામ'ડળ પ્રદેરાનો 
વહીવટ થાળે પડી ગયેદ હતે!ન યાતાળુઓના 1ચેત્તમાં વાઘેર બરાર- 
વટીઆની બીક છતી તે જતી રહી હતી. દ્વારકામાં યાતાએ આવનારા 
બળદગાયમાં બેસી સે'કયા માઈલના પ્રવાસ ખેડતા હતા. એવામાં 
વસર્છ ગામના લેક્ોમાં અસન્તાપ ન્નગ્યે! અને યાણાવાળા સિપાઈ ઓતે 
થાપ દઈ ચોરરીચપાટી કરવાને કામે તે ગામના લેદે ઊતરી પડયા. 


એક વાર ખેટની યાત્રા ઠરી યાત્રાળુઓ અરાંભડાના ફૃરત્ત પર 
ઉતર્યા. ત્યાંથી બળદના ગાડામાં બેસી તે યાત્રાછુએ। દૂ!ર્કા તરફ આવતા 
હતા. મેોજપ ગામ નજીક આવ્યુ હરો ત્યાં ધસઈ ગામનો નથુ જેતા 
અને ખીન્ન ખેત્રણુ જણુ મોઢા ઉપર ખુકાની ( મોસળીઉ*) બાંધી ગાડાને 
સામે આવી ચડયાન ગાડાવાળાનતે બળલ્તી રાસથી ગાડાની ઉધ સાધે 
બાંધી મક"યો યાત્રાળીને ધાકધમછી આપી કુહાડી અને તલવાર બતાવી 
સમાલમિલત પડાવી લીધી. યાત્રાળુઓને! કળકળાટ વગડામાં કોણુ સાંભળે ? 
નથુ જેતા માલમિલકત લઈ જતો રલ્ો. પછી માડાવાળાતે રોરડેથી 
ખાંધવામાં આવ્યો હતો તેને યાતાળુઓએ છૂટો કર્યો અને 
યાવાળુઓએ દારકા આવી સરકારી અમલદારો પાસે પોતાની ફરિયાદ 
નોધાવી, 


આ લૂ'ટનો પત્તો મેળવવા એસિસ્ટ'ટ રેસિડન્ટ તરફથી સખત 
તાફીદતા હુકમો છોડવામાં આવ્યા. ઈ. સ. ૧૮૭૨માં આ ભાગનુ* 
ડ્રેજદારુ* શ્રી જટાશ'ક2 કુ'વરજી મ'કોડી કરતા હતા. તેમણે વાધેરોનાં 


૩૧"૪ એધબામ"ડળત॥। વપ્ધેસ 


તદ્દન સમાવી દેવાના સમાધાનના કામમાં સારો ભાગ ભજવ્યો હતો.- 
તેથી એસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટ સાહેખે શ્રી જટાશ'કર્‌ મ'કોડી ઉપર લૂ"ટનો 
પત્તો સત્વરે લત્રાડી આપવાતો। કકમ છોડયો હતો- જટાશ'કર ફ્ોજદારની 
તપાસમાં વસઈવાળા નથુ જેતા ઉપર આ ગતે કર્યાનો થક જણાયે. 
સજદારે ખાસ માણુસ મોકલી વસઈથી નથુ જેતાને પકડી મંગાવવા 
તજવીજ કરી. પણુ સરકારી કચેરીઓમાં વાધેરના પાગીઆ હજું સુધી 
ગોઠવાયેલા જ હતા, તેથી સિપાઈઓ વસઈ પહોંચે તેતી પહેલાં નથુ. 
જેતા બેચાર માણસોને લઈ વસઈ ગામેથી દ્રપી રીતે ભાગી ગયે. 
અ સમાચારથી એોાખામ'ડળની પ્રત્તમાં ફરીથી ફ્ડય્ડાટ જગ્યા. લોકોના 
જીવ ભ્ચા થયા. નથુ જેતાને પકડવા ખાસ લશ્કરી માણુસોાતે રોકવામાં 
આવ્યા. તે લૂ'ટારાની શોધખોળ ચાલતી હતી, તેટલામાં એ!ખામ'ડ$ળના 
મૂળવાસર ગામે રહેનાર વાઘેર ગ'ગાધર સુમણીએ અને વીરા હુરિયા 
નામન! બે સખસે મુળવાસરના મેમણુ સાધે કોઈ વાતનો ઝધડો જગાવ્યો 
હતે, એ વાધેરાને પકડવામાં આવસે એવી ખીકથી તે બે જણુ પણુ નથુ 
જ્તાના બહારવટામાં નયાઈ ગયા અને આ રીતે બહારવટિયાનું બળ 
વર્ષ્યું, પણુ એ રોળી ઓખા પ્રદેશની બહાર જઈ કાકિયાવાડતા ખીજ 
ગ્રદેશને ર'ન્નડે તેની પહેલાં એસિસ્ટ'ટ રૈસિડન્ટ જેકસત સાહેખે «તે 
લશ્કરી માહુસોા સાથે ફરીને બહારવટીઆનો પીછો પડડયો હતો. 
અને નથુ જેતાને તેમ જ ગ'ગાધરની રોળીતે પકડી પાડી હતી. શરણે 
આવેલાને કેદની શિક્ષા કરવામાં આવી હતી અને કેદખાનામાં એવી. 
સખતાઈથી બહારવટિયા પાસેથી કામ લેવામાં આવતું હતું કં 
ઓખા પ્રદેશના બીશ્ન તોષની માણસો ફરીથી આવાં ડામ ક્ર્તાં 
પહેલાં વિચાર ડરે. 


મ્કરણુ પિસ્તાળીસસુ' 


મુ'બઈના ગવનર્‌ સર શિચાર્ડ ટેમ્પલની 
દ્વારકાની મુલાકાત 


દ્ાર્કાના આસિસ્ટ'ટ રેસિડન્ટ વૌલ્ટર સ્કૌટની કારકિર્દીથી. 
એખામ'ળમાં શાન્તિ પ્રવર્તતી હતી. તે વખતે વાઘેર 'દ્રોમના 
પરાકમોની કથાથી પ્રભાવિત થયેલા મુ'થઈના ગવર્નર સર રિચાર્ડ 
રેમ્પલને વાઘેર સરદારોને ન-#રે નિહાળવાતુ” મન થયું અતે સૌરાષ્ટ્રની 
મુલાકાત દરિયાઈ રસ્તે લેવાનુ” એમણે વિચાર્યું” હતુ તે વખતે 
નવાનગરના રાજ્યની મુલાકાતે જવાનો નિર્ણય પણુ ગવનર્સાહેખે 
કર્યા હતે. 


આ મુલાકાતની વિગત મુબઈ ગજ્યના સશકારી રિપોર્ટમાં 
છાપવામાં અવી છે--તે વિગ્રત જેવી ને તેવી અવે ઉતારવામાં આવે છે. 
વાધેરના પ્રતિહાસમાં ૪ એ સુલાકાત અગલ ધરાવે છે. એટલે તેને 
લગતી સત્તાવાર સરકારી નોંધ અલે ઉતારવાનું વ્યાજબી ગણુવામાં 
આવ્યું છે. 


581.8£€110પ૫૫ 1011 1118 11€010005 9? 11118 
૦૦૬૨૫18514 ૦ 11014 10108810૫૫ 
142511. ૧0. €1,11, 

132001૬ 01 1100 #તણા1તાડ1તતં૦1--11૯ -18£0વલ 534૯ 
301 1877-78 


૩૧૬ એપખપ્મ“ડળતપ॥ વાધેર 


(પ81ડઇત્વં ૩ &પ110111%), 1.10. 256 


( શંકુ 9): 11. 5૯૦1૬ ૬૦૩૩,, 4ળાાઇ 4ડડંડ3॥ 4૬૯01 
(0 11૯ €૩ળ્ટતત0# ઉત્પ) 


1115€011010005. 


65, [રાગ 8518 ૮૫૦૯૩૬૩ :--45 કિલ્લા) 50 ેાસાદ્રાઈ 
૧0312, ૯૪૦૫20૦૪ ૦1 801084) પડત 117811: ૦0 10૯ 22911 
1૫0૧૯19૪ 1877, પ્રાંડ £₹2%0011€18૦% ૦118021197 141૯0ઈલ્તં ૬૦ 
341110 4૯ ૦0 110 2911 0પ! ઢ ડપવંતંલ ૮134850 14 11૮ ૬/૦?૯- 
801”ડ ]૩વડ ત્તટટ્ટડડાાટવ ત 518511 41 તા1૦ળ ૦ વંતાલ્ડ દ. 
110$51ટવઉ ૦ 505 તદ 1219311: 110 3711012 ૦? 1082 2911 386 
પ્રડાં0ઇ ધટ 1518॥ત 0? 82390 ૦0 100 10100008 ૬40: 45 
લ્૩વલ1183૯9 ૦1) £૯૫ઢાંાદર્ત 1૯4૯ 2૦00 210 192.03. ૦૩ (1૯ 
2710 ઢળર્વ તઈતર્ત૦ઇલત 11૯ 1/ 1૦ 1321 ડ૦ 45 10 218081૯ ઊ1113 
10 ૪૧ 4 ઉ5115ુ પડદ 10 પપંતાઇટઇત#૪0₹ ૫11 05 101 016- 
૫10૫૩107 ॥1ર્લપર્વકરત દળ (110 ઉ૦૫૦૮૦!'5 [21081401 10€* ડડ 
₹ઝલ્લ1હ૦) ૫/3 1૦૪લતં 81 1110 1હ1તાં0ઉછુ 212૮૯ ઇં વ ઠુપત્રાત બટ 
861007 ૦07 116 281 રિત્છાઇમ૦1 પપતાા૪૦ 121175, 816 ઘાલ 
ત(૦16 10 ૦0૫૬ 535151૧11'5 31078010૫7 31015 1૯ 01011 044 
ત્તલવં 8% 110 કાલા ૦? દદ 011૧ 8411481104. 4 કપથ્ત્ત ડે 
10110ધ૬ ૦7 115 ૦૦૩ ૪/85 ત#૧0/1 0૩ ગદ 11૯ 30051030 ૫8? 
કડ ડિઝત્ડાઈલા૦) 10515૯૮૯ત વત્તતં ૪૧$5૯તં લ 11૪8 0108 00 
1080 ડાવ્તતાંતલડ5 હં ડ ૦ તાહ 11૯ 3012૮271000: ક1$ રિકલ્હા1૦0૯૪ 
ધારા 1૯૯૯ાપલ્તે 3 ઇ૦ત% ૦? -€[૩૯5૦ઝ0૧દા૪૦ ૬13૬૯૯૬ તપ 
1૨31120015 €૦1દડાંઇકુ પ#દ 13૪8 ૭ 49011 વા નાળ 10પદ ડત 
હકાંઇણાઇઇ 8 વૈં€૦][2 11૯1૯51 113 (હ? તડ તાઈ 105 [31901 
૧” (પટા પર્ડાતત દઊ 1૦0% 511091 વતર્વ [190213 દિલ 1€01212 
૦4 12170137318, ૬00 7311, 113135વાત-(5 4£111€1૮%8, 1911૬72 
૪410-5001 3/23 [01૯ડદ્ડા1દવ, 106 11005 01113૯ € 106 8ત1!21103 
શળત ઉતતોણંડી તૈતાડર્લોપ૦૩1 ગતે 30211» ૯ 18188 17૦૫ડ૯ ૩11010 


સુંખઈનદ રવન'૨...હદરફાની સુવાડાત ૩૧૭ 


૪૩ [(010૫ઘ૯૯્ત (0 0૯ 10તઈલત્વૃપતાલ (0 110 ૮11૮17૯115 ૦ 
દર 3 90#/દ 25 41૪311: 1૫911688 1ડ દિત્તૃ૦011)7 પંડરલર્ત 0): 
ડ1૦3॥0€13 14 110 4? £૦3501 ગર્વ ઢ ઉ10[2£80 18108 ૦” 110 4113 
૨1353 પ્ર/તડ ડ088લ્ડાત્વૅ ત તંત્ડાંતં61 31010. 1115 ૨3૬૯11૨1૮9” 
1100011૮૯0 ૦૫? જડડા$1401 9) 1011211108 ત 111016? 310 ૩1 10 
[9-81* “૯ ૬૯૬110૮1 ૦॥ 00:16 (10 8141-12૯6 ૫3111 115 5120” 
હતં 53 ટત 5૭: 1601220. વડ 2311210૪ ૩ ડાક 8૫૯411) 
1લ૯4ડ૯તં પ પંડ પંડાંદ રત ૯%૪#૦ડડટવ 7૮8₹ 114% ૫/૭૦[૮5€€18 
લંળટા0ડ528€૮9 ઊ2ત 8૮૯૦૬ડાડાટતં 106 લાતા ણલદાદ, ૧105 15 
દો1€ 1($1 દઇ 1 તદ 011 0માવપઉરાં [05 €૪૮૪ ઇ€॥ પંડાંદહતું 81 4 
(૦૫૯૧૩0૦? ૦01 801102). 


સરકારી ચાપડા પરના અ'શ્રેજ ભાપામાં 
લખાયેલી હકીડતતોા સાર 

“સર રિચાર્ડ ટેમ્પલ મુમ્બઈના ગવર્નરસાહેબ તા. રહ નવેમ્બર, 
૧૮૭૭તા રાજ દરિયામાગે: દારકા આવી પહેંચવાના હતા, પણુ 
અણુધાર્યા સ'ન્નેગોવશાત્‌ તેઓ તા. ૨૯મીના રોજ બપોરના બે વાગ્યાથી 
રાતના દર વાગ્યા સુધી રહી શકયા હતા. પહેલાં ઠરેલા કાયમ પ્રમાણે 
તેઓ બેટની મુલાકાત લેવાના હતા પણુ તે ન થઈ શકચુ'- તેએ દ્રારકા 
બનદર પર ઊતર્યા, ત્યાથી એંસિસ્ટ'ટ-ટુ-ગવર્”ર્‌ જનરલને બલે 
પધાર્યા. ત્યાં લસ્કરી સલામી થયઃ પછી વાધેર અને રજ્પૂતોના પ્રતિનિધિ- 
મ'ડળનતે તેએ મળ્યા. તેમના ભૂતકાળના અને વતમાન ઇતિહાસની 
વાતો એમની સાધે અર્ધા કલાક સુધી ચાલી હતી. તે પછી મવતર્‌ 
રાહેરતી શાળામાં અને લાયખ્રેરીમા મુલાકાતે ગયા. ત્યાંથી થી દ્ારકા- 
નાથનુ' દેરું ન્નેવા ગયા. પછી વહીવટદાર કચેરી પર પાનસોપારીના 
દરબારમાં તેમણે હાજરી આપી. ત્યાથી જેલની મુલાકાત લઈ એ ખા 
ખટાલિયનતી લાઈન્સ તથા બિટિશ ડીટચમેન્ટ લશ્કરની લાઈન્સ ન્નેવા 
તેએ ગયા, છેવટે તેમણે દીવાદાંડી ન્નેઈ. એ દીવાદાંડી તેમને નીચા 


૩૧૮ એપ્ખપ્સ”"ડળત। વાધેર 


દર૦જની લાગી. રાતે ખાણુ લઈ બરાખર દશ વાગે 234437 લાટ 
નામના વહાણુમાં બેસી તેએ! નવાનગર પધાર્યા ”. 


7 ક શ્ર 


આ લખાણુમાં સપણ જણાવ્યું છે કે વાઘેર અને વાહેર રજપૂતના 
પ્રતિતિધિમ'ળ સાધે ગવર્નરે અર્ધા ક્લાક સુધી વાતો કરવામાં રસ 
લીધો હતો. મોટા અમલદારો અર્ધા કલાક જેટલે લાંખો વખત એવા 
કામતે જ આપે છે કે જે એમને બહુ અગત્યતુ' જણાય છે. એ વાત 
પરથી ફલિત થાય છે કે વાઘેર અને વાહેર રજપૂતતી પરિસ્થિતિનો 
સાચો ખ્યાલ લેવા માટે મુ'બઈથા દશર્યામાગે" કપરા પ્રવાસ ગવનર- 
સાહેબે ખેષો હતો. સરકારી વહીવટને દતરે આખામ'ડળના વાધેરનો 
પ્રશ્ન સમજવા મે!ગ્ય મનાતો હતો. અગ્રેજ ગવત'રતી કાર્કસાધક વૃત્તિ 
ટલી તીવ્ર હોય છે તે આ મુલાકાતની યોજના પરથી જણાઈ આવે છે. 
આ મુલાકાતમાં દ્વારકાના એજટ ડુ ધી ગવર્નર જનરલ પાસે સર 
રિચાર્ડ ટેમ્પલે જે રૂબરૂ વાતચીતથી વાઘેરના પ્રશ્ન વિષે ન્નણી લીધુ” હરો 
તેમાનુ કેટલુ» ટપાલના કાગળા ઠ્વારા ત્મણી ન શકાય તેવા સ્વરપતું 
હેવુ* ન્નેઈ એ. 


મકરણુ છેતાલીસમુ' 


વાઘેરતી સાહસભરી ખહાડુરી અને ટાણા 
પરતી સૂઝને1 એક કિસ્સો! 


વાઘેર લોકોની કાઠિયાવાડમાં ધાક ખોલાતી હતી. તેનુ” કારણુ માત્ર 
તે લોકો તરદથી વર્તાધ્ રહેલા જુલમના કિસ્સા હોઈ ન ચક્રે, પર'તુ 
બીના વીર પુરૂષો ન ખેડી શકે એવી શારીરિક બળની બહાદુરી તેમનામાં 
હતી અતે કયે ટાણે કયો ઉપાય યોજવા એ બાબતની એમની સૂઝ બ્છુ 
ચોક્કસ હતી; તેને લીધે વાઘેરોને કબજે કરવા ચોતરદધી ઘેરા ધાલવામાં 
આવતા છતાં તે લેકે! તેવા સક'ન્તમાંધી પણુ છટકી શકતા હતા. 


વાઘેરો ગામડાંમાં લસ્કરી યાણાવાળાને પણુ યાપ આપી ધણી વાર્‌ 
પાંચપચ્ચીસ ગાઉ ઉપરનાં સ્યળોએ હાય મારી આવતા હતા; અને 
તેમને એ ગુના માટે ક્રોઈ પણુ પકડી રાકતુ' નહિં. એ કોમની આ 
ચતુરાઈ અ'ગ્રેજ અમલદારોથી અન્નણી નહે તી, 


આવા પ્રકારના કૌશલ્ય માટે ઘણી વાર્‌ દ્રારકામાં એસિસ્ટ"2 
રેસિડન્ટ શ્રી હેરિસનસાહેબ વાઘેરોને રમતગમતના મેળાવડા રચી તેમની 
ચાલાફી માટે ધન્યવાદ આપતા અને ન્નતશ્નતની બક્ષિસે। પણુ આપતા 
હતા. એક વાર વાઘેર પટેલો પોતાના પગાર લેવા એસિસ્ટ"ટ રેસિડન્ટતી 
કચેરીમાં આવ્યા હતા અતે પગાર લીધા પછી બધાં ગામડાંના 
વાઘેર પટેલો સાથે મળી મિ. હેરિસન સાહેબ રૂબરૂ પગાર મળ્યાના 
ખબર આપવા ગયા હતા. ત્યારે હેરિસન સાહેખે તેમને કલુ” કે તમારી 
બહાદુરીના કામ વિષે તે ધણુ' જણે છે, પણુ તમારામાંતે કોઈ બહાદુર્‌ 


૩ર૦ એપ્ખપ્મ”ડળન॥ વપ્ધેર 


માણુસ તેની ચાલા#ીનો પરચે1 મારી જત પરના કાર્યથી બતાવે તો. 
હુ” તેને ખૂબ શાબાશી આપું--મેડુ' ઈનામ આપું. 

વાધેર આગેવાન બોલ્યે--સાહેભ, હવે તો તમે અમને ભાગી 
નાખ્યા છે, અમારા લોહીમાં તો, થનગનાટ ઘણે! છે. પણુ ટાપીવાળા 
આગળ અમે ઘોડી બતી ગયા છીએ. એટલે તમને વાધેરતા હાથનેદ 


પરચો કાણુ બતાવે ? , 
સાહેબ--નહિં નહિ, તમને અમે ભાગી નાખવા નથી માગતા, તમે 
તો બહાદુર છો અને બહાદુર રહેશો જ. માત્ર એવે કોઈ 
યુવાન બછઠાર પડે અને મને તેના પરાકમનો પરચો બતાવે તો 


તમારુ નામ રહી ગ્નય- 
વાઘેર યુવાન--સાહેન એ વાદે અમને ન ચડાવો, એમાં ક'ઈ સાર 
નથી. હજ ય એવા ઘણા અમારામાં છે કે જે તમને 


યાપ મારી શય, 
સાફેબ--ટા, મારે એ જ ન્નેયું છે. વસઈ ગામના યુવાતોમાં ઘણા છે 
કેને ઘણી વાર થાણાવાળાને થાપ મારી જય છે, અને પકડાતા 
નથી. મારે એવા યુવાનનું પારખુ નેવું છે. કોઈ નહિ 


બતાવો ₹£ 
વસઈનો પટેલ--સાહેૅબ એ વાતમાં ક” માલ નથી. મારા ગામના 
યુવાનમાથી એકાદ જણુ તમારું બીડુ” ઝડપી લેરો. 
ન્નેઈ લેન્તે એ ભાયડાનો હાથ. એક મહિનામાં જ 
આપના લશ્કરી ગાતી ચોકી દારકામાં જ્યાં જ્યાં 
છે ત્યાં જ એ ભાયડો પોતાનો હાથ બતાવરો. હવે 


ભ્તગતા રછેન્ને. 


સાહેબ--સાબાશ પટેલ, હું વસઈના વુવાનને મોડું ઈનામ આપીશ. 
નને એ મારા લશ્કરી ગાર્ડના સેન્ટ્રીનતી ચોઇીવાળા સ્થળે 


'વપ્ધ્ેરતી સપપસભરી અને ટાણા પરની સૂઝતેો! ડિસ્સોા ૩૨૧૫ 


1, 


પોતાતો કસબ બતાવરો તો--ત્યાં તો બધા વાધેરા એક- 
, સામટા હસી પ્ડષા અને સાહેબતે હાય બતાવવા મારે 
વસઈ ગામના પરેલને કહી દીધું. 


દ્ારકામાં-ઓખા બટાલિયન-નામની રેજિમેન્ટ રહેતી હતી. તેના 
સિપાઈએઓને રોજની કામગીરી આપવા દ્ારકામાં જુદાં જુદાં અગત્યનાં 
સ્થળે બટાલિયનની પાર્ટી રાજ ચોફી કરવાનુ' કામ કરતી હતી. 
દ્વારકામાં લસ્‍્કરી ગાડ'વાળાં મથકે-- 
૧ દેવમન્દિરતુ' સ્વર્ગ દ્દાર--દક્ષિણ્‌ દરવાન્ને. 
દવમન્દિરનુ” મેક્ષદ્ાર--ઉત્તર દરવાન્ને. 
ગાયકવાડ સરકારની તિન્નેરી--ગાર્ડ--વહીવટદારની કચેરી. 
જેલગાડ 
રૂપણુ બનદર ગાર્ડ 
બટાલિયનનોા ડવારટસં ગાર્ડ. 
૭ અએસિસ્ટન્ટ રેસિડન્ટના બ'ગલા ગાર્ય, 


«૪ નઈ ૦ ૯0 ત્ઇ 


હેરિસનસાહેૅબે તે જ દિવસે સાંજે બટાલિયનના સૂબેદાર મેજરને 
વાઘેરો સાધે થયેલી વાત કહી સમન્નવી અને ઠ્રારકામાં જ્યાં જ્યાં 
બટાલિયનના સેન્ટ્રીની ચોકી ગોઠવાઈ છે સાં યાંના સિપાઈઓનતે સખત 
તાફીદ આપી રાતદિવસ સાવધાનીથી ચોક કરવાનુ કહેવડાવ્યું. પોતાના 
બ'ગલા ઉપર જે પાટી ચોફી કરવા આવતી હતી તેને તો ખાસ તાછીદ 
અપાઈ હતી. વસઈ ગામે થાણાના જે સિપાઈઓ દતા તેમને તતા 


વસઈના યુવાનો ઉપર ચાંપતી ચોઇી રાખવા સમજ આપવામાં 
આવી હતી. 


રે! સવાર પડે અને હેરિસનસાહેબ બધા ગાઈતે સ્થળેથી 
ઓલ વેલની વરધી મ'ગાવતા હતા. 


જ. 


ન ન 


૩૨૨ * ી એધદખપ્સ'ડળતા વાઘેર 


વસઈના નામીચા યુવાતે સાહેબના બગલાની આસપાસની 
પરિસ્થિતિના ઊંડા અભ્યાસ કરવા માંડયો અને છેવટે એક દ્વિસે 
પોતાનો હાય હૈરિસનસાહેબને બતાવવાને! ઘાટ તેણે ઘડી કાઢથો- 


હેરિસન સાહેભતો બ'ગલે દ્દારકાના પશ્રિમ છેડા પરના દરિયા- 
કાંદા પરની ભૃશિર પર આવેલો છે. તે બ"ગલાની પાછળ સમુદ્ર આવેલો 
છે તે વાઘેર યુવાતે ન્નેઈ લીધું. સાહેબના બગલાની પાઇળ ઝાંખા 
દીવાવાળી દીવાદાંડી હતી અને ખુલ્લા પટમાં સાહેબને રસોડે ખપ નેરાં 
'ેટલાંક ઘેટા ચરતાં હતાં. સાહેબના બ'ગલાને ફરતી ચોકી રાખવા સેન્ટ્રી 
ભરેલી બન્દુકથી (રાઉન્ડ) રોન ફરતો હતે. આ બધુ નતેઈ લીધા પછી 
વસઈના યુવાને એક દિવસે રાતની હાજરી થાણુદ ઉપર પુરાવી. ધરની 
ઓશરીમાં ખાટલે ઢાળી હ'મેશની માફક તે સૂઈ ગયો. તેતી ઓસરીએ 
કોઈ આવે તો ખાટલામાં યુવાન સરતો છે એવો દેખાવ ખાટલા પર રાખી 
તે મધરાતે ઊભી સચ્કે દોડતા દ્વારકા પહોંચ્યો. તેણું પોતાતી સાધે 
ભી'તના પથરા ઊખેડવાનુ' હથિયાર (ગણુચીએ) લીધુ” હવું અને 
રારીર પર ઊનના ધાબળો સજ્યે! હતે. 


રૂપણુ બનદર વટાવી તે વાધેર યુવાન ખડકની આધે દરિયાના કાં ઠે 
કાંઠે છેક સાહેબના બ'ગલાની પાસે આવી પહોચ્યો. તેણે સમજી લીંધુ' 
કે સેન્દ્રી ચાછી કરતો હતો તે અમુક વખત પછી બ“ગલાના પાખ્લા 
ભાગે આવતે હત્તો. વાઘેર યુવાને ધાબળો ઓઢી ભાંખડીઓઆ લર 
જમીન પર ચાલવા માંડ્યુ”, સેન્ટ્રી આવે ત્યારે તે સ્યિર થઈ શય. 
ધોડીવારમાં તે સાહેબના ચરતાં ઘેટાંના યળામાં લળી ગયો. છેદલે 
ક્ષણુ તે બ'ગલાની ભી'તે ઘેટાના રપે પહોંચી ગયો ચોકી કરનાર સિપાઈ 
સાવધ હતે. તે તો બ'ગલાની આત્તુબાજુ લાબે સુધી પોતાની નર 
ફે"કતો પણુ ભીતના પાયામાં તેતી નન૮ર કયાંથી «તય ? 


વપ્ધેરની સપ્હસભરી અને ટણ પરના સૂઝનેપ ડિસ્સેદ ૩૨૩ 


વાધેર યુવાને ગણેશીઆની મદદથી ' પથ્થરના ખે ચોસલાં ઊખેડી 
નાખ્યાં અને તે બ'ગલામાં દાખલ થયે. સાહેબના ખાટલા આગળ તે 
પણેોચ્યો. ઝાંખા ત્રકારામાં તેણુ સાહેબને "ખાટલે પડેલી પિસ્તોલ દીડી 
તે કબજે કરી. ખાટલા નીચે એક નાની પેટી હતી તે બગલમાં મારી 
લી'તના કાણામાંથી બહાર નીકળી ધેટાના રૂપે સાહેબના બ'ગલાની 
પાછ્છાના ખડક નીચે દરિયા પર પહોંચી ગયો. ધોડી વારમાં તે રૂપણુ 
બન્દરે પહેર્યો. ત્યાં «ઈ પેટી તોડી તેમાંથી એક રૂમાલ માત્ર લીધે 
અને પિસ્તોલ ભરેલી હતી તેનો અવાજ ડર્યો. પિસ્તોલ ત્યાં જ મૂછી 
તે દોડતો રાડતો વસઈ પહોંચી ગયો. પોતના ઘરની એસરીમાં ઢાળેલા 
ખાટલામાં સઈ ગયો. સૂતાં પહેલાં સાહેબનો રૂમાલ તેણે છાણાના 
ઢગલામાં છુપાવી દીધો હતે. 

દૂરકામાં મધસત પછી પિસ્તોલનેો ધડાકો સ'ભળાયો “કે તરત જ 
બટાલિયનના સૂખેદાર મેજરને પ્રાસક્દે પક્યો કે એમના લશ્કરી 
સિપાઈઓના “કોઈ ગાડ ઉપર વાઘેસએ હલ્લો કર્યો હોવો નએેઈએ. 
તરત જ તે લશ્કરી પોશાકમાં સજક? થઈ હથિયાર સાધે પોતાના 
આઓર્ડરલીને લઈ ને જેલની ગાર્ડ ઉપર ગયા. ત્યાંથી સીધા મન્દિરના 
બન્ને દરવાન્નની ગાડ તપાસી પણુ ત્યા ક'ઈ નવાજૂનુ થયેલું ન્નેયું નહિ. 
સૂબેદાર મેજરતે સ્વપ્તે પણુ ખ્વાલ નહીતો ડે એસિસ્ટટ રૅસિટન્ટ 
સાહેબના બ'ગલા પરની ગાડની અસાવધતાથી કોઈ માહે બનાવ ત્યાં 
બની શકે. તેથી તે તપાસ કરી પાહા બરટાલિયનની લાઈન્સમાં પોતાઝે 
બ્‌'ગલે આવ્યા કે તરત જ હેરિસન સાહેબનુ તેડુ' આવ્યું. પહેરેલેલસ્કરી 
પોશાક તે સાહેબતે બ'ગલે ગયા. ત્યાં વાધેરનું પરાકામ તેમને બતા- 
વવામાં આવ્યું. ભીંતમાં બાકારુ, સાહેબની [પિસ્તોલ ઝૂમ, સાહેબની 
ઓફિસ-પેઢી ગૂમ. બ'ગલા પરની ગાડ પાર્ટીના સેન્દ્રી ઝ'ખવાણા 
થઈ ને “અટેન્શનની પોઝિશિન 'માં ઊભા હતા. હેરિસન સાછેખે તરત જ 
હજ્તુરાતપાગાના ઘોડેસ્વારાતે બે!લ્યા. એકને વસઈ તરફ મોકલવામાં 


૩ર એપખધસ”“ડળના વાધેર 


પણુ ઉત્તર ગુજરાતના દાકરડાનુ' ખમીર કયાં અને વાધેર સરદારનું” 
ખમીર કયાં ? વાધેર તો ૧2 ર1પપતાર, જવ સાટે કાંમ કરનાર અને 
કારણુ વગરની લૂ'ટના ધ'ધાથી સદા વેગળે રહેનાર. ગુજરાતના શકરડા કે 
ધારાળા સાથે વાઘેરની સરખામણી ન હોઈ શકે. 


પ્રકરણુ સુડતાલીસમુ 
છપ્પનિયા દકાળને। પ્રસ'ગ 


દ્દારકાથી ચાર જ્તાઈલે છેટે વરવાલા ગામ આવેલુ' છે. તે ગામનાં 
હ્વાપાણી બહુ સારાં ગપ્યાય છે. દ્ારકામાં જ્યારે જ્યારે વડોદરાથી 
શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ પધારતા હતા ત્યારે ત્યારે એમના ઉપયોગ માટે 
જ્યુદા જુદા ગામના કૂવાનાં પાણી પહેલાં વડોદરામાં મ'ગાવવામાં આવતાં, 
અતે વડાદરામાં તે બધા ગામના પાણીની રાસાયપ્સિક પરીક્ષા આરોગ્ય 
રક્ષણુના ચુણુ માટે થતી હતી. તે વખતે વર્વાળાની ધમ'વાવતુ પાણી 
ડોક્ટરો આરોગ્યસ'વર્ધક તરીકે પસન્દ કરતા. એ વરવાળામાંઘી મુ'યઈના 
ભાટૉઆ રોડશાહુકારેના વડીલો વેપાર મારે મુબઈ જઈ વસ્યા છે 
તે લોકોએ પોતાના ગામમાં ધર્મશાળાઓ, સઘાત્રતો, દવાખાના, 
જળાચયે।, દેવમન્દિરો અને શાળાઓ બ'ધાવેલ છે. 


આ વરવાળા ગામે પાસેના ગામડાની વાઘેર વસ્તી હટાણુ' કરવા 
આવે અને જ્તઈતી વસ્તુઓ ખરીદી પાછા પાતાને ગામડે ચાલ્યા નય. 
મકનપુર, મેવાસા, ટોબર અને મોજપ ગામડાંના લોકોની બન્નર્‌ 
વરવાળામાં જ રહેતી. તેથી વગ્વાળાના વેપારીએ પોતાની દુકાનોમાં 
પૂરતા માલ સ'ધરતા હતા? શ કાપડ કે રા અનાજ, શું ગાળ “કે શું 
ખન્તૂર. 

સ'વત ૧૯૫૬ના વરસમાં એઓખામ ડળમાં બલકે કણે! કે આખા 
સૌરાષ્ટ્રમા વરસાદ બિલકુલ વરસ્યો નહિ. ખેડૂતો નિરાશ બન્યા. 
મજૂર વર્ગ ક“ગાલ બન્યો. ઢોરઢાખરને નભાગવા ચારો ખૂટયો, ટોર 
મરવા લાગ્યાં. એ દુકાળ તો એવે! વસમે। હતો કે લણા ઢેર પ્રિય માણુસેદ 


છપ્પનિયદ દડાળનેપ પ્રામ ૩૨૯ 


ખોલ્યો “નદા ભા, તમે મહેનત ન કરો અમે ગણીએ બહાર કાટી 
લેશું.” એમ ખોલતાં ક'ઈ ઈશારે તેણે “કર્યો એટલે પચાસ વાઘેર 
આવી ચડયા અને દરેક «ણુ એક્કેક ગુણી પીડ ઉપર્‌ ઉપાડી ઉપાડીને 
વ્ર્વાલાની બશ્નરમાંથી ચાલતા યયા. વરવાલાને ઝાંપે દશ ગાડાં 
ઊભા રાખવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં મુકાયેલુ” અ પચાસ “કોથળા 
અનાજ જે તે ગામડે પહોંચી ગયું. ધોળે દહાડે વરવાળાના ન્નદવજી 
રવરાજની વખાર વાધેરોએ ખાલી કરી, લૂટી લીધી. 


તેના ખખર વર્વાળાના સિપાઈના થાણા ઉપરના સિપાઈએ તરત 
૪ દ્દારકા પહોંચાડયા. સાંજ પડતાં પહેલાં ઠહારફાથી એંસિસ્ટ'ટ 
રેસિડન્ટ હેર્સિન સાહેગ મારતે ધોડે વરવાળે આવ્યા, રસ્તામાં પોતે 
પિસ્તોલના ભડાકા કરતા હતા કે જેથી લૃ'ટારા વાધેરતે ખબર પડે 'કે 
હેરિસન સાહેબ ખુદ આવી પહે[ચ્યા છે. વાઘેરોનાં ગાડાં હત્તુ મેવાસા 
પહોંચ્યા નણેતાં ત્યાં હૉરિસન સાછેબે એમને પકડી પાડ'૫. સિપાઈ એની 
મદદથી પચાસે જણાને દ્ારકાની જેલમાં સાંજે પૂરી દેવામાં આવ્યા. 


ખીજ દિવસે તે વાધેરાને કચેરીમાં હોરેસન સાહેબ પાસે ચો૪કીપેરા 
નીચે જ્તપતામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. વાધેરાએ એટી અવાજે કહયું, 
“સાહેબ, અમે દુકાળમાં અમારો ગુઃતરા કરી શછીએ તેમ નથી. 
ખેતરમાં ક'ઈ પાક થયો નથી. અમે ભૂખુ" કાઢીએ છીએ. તેથી ભૂખ 
મટાડવા ન્નદા રોદતી દુકાનમાંથી ચૃણીએ લઈ ગયા છીએ તે અમે 
કખૂલ ડરીએ છીએ. ” 


હેરિસન સાહેબ તરત જ સ્તબ્ધ થક ગયા. તેમને સમન્યું કે આ 
લોકોની સ્થિતિ ઉપર તેણે પોતે વિચાર કરવો ન્તેઈ તો હતો. તે વખતે 
પચાસે જ્ણુતે લૂ'ટના ગુનેગાર ડરાવી એક વરસની “કેદની શિક્ષા 
કર્વામાં આવી. 


૩૩૦ એઓ ખપ્સ'ડળના વધ્ધેર 


તરત % હેરિસન સાહેબે પોતાના શિરસ્વેઘરનેબોલાવ્યા. એ ખા- 
મંડળના ગાયકવાડી વહીવટદારતે બોલાવ્યા અને મસલત કરી તિણુષય 
કયો કે આના દરેક ગામડે તળાવે! ખોદવાનું કામ શરૂ કરાવવુ”, માટી 
ખોદનાર પુરુષને શોજના ચાર આના, સ્રીઓમે ખે આના અને નાના 
છોકરાં હે!્ય તેના માળાપતે છોકરાં દીઠ એક આતો રોજ આપવાની 
બીન્ન દ્વિસથી તૃજ્વીજ કરવી. આ બાબતની મ'જૂરી લેવા વડોદરામાં 
વગેદરાના દીવાનને અતે વડોદરાના રેસિડન્ટને તારથી ભલામણે! 
મોકલવામાં આવી. 


એટલુ' જ નહિ પર'તુ આખામ'ળની વાધેર સિવાયની વસ્તી 
માટ પણુ ચોગ્ય મજૂરી મળે એવા સાવજનિક કામ ઊભાં કરવા 
ઇજનેર ખાતે લખાણ મોકલવામાં આવ્યું. વડોદરાથી એક અઠવાયિયામાં 
દરેક ખાતાના મુખ્ય અમલદાર દ્વારકા આવી પહોંચ્યા અને ઠ્વારકામાં 
ગેદમતીના સ'ગમદ્દાર પાસે મોટી ભીંત લાખો રૂપિયાને ખચે બાંધવાનું 
મજૂર કરવામાં આવ્યુ*, 


હ્ારકામ। તો મજૂરી કરવા આવતી સ્રીઓનાં ગાળકો માટે એક 
આનાનું દૂધ પણુ સરકાર ખચે” રૈયતની હિતદણિએ આપવામાં 
આવતું હતું, 

આ જુ'દર ચોજ્નાનું પરિણામ એ આવ્યું કે આખાના મદેશમાં 
કોઈ સ્થળ જૂ'ટફાટ કે ચોરીચપાટી વગર સ“. ૧૯૫૬ની સાલ શાંતિથી 
પસાર થઈ ગઈ. 


આવી કુનેહ જે વાઘેરાના ગામના બ'દેબસ્ત માટે નૂન! વખતમાં 
નિમાયેલા અમલદારાએ બતાવી હોત તો ઓખાના વાધેરોને બહારવટે 
નીફળવું ન પ્ડત અતે આજે મૂળુ માણેકના અતે નધા માણેકના 
વ'શને એખાના ગરાસિયા તરીકે ખાનઘનીભરેલુ” જવન ગાળતા 


છખપ્પાતિચદ ડુડાપળનેપ મસ*મ ૩૩૫ 


હોત. ઓપખાના વાઘેરો તો ખરા પણ્‌ બીન્ત લેકે પણુ હેૅરિ રેસન_ 
સાહેબને ખૂખ પ્રેમથી યાદ કરે છે 


મિ, હેરિસનસાહેબે આખાના કમ માટ સરકાર તરદથી દૃષ્કાળનો 
રાછત માટે તાબડતોબ પગલાં લીધાં તેની સાધે મુ'બઈમાં વસતા 
વરવાળાના ભાટિયા થ્રી દાકર્સી મૂળાજના પુત્ર શ્રી ગોવિંદજી ઠાકરસી 
તાબડતોબ સુ'અમઈથી વરવાળે આવી વસ્યા; અતે વરવાળમાં રોજ 
પાંચથી દશ મણુ ખીચડી 'ે ચોખા રાંધી જે ભૂખ્યા-દુખ્યા માણુસ 
જમવા આવે તેમના માટ ભોજનની વ્યવસ્થા કરી હતી, ગરીબ 
કુટ્ટડુમ્મતે કપડાં પહેરાવવામાં એ શેઠ બહુ રસ લેતા હતા. શ્રી ગાવિન્દજી 
ટાકરસીએ તે વખતે કેટલાંક દેવાલયો! બાંધવાના કામ લેને રોજ 
આપવા ચાલુ કરાવ્યાં હતા. 


આ રીતે ઓખા પ્રદેશ પર ૭પ્પનિયાની આવી પડેલી આપત 
ડાહ્યા અમલદારની અને ણઊદાર્‌ શાહુકારની કુતેહથી ટાળવામાં આવ્‌ા 
છતી. 


મકરણુ અડતાળોસમુ' 


અ'ચરેજ સરડારે વાઘેર પનજાતે ગાયકવાડ સરકારને 
ખોળે મૂકી 


ઈ. સ. ૧૮૬૦થી ઓખામ'ળના પ્રદેશમાં વાઢેર રજપૂતોએ 
અને વાઘેર સરદારેએ દ્રારકા-મેટના પ્રદેશને ચાંચિયાગીરીને પ્રદેશ, 
લૂ'ટકાટતો પ્રદેશ, વેર વાળવાના ધી'ગાણાનો પ્રદેશ, અને બણારવટિયાતો 
પ્રદેશ બતાવી મૂકયો હતો. વાધેરા સ્વમાનના ભ્રખ્યા હતા; વાઢેર 
રજપૂતો બાપુકા રાજ્પાટના ધણીપતતી ખુમારીવાળા હતા. 
તેધી એમના બધાં કામો તેમની પોતાની અહ'તા પોષાય એવાં હતાં. 
તેમની દુનિયા બહુ સાંકડી હતી. તેથી તેમની નજર બહુ આઘે 
પહોંચતી નહિ. વળો ઓખાતો પ્રદેશ એવો વ્ડક અને ઉષીર હતો 
કતે કાઈ સ'પત્તિના લોભી બીન્ન રાન્ન મહારાન્નતી નજરે ચડતો! જ 
નહેતેો. તેથી વાધેર સરદારો અને વારેર રજપૂતો પોતાના ગ્રદેશના 
આગવા ઘણીં*્ણી થઈ ખેડા હતા. અ'ગ્રેજ ક“પની સરકારે તે લોકોને 
મ્હાત કરી એખા પ્રદેરાનો કબજે વડોદરાના ગાયકવાડને સોંપ્યો. તે 
પછી વાઘેરાને ભાન થયું કે હવે, કેવળ નેહુકમીથી તે સુખી રહીં 
શકરો નહિ; તોપણુ વાઘેરાતે તાબેઘરી વસમી લાગતી હતી અને 
વાતવાતમાં ગાયકવાડના અમલદાર સાથે કજિયામાં તે ઊતરી પડતા 
ઉતા. ગાયકવાડના અમલદાર પૃણુ ઘણી વાર એ વાત ભૂલી જતા હતા 
કે વાઘેર સરદારો એક વાર દેશના ધણી હતા; અને તેમની સાધે કામ 
લેવાં હોય તો કેટલીક વાતોમાં ધરછેડડની નીતિ રાખવી નઈ એ. 

આવા વાતાવરણમાં ઓ ખામ ડળ પ્રદેશના લગભગ સાડ વરસ વીતી 
ગયાં. ઈ. સ. ૧૮૬૦ થી ૧૯૨૦ સુધી વાવેરાતે સાચવવાનું અતે તેમને 


અ“ચેજ સરકારે વપ્ધેર મનને ગાપ્યડવપ્ડને ખેપળે મૂજી ૩૩૩ 


શાન્તિથી ઘરબાર માંડી જવન ગાળવાનું શીખવવાનુ" કામ અગે 
સરકારના પ્રતિનિધિ એસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટના હાયમાં રહ્યું હતુ". એ 
અમલદાર પાસે એખા બરાલીઅન નામતી પાંચસે। લસ્કરી સિપાઇઓની 
ડૅકરી હતી. એ સાહેબ પાસે હિન્દુસ્તાન પર સત્તા ચલાવનાર ખષ્રિટિરા 
સરકારની સાચી એથ હતી. તેથી એ અમલદારને ઓખામ'ડળના 
ગામડાંઓ ઉપર કુતેહઘી સત્તા ચલાવવામાં બહુ મુસ્કેલી પડતી નહોતી, 
બીજી બાજીએ વડાદરા સરકારના જે જે અમલદારો દ્ાર્કામાં આવતા 
ગવા તેમણુ પણુ પોતાના કારભારધી રૈયતમાં સુલેહ અને રાન્તિ રહે 
એવી રીતે વર્તન ચલાવ્યું. 


દ્ારકામાં મન્દિરાની સુવ્યવસ્થા રયપાઈ, બેટતા મન્દિરોની 
ન્નહેજલાલી વધતી ગઈ. અરાંભડા, બેટ અને રાજપરાના દરિયાઈ 
વ્યવહારને સુગમ બનાવવા ત્રણે સ્થળે દરિયાઈ ભરતીને સમયે હોડીમાં 
સહેલાઈથી ચડઊતર થઈ શકે એવા કુરન્ત બાંધવામાં આવ્યા, ઈ. સ. 
૧૮૭૫માં અરાંભડા ગામે વાઢૅર્‌ રજપૂત દરબારની રાજધાનીમાં પહેલ- 
વણેલી સરકાર તરદ્થી નિશાળ સ્થાપવામાં આવી. બેટના મન્દિરને 
લગતાં દેવસ્થાનખર્ચ્ના બજેટમાંથી લેઈટ માટે દવાખાનુ, નિશાળ 
અને કૃવાતળાવાના ખર્ચની નેગવાઈ કરવામાં આવી. તે પછી તો 
વ્ડ[દૃગતી ગાદી પર્‌ સયાજરાવ ગાયકવાડ આવ્યા. તેમની સ“ગીન 
રાજનીતિથી એ.ખામ”"*ળ પ્રદેશ દરેક પ્રકાર ઊજળો યતો ગયો. એખા- 
મ“ડળ પ્રદેશની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ એવી છે “કે પ્રત્યેક પાંચ વરસમાં 
એક મોટા દુકાળ અને એક નાના દુકાળ આવ્યા જ કરે, એવી 
પરિસ્થિતિને પહોચી વળવા વડોદરા રાજના “ડેમિન કમિરાનરો ” 
છેક દ્વારકા સુધી આવે, પરિસ્થિતિ તપાસે અને રૈયતને અનુકૂળતા 
આપવા યે!ગ્ય પગલા લે. એમ થવાથી ગામડાના લોકોને દુકાળનું વરસ 
ખહુ કપરું નીવયતું નણિ. 


૩૩૪ એપ્ખપ્મ'ડળના વાધેર 


વડોદરા રાજ્યની ગ્રત્રતિકારક રાજ્યગ્યવસ્થાનો લાભ એખા- 
મ૩ળતે પણ્‌ મળતો રલ, તેથી ગામડે ગામડે શાળાઓ સ્થપાઈ, 
દવાખાનાં અને હોર્પિટલોને! લાભ લોદોને મળવા લાગ્યો. શાળાઓ, 
સ'સ્કૃત પાદશાળાઓ, અ'ચૅજી શિક્ષણ માટે હાઈસ્દૂલ જેવી શિક્ષણુની 
સ'સ્થાઆ સ્થપાઈ. સડકાવાળા રસ્તા બ'ધાયા, પાણીનાં તળાવો 
ય'ધાયાં. આખામ'ળમાં ભીમગશત તળાવના નામથી ઓળખાતું 
મોડુ' તળાવ સયાજીરાવ ગાવકવાથની દીર્ધ દદિવાળી રાજનીતિના ફળ 
તરીકે આજે ઊભુ" છે. અને તાતા ફેસમિકલ્સ નામના ભારતમાં મે!ટા 
ગણાતા કારખાનાને એ તળાવ પાણી પૂરું પાડે છે. તે તળાવ ઉપર 
રાલાલેખ મૂકાયો હતો તેમા નીચે પ્રમાણું લેખ કોતરાયેલ છે. 


લેખ 
થરી 


શ્રછોે રારતાપીશ શમે નરાતગા સચાસીતવ માતા? ઝી. સી. 
એલ. ચારે. સેનાસાસેઝ સમરોર વહાકુર (તિલરે) ચાની રે. ઉ. ૧૬૦૨ 
મીલમઝા ચા ત્રાત્ીન તાવાલે પ્રત્યક્ષ સવછોસઝગ ૨૯મ ગૌરાર્યાે તાતા 
ગૌર્ણોન્ાર વરભ્યાત સારા સતા અવશાન ફે સ. ૧૬૦૪-૦૫ શાળી ૦૬ 
સાના રુઘ્શત્ાંત મી. સુર્ર્ઝાક ગેસ વોદા-ણ૩. સી. ₹. જા રેલે 
સાતે આણ । 

આ પ્રકારે વડેદરા સજ્યની રાજનીતિને પરિણામે દ્વારકામાં સિમેન્ટ 
ફેક્ટરી, જેવી ઔદ્યોગિક સ'સ્થા પણુ સ્થપાઈ હતી. આવી મગતિ નેઈને 
શરિટેશ સરકારે આખામ'ડળના વાવેર પ્રજા પરતી બધી સત્તા વડોદરા 
રાજ્યને સોંપી દેવાનુ” દુરસ્ત ધાયુ” હતું, 

કાર્કામાંથી એસિસ્ટ'ટ રૅસિડન્ટતી કચેરી ઉઘાવી લેવાના નિણુષય 
ભામત વડોદરા રાજ્યના વાર્ષિક- &ત॥ાંતાંડદાતધ૦1 10૦0૦૮૬- 
માંથી નીચેના ફકરા ઉતારવામાં આવ્યા છેઃ 


ગમ'પન્ટ સરડુપરે વપ્ધેર મલ્તને મપ્યડવપ્ડને ખે!્ળે મૂઠી ૩૩૫ 


દ્દારકામાં તા. ૩-૫-૨૦ ના રોજ ખાસ સમિવાનામાં ભવ્ય દરબાર 
ભરવામાં આવ્યો હતો. આ દરબારમાં વચ્ચે હવાલે સૉંપનાર એસિસ્ટ'ટ 
રૂસિડન્ટ અને હવાલો સ્વીકાક્નાર કર્નલ શિવરાજ સિંઘ, અને ખે છેડે 
દીવાન થ્રી. મનુભાઈ મણેતા અને વડોદરાના રેસિડત્ટ કર્નલ વીન્ડછામ 
ખેદ છતા. સામે વાધેરે આગેવાન અતે શહેરી*ને! બેધ હતા, 


611 1૯૦૦॥0100217631101 કતલ 8)! 13૯ રિવ્ડૉઉં૨11 ૬૦ 110 €૦૫- 
€૬10113€11 0 11, 11૯ ૯૦૫૯૬8૬1૯11 ૫૪૩5 [1૯45૬0 ૬0 38૬૮0 £૦ 
& ૮૦1101યહ #્થાતી1૦॥ ૦) 11€ ૦૦૧4110 0૫૯ 11૯ 11 051લાડ તાળવે 
૦૫૯૮ 1188 8તા1ર104 10 1113 1118111653 (૦૪૯1૫10012. 


£૮€૦૦# 1819 1.દળદ. €૦1૦બાફાં €. 7. 301વાડળા, 1030 રિટ્ડાર્તલા દ 
૧0 84100, 0100૯ણઉંટતં ૬૦ 1299371૮૧3 10 116 115 ૫૪૯૯12 ૦ 7101 
1920 &1લઉૅ ૦0 110૮ 316 143 21 4 ૩પ્010 1523183" 12215010411)? 
ડઉત્તઉપત્તવ્લ્ત ધ દલ પપતછ0૯૬૭ (ટ ડહલ્ડાંઝત ૦ છિઝદંડપ 
(૦૮1101 ૦૪૦૯” 1 ₹€1312418941141 1915111021 :?૦ 11૯ 5141૯ 4૧0વં 
[01104119 413૯ ૦૪૯1 €૦૧1[1૯ાટ ૮011701 10 દલ 1011113161 
( 82૮1941 ) ત॥ ૪214011 ૦4 તિ.પ. 130 &13114£3]2 ૦૩૯1-3૫૫7. 


૩લ્ટ ણા ॥તવૈટ 11 110 વેરેલ્ડાંઈસાઈ €૦1૦%૦ €. ઉ. 1391011410 


૩1819 ૯ત1- 88૦, 10 1861, 2ણ 11૯ 511[3[27255100 ૫૫૪1118 
કત ર૦ 1 ડપઉડાવાર7) [૦12૯ 1:€[21 3% રદડ)ટ ઉકટરટ:૫7315ડ € ૦૫11, 
બ 116 5૦110૫5 તાડા0704102€05 ૦1૯૧(૯તે 8) (4૯ 3378315 ૦? દહ 
7૯61110511, 11.િ. (132 1810 3141231310 141 દ્રઘવંદ ર4૦ રઝતટ્લ્ત 10 
દા11₹031 15 ૦1૪ ગવ €£11311001 20118011137 ૦૦૯ (1ટ ૫/૧૪ ટડ 
10 દ્વ 1 તડ) ઉઇણ્ટદ ડ3ઇડઉડઉતાટ 10 1088 રેટડાઉદ વા પ૩ ૦ર્વક 
ઘઉં 1૦ ૦12૧0150 ૧ ર૯છા13૯111 પતળવંલા દપટ €૦૩310વતતતે 0? 13૭ 
ડત ૩િંદાંડાપ ૦ ॥વ્લ' (0 ૮૦001 1૩૯ 113૩812215, ૫૪/10 ૫/૯૯ 
ઊલ 0૯107૫1 ૦૦010લવં 10 1 હા” ૦૭૦ 911વઈઇલડ દાત પટાલ 801 
જાઈટપ્્દર્ઉ 10 13% ઉદારતા ૯૨૪૬ હઉ 118 ૪4355૯5 


73૩૧ કે. એપઘખપમ'ડળનદ વાઘેર 

1ડવાદ્તું 8 13 €૦૧0૧૧1તતતંત 0પીવ્ટ:: 48તેં ત 5)5ટાળ્ત ૦ 
4₹011-€41 ૫૪45 3150 1010તંપત્ટણે 0311૮13 #ટતૃદાં(વ ૮0૯% 10310 
પ૪તપણાઈ, ઘણા1લડ$ ૬[૯૦4117 ૯%૯૩૫01૯તં, 10 1૯001115 ઢા 10૬ 
પ૩ઇુર 113%, 20 123$1 ૦1૯૩ ૩ તં3). પડ દિદલ્ડ 0 115 
$૫€૦€€550£3 ૫૪1118 11 તઉદાંદટ ૦0? કેકાદાંડ॥ ૯€૦૬૫૯૦૩%00ા0દ 137૯ 
પડા૭િ£81) ઝઘશડપલર્ત 1૭૫'ત/તંડ $ ૦૫ ( 1તટટડ ) 4 ઊ0૯121 00105 
040010111દ1101 વ॥્રતં €012*૬31015 11 01ઉંટ 10 ૯1૯0111482 30૫, 
૧૪881૯15, 10 ૬૯110 તૈ૦૪ત 10 દર 3011 તત 1392 ત 1૭2 0 ૮0॥- 
1૮01100૬11, 1॥ઈધડ1૮9 તત [2૯3₹€2- 2૨૯€13:1૫26” 180 13158૭ 40201૫1115 
1101 100૯ ૦૦ 19૦0 10 9૦૫ 8) 10૦ 83૬૦૩૧૩ 41211” ₹૦000 
10106 10 દળાથટ ૧3 132411 ૧110૫240009. 11૮5૯ 11€0511-૯9 139૮ 
[ઊ131લ્વં ઈંપ૦ ૪0૬0520 તાવ તદ ળવ 1 010 1800) 10 5૦ 8012 (9 
ડત 1831 1 [/૯$€181 €૦001:1₹ [0:4:₹, 1 વૃુપ111 ૧0 ૯૦1૯101: 
હાદ ઇદાંઇઉ ૧11 £૦૫4॥વે 1001છુ પગકુઉ૦ 0૦૫12007 ૪ 
01103133101. 11 પ૫ 07 દ ટ ૩ઇલ્દઇલત ૬311520017 13545 0? 
130 10381615 વાવે 01105 પતત ૦2110 8010ંત તતંતાડા131£2- 
801 110 19111€13 (૪૦૫૨૬00: 133 ૮૪૯૪ 1:પડદ, (12 €૦૪૮%- 
11601 ૦04 183 16૫7 ૫1513 દક [હાંડઝ ઇ?ટ 511105201૬ ૬૦૧૪૦4 
1108 ઊળડ ટટા ૯%૯વંડટત છે 10૭ રિટડાં0ત॥દ ગત £૦ ૫041૮ 
૦૪૯૪ 11૯ 21337820 ૦1 106 1942813૯13 10 116 32£063 ૯૦૪૯૫1૫૩૯૧1 
1105 5082૮5 0૭3 જ₹૦ તત્વ 13૫૦ તપ્૪ર$ડ ૪લ્લા. 


 ડૉત્તલ્ટતટાઝ 100૯ ૩૪ (કપડ 1101 7૭૫ 194510૯475 ૫1111 001૪ 
1લ્વર્ણ ત ડટા11૬0, ૪૯૩૯૯0, 110૯5 તત્તતં 10તંઉડ177005 112, હવ 
શતં૫૩0૯૦ 99૫૬ તાતાદતંકાં [0૦૩૪૯111] પપતતા" (02 12701૬014૭ 
€31€ ૦1 દલ 13410 ઉં૦પત૪0પલા£, ૫૬૦5૦ £૫1૯, 1 1048૪2 10૦ 
0001 પ ઉર ગડ ઇલાટઇાંટળદ 1ટાટગીટ 85 1દ 145 5૦૦0 
તંડાતળફુ દલ 1351 ડ12%1% ડત૩. 0 1-46 પતિ. ટ ૦ર્ડ 7૦૫ 
15ફઞટત્ડ 1૯૬ 10 3:૦૫ 10૦1તકુ ૬૦ 1 50#૦ઉ૩ €૦૪૯ાતછલાદ£ 
સ$ 3૦0% ઇલટઉ 0:01૯010૮ 8810 £તડ૩ટતા105 ઘાટા 3011001) 


અ“શ્ેજ સરકપરે વપ્ધેર મત્તને માય કવાડને...ખેદળે મૂફી ૩૩૩૦૩ 


થાવ 1૯3 તપ 101૯ડ1 11 ૦7? 11130 30ર્વં 1 વપ$17. /10) 
0910: 0૦10૪ પ1 001 ૭1110 ૦૪૦1૯૯ 11૮ ઊ981૮3$₹૦ ૦7 (19 
છેડ) ૪૦૫૯ ળવા, 1110 23 110 ડાલ્ગવંઝિડદ 115 તં ૦? (16 
ઇ્લાઃ૪૩# 5370, પ1, 81૫9295 ઇલ £*૯તવં₹ 1૦ $112[9048 118 
પડા 20113041૬3 ૦ !1દ 5311:0# 0૦૫૪૦૯૬ ઘા ડ૫0]૯૮ડ, 1 1૫૯ 
€19૮73# ૯૦0૩10૯006 1131 00 ટાલાડ પ 1૦૫૯૯ ી]ર્ત ૨13% 
ડપરણા ૦૮૦2$10% 1 0૦ ૬1૫111૯1 ૦” 12૫91૯૬3 €૦॥ત1૮(, (૦? 
૪૦૫ $80૫1ત 101 ૪૭78૯8 113૬ 11 ૧7100 ૦? (પટ 0303100110૬ 
[0૫૫૯# 110 10તાંડ ૪111 ત1170)5 ઇટ 1088 ૬0૦૫૩ તવ ૫/11 
વૈંલ્ડલ્ટાતં પ્રવા11 51૯110 ]પડા।ાંલ્ટ તપ્ત *€118111101 ૦11 213 211૯1004 
10 વીંડ!પ1- 111 [243૯૦ ૦4 100 €£૦૫૩11. વડ 11017૯55 ૬0૯ 
1020] ૬૯1-૫૪૧ 1325 2107035 લપ્ત્ટર્ત 15 કેટલા $010ણ11૫0૯ 
2૬ ૦૫ 3૪1 તટ તત વંપદાંતર 1130 10) ૩૯૩૫૬ ૦ દિ મ1૯ વતં 
5૯2011) 11 11)€ [૩૧51 310 1125 41૫9835 $100ત છ) ૪૦૫” ડાંર્તડ તાત 
1010૯ 7૦૫ £૦ ઘંતેલ ૦૧૯૪ (1૯ €3121111#. 1 ૯%0૦/૬ 7૦૫ 11019 
10૦ ૮૦૧111૫0 10 ૫૦૫1 9૫ 411૦81411૯6 (૦ »#9પ1 $01૯#૯120 
વે 10/3)5 [101૯ 0૬175019૯5 8'01113? ૦115 24૦1૮૦1107 વળત 
1115 1૯01100, 

11 83100 ૯૦૦૪૦7૩00૦8 ૫151 1૦ 1041]: લાં? 053010]2- 
1101 ૦7 ૦૦1૧1170૦1 5! 80100130105 વૃ 1101 ૧5૮11ત11 170112) 
10078દરવંડ 110 ૫1/05 £ડ «તં [0૦7 1115 10૯181 ૦૦1૦૯૭૭1૦૩1 
102 પત લાડ ૦૫211 (૦ છટ 1031 8731૯111 1૦ 118611. 11૯ 
170041 511૯9 ૦1 8410643 15111 ॥110$1? 103% થતંવૈંઃ૯5૩ 1/01, '' 


ત્યારપછી, વડોદરા રાજ્યના દીવાનસાહેબ શ્રી. મતુભાઈ નન્દશ'કર 
મહેતાએ, વાધેર્‌ પ્ર્નને અને દરગારમાં પધારેલા અન્ય જનમ'ડળને 
ઉદ્દેશીને વડોદરા રાજ્ય તરફથી જે ભાષણુ ગુજરાતી ભાષામાં 
આપ્યુ હતુ', તેતુ' અ'ચેછી ભાયાન્તર, રાજ્યના રીષામાંથી અર્હી 
ઉતારવામાં આવ્યું છે. 


3૮ એપ્ખપમ”“ડળતદ વધ્ધેર 


£05 (₹38181100 07 દ€ 3007૮55 93 13૯ 11015100, 
841014 51:12 (૦ (12 1138215 07 01.121188॥ઈ4ાં. 


(3/4 3143૩) 1920). 


1001 1310]3, 1૬1 ાલ્તંવદડ તપ્ર્વ 011121 £€111610€0# 


&3 ]ઘડ1 ડાવાટ્ત 8% ૬80 11404. 116 દેટ્ડાંતંદા1, 11૮ 5)ડ૯00 
0 તણાં ૯૩0101 ૦૪૮” 9૦૫ ૫#1181 €૦૫00૯યત્ત્વં 60 ૫૮૩૯5 250 
15 180119 £૯11111310ર્ઈ 1115 તત, 11 તરણ €૮€૦7૧૦ 12665545 
10 ॥પ81$1 »૦૫- ૧0૮25105 [૦7 1161£ 1૯11005 ૮૦0૯૫૯? રઘ 
11381110 લ્ડડ દઊ€ 1.410 3611306૯120 ડ4011272]ત 126 ટા1£ઇડાલ્લે 
10 110 0૦૫૪૯૬11 લાડ] ૦૦૬૯1૮0111૯ ૦૦0101 ૦૪૯ ૪૦૫% 
પદાપલક ૦ 0130ના પણા ડડ પંળલ 2ડ ૩૦૫£ 10015 
તાટ0દ પામતંદ-2૦ ૧ ડત11$/[૩૯1૦/૪ 1 -058૦0 તવ 3:00 11181મ1 0૬ 
210૬0૯7613 3॥તં 10 4 [૦૩૫૫10૦8 ૦ 110૯ 3 ડટા1ટ્ાં, 2તત ઈ તઞુે 
€૦૧1001લતે 11૮. ૧10721૮1 ૫105 1116 [૬494 ૦ ઉડ 
કાં%1)7 ૪૦૩૬૬ 1115 1118111૮55 (૯૪૦૪૯૫10601 1131/€ ૧1 112 તવા 
67110 છે/ા1ડા3 ઉ૦૪૦૯તાલતા, પતડદારાલત)? ૬26411 452 5પ 105 
૦1110167 [01 [0-010011108 )/00£ પરલાડિદ૦ પા ટ॥128110છુ )065 
10 ઘાર્તર ૦૪૯૮ 30010૬5 કક ૦10૯€£ ૦૦130૫0૮5. પ01ઞ 116 
5૪11021139 ૦? 186 1151 6૦૪૦૫01૦ લં પ0૮ 116 ».01- 
દલાંળઇ ત્લાટ 0] 1115 કંડતટકડ ૯૪૦૪૦121 & ડ5્વ152િ૦$૦15 
€305 પ5 ૦૦૧૩૯ 10 [455 10 39૫% 15 ૦ 1ર વળતું ૮010*- 
ત0ર(. 1051 જડ પ5૦ [૩૧0૯0૬5 2૮9૦૮ ત્રિ! 10 112: તપા 1૦ 
£૬ટ૧૯ ૫/110 1002 તવ ૃત્તા101 ધીર લાલ: ટા, 8૦૪૮૦૮£ 
પણર્તટડ૯૪1॥5, 10 110 ૭૩08 202076# 823૭ 15 71201655 
(૦૫૪૪1 ૮૦॥0ડ137119 પત્વ્લ્તં વ [:ટટા0 $૦118ા1પહંડ [૮ [0૫ 
8112: 0૪ ડવપ્વત્રંળટ્ટ ૦૫ ૪૯» 1215૦ ડપ॥ડ 105411 
ત્ર7રત [051[2041તફુ 1૦ ૦૦૮૦0 ૦* 41-૮2૫5 ૦7 વૃપાંદનતતા 
(ડત), ઉડ પાંડુઇતતલ્ડડ ૯૦૪૯૬0! 18૪2 હોળ 10૮ 
૯106 1ઢાઉ ૦૫ પતંટ લટ ૦0154110. ₹૦00૫ 156 ઇલ 10- 


અ“કૅન્ઝ સરકારે વપ્ધેર સજાને મપ્યકવાડતે...ખે!ળે મૂઝી ૩૩૯. 


ત ત3િ0!વંઠતં ત [૯518 ૦00૦701117 0[ 7૩૦158 11૮ 12351 31્વ 
ડતપ્રાંદછ ૪૦0? 8૬૦૧3૬ ર્ત૨૫૦૬1૦૧ તવ 1053113 ૬૦ (હ 3૬૯1 
(૦0૫૯૩૫૧૦૩1 ૦0 4ં$ તલ દલ પર 103 0]102 6૩૯1૬39001. 
190£ 1115, [#311પ0પંલટ 13 ઉંધ (0 ધ 1.010 €તરતં ૦01 1219311:3. 
1010 50૫1૯ ૫૦૫૬ લ્લિ1પઇ 0 ]0૪ ૬૦-૧૩ 1૫5૬ છટ 31101113£ 1૦ 
110350 1॥1પદઘત119 ૯ઝ%૩ટાાંલાલ્લતં છે? 1 લી તંદ્રા 10॥15ુ 52123 દ્વ 
૦॥ 113૯ ૦૦૯૭૦18 બા (દા? 1૯૫101 પ 1૯ [૪31 ૯॥15. 


૪૩૫ પ1 1૯૦1૦૦ પ1211% 0૦રવ૯દ ૬0 [10૬૦૬૫૨ 1૯ 1010[% 
43₹110#5 ૦ 1115 તંદ)'ડ 3052101005 ૦૮23514018 1ડીંડ 1115110૮55 
1110 ક0110101& 5દ્દ 10$ 8:4€10035 0૮૯૧ [102વડ5૯્તું 1૦ 0/તંટા' 
10 £૯1॥11 શૃ॥ઈં 3૪111૯ રડી ॥0પ૧1110લા1 ડપાળ 915. 1, 51, 060 
0૫ બી (10 14૯ 27£૯€3:₹5 01101131108 ૬૦ 1, 87, 000 ત1€ [૦0 
૪૦૫ ૦૧૫ 4૦૪014૬ ૦/1 ઈુ3૫1 તપ [18 1૬૯૫૪૯૩૫૮- 


1101૯૦૪૬૯૬, દદ 1125 ૪૯૯10 વંટટાંપંવ્ત 103(-- 


(1) 116 5વળ૯ 53૪1૯103 0000: ૪10 00 પ૫3/081૯15 
પડલ્તં 1111૯€1₹0 ૦ ૦૪14113 ૦0: દ11દં14110॥ ૦1૦ 541811 ૦7 43 
ઊઠ્ઠાત્રડ બ 1તદતે ૦0 1089000૬ ૦ ઘ જ્રણાઉ1પાં તૃપાદ-દલાઇ ૭7 
1રપ][2૦૯ ૦10 [21 3/23 ૫/11 06 ૦૦41॥1તતં 10 ૭12૯ [0₹ 3 111116!” 
ણ110વં ૦4 ૦1૯૦ 5૭11૯1 £૯”11- 


(2) ૨18% 30 ઇણ્કાતત-૬0% ૦૬ ]ઇળટાદ-૨૯ડડ 11:૯0 874210૪ 
€િટડ ૫911 છટ લાતટુટં (૦ 9૦૫ તણા 40છુ (10 ડવ10૯ 196410 ત. 


(3) 14 પઢ છે3(૦૦૧૩ ૦૦૦૯1 ॥10ણા1 ૫011 120500 (010063 
૪૦૩, 1૪ ડવ ઊડા ૩૦110૪ તડ ૬૦૪ ૫ણેડ 1117 ઝલ ડર્પ્રાઝુલ્ટાડ 
$૦ 1381 9૦૫ ॥121 90 41૯ ૬૦ દવટ ૦૫૯# ઊતવ 11031૯5 11:6૯ 1105૯0 
૦2 :01119 ત॥ર્ત દ૦ [0£01૯૯1 )010* ૦111૪. 


(4) શાતા ઉ તૂઘલ્ડાહઉ ણ 800ડાંઉઇ 138 ૩9૩૬૯૪ ૦ 


1235120703 02 315પલ૩ 8૦188 ૦1૬ ૦7 ૦પ 0૧પ0ંવ1 ૫011 5૭ 
$પ 33૬0 ૦૨૦૫ ૬તેલા્તદાંઉડ 2 


ટ એપ્ખપ્મ'ડળના વપધૅર 
ઇળતંડૉડ 10205181100 ૦? 100 ૫૫૪11 8૯ 1036૬ 10 116 €34510105 
#0€2 ૦0121111છુ ૧04015 9૦૫૮; 


“801002 3141૯ 10 પટ 
(310 ૨૦5૩ 91 ૦૫૬ 871૯૬2310૮3 તાઈ 110 


ઊડ 803$/ 7૯46108 1115 11153૬૭૬” 
પત318₹ ”તાદાડ, 1૬1૧003૮ દ41 ૦1 01101021802 ૫/11 ૯ 
4*$ 1૫51 51તદર્ત ૦ણ | 111€ 30894 01 061 88 પાં 
તપા «૦ 2 ૬02081 ૦૩0૮£ ૫૪10૦ ૫૪11 ૭/૦: તાં(લ્ટ 
105 98011 “2પ 11170088 116 લ્વૉધાણ ૦01 16 ડત13પ 004 5૦ 
10 છુપણન્યપ્ટાડ 01 10૯ર્કા 1130071218€૯ તાશ) ૬૦0૯ 1૦ દલ 200૯2 
15 €ડ્ધત્ત્રા। ૯૦૬૯૧00૯11 પાતળ 1033 ૨01 110. 1106 
,પ્ાણડ ૦1 106 ૦3૦૯ ૪11 1૮ 211005 દાદ ૦ 4 50800 &ાતું 25 
દહ 0133012101 1૨€3110€181 2/10 ૫૪011 9૦ જીળતંટા ઊડ 
૦૦0010 ઘરલ 1૯ પ1 10 100 £201: 6 €0108વઘૌં યર 1૦ટુઝાતં 1૦ 
દાર પિટ્ાં॥8૯ત૦ 30 111€ તૈટડાંટઉદ1101 ૦0711૯ &તં]|પદ૩01 ૫૦0૬- 
11 કુ પછતંદ પતા પ1 છટ €881411 ૦ 1104 1રિટ્છાંત1ટઇ1. 


1 303# 5020412119 ૯%30# ૦૫ ૦ 1ટ્&ર્ત 21 13080ર્ડા, ]1॥ર્વપડ!11- 
૦૫૬ શત 12%-૧91ઊ0૪ 1 પળતંદ 116 5૫2679051૦0 ૦ 510 
૩લટાંટ ૦10€# 1142 (૦61 518192-રિત] 3108 10 11029૧૬ 
૬૦૫ પ્તાત્ાદત1 20 ઉ110ત 9) દદપદૃા, 101217 60 9૨ ડટા 
1 9૪ લ્ડપ્થછંગી1ાઇ €6-૦૪ટ7117૯ 50બંદધંલ્ડ; ૦ ટત1૮21€ 
૪૦પત્ડર્દા/ત્ડ દત દઊપડ (૦ ડાયટ 182 11517 ૦ 1[-00૫71દલંટ€ 11 116 
011૮ £ટ81015 01 ૪૦૫૬ પાપં તઇર્વ 410૪૦ 211 10 101131 102 [તટ 
01300૬ 1110 03 છે્લાંત્ત 10₹0૦૫૩15/ ત%૦ાટવં તાઈ 10/21 £૦૫%ટાઈંડ 
દૌણણ ૪31611ટ1 0૦૫૯010૯01 ૦ કડ પ્ાકુઉઉ0૯૩૬ 113૯ ૩1013812 
6વર્ટાદ૪તદ. 1૯00૯10004 ૪€11 110૬ પં:૦1:ટા1 ઇિટતતંડાપં 99 
€ળાતાર્ઢા1% $પછેડાંડા છેદાય દત (॥ઊહ 2412100041 3દાંડૉડ (€૦૫૯0- 
ઝળલતદ થત 112 ₹૪૦૦૯£0૯1૩101 ૦1 1. 13. 1132 34૬14 ૪૩૯/- 
૬/8૪, 32 8112511161, 5૩૪૩ડા1૯દ કતા રતઇદ, ૬1101 9૦૫૬ 


111પ્રાહ ૨૦૫ ઉૅઇ2૬ 9૭ ત 29૦ 314 $13011ં 3:૦૫ 0115821323376 11. 


સ ચર ત્તરડપ્રે વધ્ધેર મત્તન મદ... 


. વિશ્યાસ છે કે તમે વાઘેરો 
1૫1૫૯, 1110 ૯૦૫૦૫૯ ૦1 1154 11 મી એવો કોઈ પ્રસ'ગ કદી 
ઉડર્ટા:૩£ ૫૪11 35ડા#લ્વ1/7 1:3%૯ 116 5૫3 ક હિ 
દ1૯ 1101. કિકાંદંડ8 ૯૦૪૮11૮101. 11૫1 1 પિટ ન્તેઇએ કે 1હન્દુ- 
૧૪1 163૯૬ ત 152 11 શાણા 1800 81001130) ૦૦૦૦૯૬1 રહેરો અને 
0 58 ₹૦ઘ £૮)૦0ઘ૮ 1115૮04તવંઇ૮. /7૦1૪ (115 પપત્નતે સખત 
[૩૯, ૯૦॥તપત ૦૫૬૬9૯૭ 10311) દઉં પ્રા તેર? તમારા 
10૫૪તરડ 0૦૫૪૮ 1૮31 5૦૪૦૮૩8 ૩ર [2/૦1૯૨૬૦ 1113 118 વ્વ 
1188 8ર 10૬03]ત (3€1૪# તાત 91$ પ્રા ૦ 113 ૯૦૪૯૮૩11૯31 
ર108ણ £૯૬[૩૯૦૬ 1135 30110111). 


આ દરબારમાં પણેલાં વડોદરાના રૅસિડન્ટ તરદ્થી અ'ચેજમાં 
વાઘેર પ્રત્યે જે ઉદ્બોધન થયું હતું તેનો સાર રૅસિકેન્સી કચેરીના 
અમલદારે કહી સ'ભળાવ્યો હતો :-- 


ભાપણને! સાર 


સા વરસ પહેલાં ઈ. સ. ૧૮૬૧માં ગાયકવાડના રાન્‍્ન્યમાં રાખવામાં 
આવૈલા સળાસિડિયરી લશ્કરની મદધ્ધી આ દ્ીપકલ્પમાં વાધેરાએ 
મચાવેલાં તેદફાનો રમાવ્વા પછી કૈલાસવાસી મહારાન્ન ગાયકવાડ 
ખ્‌'ડેમાવ તરદ્થી વાધેરે! ઉપરની ફે।જદારી અતે દીવાની સત્તા 
યેસસિટન્ટના હાથ નીચેના બ્રિટિશ અમલદારને સોપી દેવાનું રવીકારવામાં 
આવ્યું હતુ” અને આ બિટિશ અમલદારે વાઘેરાને કબજે રા'ખવા એક 
લશ્કરી રેન્મેન્ટ પોતાની હકૂમત નીચે ખડી કરવી એમ સ્વીકારવામાં 
આવ્યું હતુ. તે સમયથી વાધેરાને પાતપો!તાના ગામડામાં જ ફરજિયાત 
વસવાનુ' હતુ' અને એઓખામ'ડળના આ અમલદાર તરદથી કાઢવામાં 
આવતા પરવાના વગર તે વાઘેરાને એખામ'ડળની બઢણાર જવાની 
મનાઈ કરવામાં આવી હતી. તેમ જ દરેક ગામે વાઘેર પુરુષોએ ગામના 
લશ્કરી થાણા ઉપર પાતાની હાજરી પુરાવવાની પ્રથા દાખલ ડરવામાં 
આવી હતી. શ્રી. મહારાન્તએ અને તેમના પછીના ગાદીસ્ધાએ બિટિશ 


ન એપ્ખપ્મ'ડવાનપ વપ્ધેર 
૩૩૮ 
ઇટરોંડોમ 1૪ ટાડા" વાઘેરો તરફ એકસરખી સમાધાનીભરંલી 
130106 8121૯482 રાજનીતિ ચાલુ રાખી હતી જેને હેતુ 
માં સ્થિર કરવામાં અને સન્તોષવાણુ ઉદ્યોગશીલ 
,ડ* જીવન ગાળવામાં ઉત્તેજન આપવાનો હતો. વખતો- 
* (તડપે તાઘેરાને વડોદરા દરબાર તરથી તગાવીરૂપે અપાયેલી 
થી રકમોની વાત તમે યાદ કરો. જે હૈતુથી આ પગલાં લેવાયાં હતાં 
“તે દ્ળાભૂત થયેલ છેડ અને મને પહેતાં આન'દ થાય છે.કે ઓખા- 
સ*ડળની સમસ્ત વાધૅર પ્રન્તમાં હાલ સ'પૂર્ણ સુલેહ, શાન્ત અતે 
સન્તાષ પ્રવર્તી ગહેલ છે. વાઘેરાની ફેરવાઈ ગયેલી સન્તાઘકારક ટેવને 
દૃષ્િમાં રાખોને તથા જે વડોદરા સરકારમાં બ્િટિશ સરકારને બધા 
ગ્રકારતો વિશ્ચાસ છે તે વડોદરા સરકારના રાજવહીવટતી કાર્ય- 
સાધકતાને દમાં સખીને-હિન્દી સરકારે ઇચ્છા રાખી છુ " રેસિડત્ટ 
તરફથી તમારા ઉપર સખત શપ્તાતે! અમલ યયા કર્યા છે તેને હળવે 
કુર્વા। અને વાધેર લોકો જે વડોદરા સરકારની ગ્રશ્ન હતી અને હજુ છે 
તે વાઘેરોને વડોદરા સરકારને સોપી દેવા. દર 
મને ખસ જિગરની આશા અને શ્રદ્ધા છે કે તમે સો વાધેરો સુશિથિર, 
સુલેટુભરેલુ', પ્રામાણિક અને ઉઘોગશીલ જીવન્‌ ગાળતા રહેરો।, 
અને વડોદરા સરકારની દાયાવાળી સંભાળ નીચે તમે તમારી સ્ઘૂરી 
આબાદી વધારરેો॥. મને જરા પણુ રકા નથી કે વટુદરા રાજ્યતો 
વહીવટ -ગયા સાડ વરસમાં આજ સુધી જેવો હતો તેવા જ હિતકારી 
હવે પછી રહેશે. વાધેરાતું ખરું કલ્યાણુ વડોદરા સરકારને તમારા 
શીશેચ્છક રક્ષક તરીકે ન્નેવામાં તે સરકારની સત્તાને માન આપવામાં, 
અતે કરકસરવાછુ અને ઉવ્વોગી જીવન ગાળવામાં રહેલુ' છેન એ 
સિવાયતી અન્ય કોઈ નીતિ બ્રિટિશ સરકારતી ખફા નર «ગાતા 
વગર્‌ રહેવાની નથી. એ ખ્રિટિશ સરકાર ગાયકવાડ સરકારના સુદઢ 
મિત્ર તરીકે, તેમની પ્રન્ન ઉપરતી ન્યાયભરેલી સત્તાને રકો આપવા 


શમ*પેત્? સરકપરે વપ્પેર પ્ત્તતે મપ્યડવપ્ડને...ખેપળે મૂજી ૩૪૩ 


હમેજ તેયાર ૨હેરો. મને દરેક પ્રકારતો વિશ્યાસ છે કે તમે વાધેરો 
તમારી તોદાની અને ગેરકાયદેસરની વર્તણૂકધી એવે કોઈ પ્રસ'ગ કદી 
ઊભે! નહિ «૪ કરો, કારણુ કે તમારે ભૂલી જવુ' ન નનેઈએ કે હિન્દુ 
સ્તાનમાં સાર્જભોમ સત્તાના દાથ સદા પૂરેપૂરા લાંખા રહેરો અને 
આ દેશની સુલેહમાં ખળભળાટ મચાવવાતા કોઈ પણુ પ્રયત્નને સખત 
ન્યાય અને શિક્ષાધી તે પહેંચી વળશે. ત્રી. મહારાઃ્ન ગાયકવાડે તમારા 
ભલા માટે જેરદાર્‌ વૃત્તિ સદલ બતાવી છે. ભૂતકાળમાં દુકાળના અને 
અછતના અનેક વરસે।માં તેમણે તમને સહાય આપી છે અને સ'કરામાં 
થી પાર્‌ પધ્વામાં તમને ઉપ્ષોગી થવામાં મદદ કરી છે. હવે હૂં 
તમને હાકલ ફરું છુ' કે તમે તમારા રાત્યપિતાની તાબેદારી સ્વીકારવાનું 
ચાલુ રાખો અને તેમની છત્રછાયાને અને તેમના પ્રેમતે તમે સદા પાત 
ખતી રહે. 

વાઘેરો વાસ્તે ખેતીવાડીને ક્ષેત્રે ઉદાર નીતિની મણેરહાપવાળી 
ન્નહેરાત કરીતે વડોદરા સરફાર તમારા પરની સત્તાનો સ્વીકાર કરવા 
ઇચ્છે છે, આ ઉદાર સવલતો] માટે વાઘેરોએ તે સરકાર પ્રત્યે ધણા જ 
આભારી રહેવુ" જેઈએ. વડોદરા રાજ્યના દીવાનસાહેભ પોતે હવે 
તમને સ'બેધશે.- 

રાન્યના વાર્ષિક સ્પિર્ટમાં પ્રકટ થયેલાં અ“ગ્રેજી ભાષણુ ઉપરથી 
દીવાન સાહેબના ગુજયાતી ભાષણુની છાયા ઉપસ્તવી અહીં રજ 
કુરવામાં આવી છે. 

છાયા 
[તા. ડછી મે, ૧૯૨૦] 


વાઘેર પટેલો, ખાતેદાર ભાઈ ઓ અને અન્ય ગૃહસ્થો, 


સાડ વરસ પહેલાં શરૂ થયેલી તમારા પરતી ખેવડી સત્તાવાળી 
સબ્ત્યપપડાત્ત્િદિ મનનીય રેસિડન્ટ સેમ કહા પમાં અજ સેજ 


૩%#૪ ઝએપખપ્મ'ડળત॥ વપ્ધેર 


સુખદ અ'ત આવે છે. તમારા વડવાઓતે તેમના ક્‌ીતુરી વર્તન માટે 
શિક્ષા કરવાની જરૂર થઈ પડી હતી; અને તમે એખામડળના વાઘેરો 
તમારી આદતોમાં સ'તોાપકારક ફેરફાર કર, તમે આબાદ થાએ, અને 
સુસ્થિર, સુલેહશાંતિવાળુ' અને સ'તોપવાળુ' જીવન ગાળતા યાઓ 
યાં સુધી સ્વ, મહારાન્ન શ્રી. ખ'ડેરાવે તમારા ઉપરની બધી સત્તા 
સમર્થ શ્રિટિશ સરકારને સે!પી હતીં. તેથી જ આ સાઠ વરસ દરમ્યાન 
થિટિશ સરકારની સલાહ પ્રમાણૅ-મહારાશન સાહેબે તમારુ' હિત 
કરવામાં અને દુકાળાની તેમ જ બીજી આતાને ટાળવા નાણાની મોટી 
રકમો છૂટે હાથે ખર્ચ્યા કરી છે- જિટિશ સરકારતી તમારા પ્રત્યેની 
સહાનુભૂ તિતે કારણું અને વડોદરા સરકારની મમતાવાળી સ'ભાળને 
કારણે તમારા જીવનતી આદતોમાં અને વત્તમાં સ'તોષકારક ફેરફાર. 
ચવા પામ્યો છે. જેમ સમજુ માબાપ પોતાનાં છોકરાં તર (ગમે તેવાં 
કુપાત્ર હોય તોપણુ ) ગેમ અને માયાભરેલા કત્જ્વ્યમાં કદો ચૂકતાં 
નથી તેવી જ રીતે વડદરાતા મહારાક્નએ તમારું હિત નેવામાં ઊંડી 
લાગણી દર્શાવ્યા કરી છે. આ સાર્ક વરસની મુદત દરમ્વાન તમને 
તગાવીની મે।ટી રકમો ધીરીને અને સલામીની લહેણી નીકળતી મોટી 
રકમતી વસૂલાત મોદૃફ રાખીને વડોદરા મઠારાજસાહેગતી સરકારે 
તમને ભારે ઉપકારતા ખોશ્ન તળે મૂક્યા છે. આજે તમતે તમારા ભૂત- 
કાળની વાતે ભૂલી જવાની અને મહારાક્ન ગાયકવાડ સરકાર માબાપ 
પ્રત મોટી ભક્તિ અતે વદાદાર્‌ી બતાવવાની નવી તક આપવામાં આવી 
છુ. આ મારે શ્રી દારકાનાથનો પાડ માનવે! “ઈ એ. લાંબા વખતથી 
માબાપધી વિખૂટાં પડેલાં છોકરાંઓ પાતાતા માબાષ સાધે ફરીથી 
ગેળાપને પ્રસગે જે આન'દ અનુભવતાં હોય છે તેવા આન'*દની લાગણી 
તમે આ પ્રસગે અતુભવતા હરો એવી મને ખાતરી છે. 

હવે, તમે રાજી થશો કે અના સુભ ગ્રસ'ગની ખુશાલીલરેલી 
યાદગીરી ન્નછીવી રાપખ્યવા ત્રીમ'ત મહારાનસાહેબે ફૂપા કરીને આગા 


“અ'ચેનટ સરડુપરે વપ્ધેર પ્રત્તને મપ્યકવપ્ડતે...ખેપ્ળે સૂફી ૩૪૫ 


કરી છે કે, તમારા ખાતામાં લહેણી તીકળતી ૧,૮૭,૦૦૦ ર્‌1. જેવડી 
-તગ્રાવીની અને જમીનમણેસલની રકમમાંધી રૂ. ૧,૫૧ ૦૦૦ જેટલી 
મો।ટી રકમ જતી કરી અને માંડી વાળવી. * 


તે ઉપરાંત એમ ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે :-- 


૧ ઝજ સુધી જે ધારા પ્રમાણે તમે વાધેરો દર વરસે એક રૂપિયે 
ભરીને એક સાંતી જેટલી એટલે ૪૮ વીધાં જેટલી જમીન ખેડવા 
માટે મેળવતા છતા તે ધારે રજના એક સેટલમેન્ટતી મુદ્ત 
સુધી અમલમાં ચાલુ રાખવે।. 


“ર ખીન્તે કોઈ પણુ નવો જમીન પરતો! કર અથવા પાનચસઈ જેવો 


જ'ગલ-દસ્તૃરી કર તેટલી મુદ્ત સુધી તમારા ઉપર નાખવામાં 
આવશે ર્નાહે. 


૩ ખીજ પ્રશ્ન તરફ જે ઉદાર નીતિ વડોદરા સરકાર રાખશે તે જ 
નીનિ તમારા તરજ પણુ ચાલુ રહેશે “ક જેથી તમે દુકાળ જેવા 
કપરા સમવૅમાંથી પસાર થઈ શકો અને તમારાં હોરઢાંખરને 
નભાવી શકો. 


જ એઇખામ'ડળ પ્રદેશમાંથી ગહાર જતા વાલેરા માટેનાં પરવાનાની 
તીતિ બ'ધ કરવાના ઝેશ્વ પર વિચાર કરવામાં આવશે. 


પ તમારી ત્નતમાં વારસાઈ લપ બાબત જે રૂઢિએ અને રિવાન્ને 
છે તેમા કોઈ બ્નતની દખલગીરી કરવામાં આવશે નહિ, 


૬ તમારા વાધાઓને! નિકાલ થવા માટે અને તમારી ફરિયાદો સત્વરે 
શ્રીમ'ત મહારાજ્ન સાહેબની સરકારને પહોચે એ માટે આ ઓખા- 
મડળ મણાલ અમરેલી પ્રાતના સુબા નીચૅયો છૂય કરવામાં 
આવરો અને તે મહાલ સ્પેશિયલ અમલદારની સત્તા નીચે 
ન્યૂડવામાં આવરે, એ સ્પેશિયલ અમલદાર રાન્ત્યના સરસૂધ્યા 


૧૧૪૧ એપ્ખપ્મ'ડળનપ વાધેર 


મારદત હજર કચેરી નીચે કામ કરરી કે જેથી સ્થાનિક અગત્યન 
ભરેલી બાબતે “કોઈ પણુ પ્રકારની ઢોલ વગરે મધ્ય સરકારની નજરે 
આતી શકે, આ સ્પેશિયલ અમલદારની પદવી લગભગ સુછાની 
હરોળની રહેરો અતે એખામ'ડળ લસ્કરી રજિમેન્ટ એમના હુકમ 
તળે રહેશે. તેથી તે રૅજિમેન્ટના કારભાર પરત્વે તે ક્ત લતી પદવી. 
ધરાવશે અને એમના હાથ નીચે લરકરતે લગતુ' કામ ટરનાર્‌ 
એજ્યુ2'ટ કેપ્ટનની પદવી ધરાવશે. 


હવે, હું તમને શિખામણુ આપુ” છુ કે :-- 
ડન્્લ કુમાર શિવરાજસિ'ધ જેવા મમતાળુ અમલદારતી દેખરેપ્ય 
અને ઉપરીપણુ। નીચે તમારે પ્રામાણિક, ઉ્્યોગશીલ અને કાયદાનું પાલન 
કરનારુ' જીવન ગાળવું, કરકસરથી તમારી આર્થિક રિથતિ સુધારવી, 
સહકારી મ'કળીઓ કાઢો સ્વાવલ'ખી યવાનુ શીખવું, તમારી જત 
શિક્ષણુ આપીને તમારા માનસિક પ્રદેશના અધારાવાળા ભાગમાં 
જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવા, અને સૌથી છેલ્લુ” તમારે શ્રીમ'ત મહારા. 
ગાયકવાડ સરકાર માબાપ પ્રત્યે સ'પૂર્યૂ ભક્તિભાવથી અને વદાદારીથી. 
તમારા જીવનના આદશને સદળ બતાવવો. બરાબર વાદ રાખજે 
જ સાજલોમ બિટિશ સરકાર અને શ્રીમ'ત મહારત ગાયકવાડે સેનદખાસ 
ખેલ શમશેર બહાદુર વચ્ચે અતૂટ મૈત્રો અને હાદિક સુમેળ ચાલુ જ 
છે. નને તમારી ભવિષ્યની વર્તણૂક સારી નહિ હોય અને ભવિષ્યમાં 
તમે ખરાળ રીતે વત*છઞો તો મહારાક્ન ગાયકવાડની સરકારને ઓતરેબલ 
થિટિશ સરકારના હથિયારાતો પૂરો ટેકો ચોકસ રીતે મળશે જ. પપ્યુ 
મને સમ્પૂર્ણ વિશ્વાસ છે “ક તમારી ગેરવત'ણૂક મટે તમને શિક્ષા 
કરવાના દુ:ખદ પ્રસ'ગે ભવિષ્યમાં ઊભા થર 2૪ નહિ. તેથી આજના 
દિવિસધી તમારા સાવભૌમ સત્તાધીચ શ્રીમત મહારાજા ગાયકવાડ 
તરદૂ વદાઘરીવાળી' અને ભાવભક્તિવાળુ' તમારુ હલતચલન રાખતા 


અ'ડજ સરકપરે વાધેર મજાને ગપ્યક્પપ્ડતે...ખેપ્ળે મૂકી ૨૪૩" 


થઈ તએ. એ સરકારનું ભલુ ઇચ્છતા રહે! અને સરકારની સત્તાને 
માન આપતા રહે. 


આ રીતે વડોદરા રાજ્યના અમલદાર નીચે વાધેરો મુકાયા કે 
તરત જ વાઘેરાની સામાજિક સ્થિતિ સુધારવાના હેતુથી આ ખામ ડળના 
ખાસ અમલદાર કનલ કુમાર શિવરાજાસિહતે એઓખામ ડળીના 
કમિરમરતો હોદ્દો આપવામાં આવ્યો અને તેમની મદદમાં એન્યુંકેરાન. 
એસિસ્ટ'ટ ટુ એ'ખા કમિશનરના હોદ્દોથી શિક્ષણુખાતાના અમલદારને 
નિમવામાં આવ્યા. તે અમલદાર દ્વારકાની હાઈસ્કૂલમાં હેડમા સ્તરનું' 
કામ કરતા તેમ જ એઓખામ'ડળ પ્રદેશની બધી પ્રાથમિક શાળાના 
ઇન્સ્પેકટરનુ” કામ સ'ભાળતા અને વાધેરાના યુવાનો માટે ખાસ છાત્રાલય 
ઊભુ કરી તે સ“સ્થા દારા વાધેર યુવાનોને ઉપયોગી શિક્ષણુ આપવાની 
પોજના ચલાવતા હતા. આ અમલદાર સીધી રીતે વડોદરાના વિદ્યાધિકારી 
પાસેથી શ્રી આખા કમિશનરની નીતિતે અમલમાં મૂકવા યોગ્ય હુકમો 
મેળવતા હતા. 


આ પ્રકારની સુધારણા ધણુ અ'શે સફળ બની હતી તે નીચે આપેલા 
રાન્યના દફતરમાંના કેટલાક ઉતારા પરથી નતેઈ શકશે. 


53112301 10113 13400ર્ઈડ “પ તા10101511211011 1202[00₹૬-1920-21 
€॥ત૩ણ ૪11 યાલ ડાઇ ઘટાંળા 
૩00-૧૦૮૦૫-/, 5૫1નન્‍500-5૯૮84011 (1) 

૬ ₹તા1ટ100 ૦1 1વર્ટાદ૪ાઉ €1355ટ5 ” 
1.₹23[₹2012 * ઉ37 (100- 296) 

નહ પ॥ેટત્તાડૉળઇ ૦1 કિર્વપ૦૧100 ૦971116 3/તુઉલ ૦13 10૯$3- 
ડાપાગ 1૦ 13૦5૦ 20[મલ્તે 10 11૪ ૮330 ૦011૬81 7410] 11803 


૦? 35બ૦છટતવ! તાત 930£03 3/33 બાહ ૦ 1 30051 101001211૬ 
[વ8ાઉ#ટડ ૦ (હ 1/018:૬ ૦? 13૯0 122041૯ તેપાાંરટઠ 1132 ૯3#-- 


૩૪૮ ઓખાસ'*ડળન। વાધેર 


71100 10$130૯૦૮ ૦? 0૦૪૦૮0૧૯૫૧4 1118 2070141૯101 0£ત1 
£00૯3110131 /૬$1$131 ૦ 11૮ 01:13 €૦૫4ાંડડા૦100/ ઢપર્ણ 
1482₹ 00૮411 02 80461158 16પડટ ૭% 1/3ઠુ1૮# 5દળતટાડ 3૪૯૪૭ 
5280€1103લદતં, 110 80ત411છુ 110105૯ પ5 ૦૪0ટ0ટતં ૦0 (ંત 151 
91 0૫૦૪૯ ૪8૯# 1920 તત હાંતં ૪૮૪ ડ5311543૮#01)7 પ૦: તઇ(105 
100 3૯3૬. 118 9૮)]પર્તીંત્ટ5 ૦? 114 3728175 કટ 87860311) 
€*૮£€011€ વ40તું ૫૦1૫0૩7 ઠ॥તં €0€૮111? વદાટાઉં૩ ૮૯ 1935 
4ર્ઈપલ્ટતં, 01૫1 ૦ 25 ૬૯૩1૩ $310€$1018તં, 22 ઉ ટ#”ટ 11ટ્ત ઘછ 4ળ 
4041. 104 1તડા10408 કુાઇત્ડ ૯૪૯7૪ 17045૯ 07 87૮41 [પટ 
3000૯5૬, 


£2:3૮4 7010 1231062 .100110151#31100 મેટ[0૦#6-1521-22 
€1॥201૯1 1111 1300112 205(111૮11000 
3€2800-/ કત9-ડટત્ાંઠસ 8/4 
£0૫€21101 01 ઇડર્ત:પત'ત €1355૮૬ 
3720308 10-629 (1૪. 313) 


“15806 1ર્ત0૯૧1101 ૦? 11 ૧81 લાક 0: 0૦14104431 ૦0 
10૯5 ડ17111થ1 10 113૦05૯ ૧૬૦૩૯તં 10 11૯6 «5૦ ૦04 4411 74૮4 
1810૯5 ૦ 5૦॥૪તત] તળતં 1/47 ૫૪૯#૮ કિડ ઇડતૅલ(૩%૯/૩ 599 દક 
₹)€03£110૬41 31 11211100 188 01 7૦૬૯0396 1920... ..11 કડ 2 11- 
108 1૦ તળ1૯ 11131 5૦1૪૯ ૦1 11105૮ છં૦»5 1149૯ $૦૦વ 3૪ શાળ 
40 110 ૯%ત121141101 તત્ર્ત 1પ 37012 18614! 242૮5; વાકુ8 ૦ 
10૮28 ૪૦૮૦ 10 £0511ડ॥ 11%તં 5(40તંતર્લ ત 0 ૦02 11 513106 
1900. 105 દવડાપ1૦ન ૦ 116 101012 5110355 ડૉઠ05 ૦ 0/૦ટ/ ૯55 
7દ 100 ાળાલ 01118 પ્ંડાદ ૦ 115 111૪7800૮55 ધટ 1401ત/ત]4 
5૯5 18 ૦01:030034 441, 11૯58 ૫173813827 3027તલ35 ઇહ 5005- 
€1ઢ117 1111૯6 (૦ ૧11૦0 10૮ 124201" 3212 ક9૮0 £008 દ 
€1011115 ૬1૧01, ૪8112 પતાંઠિઃ ઝડ. 1પ ૮ (૭41 ૯૪0૪2105૮5 ૭? 
100 80૧15 [10036 41 0૫૧41ત્તં !0 [₹$. 3, 367-1411-11. ” 


અ“શક સરકપરે વપ્ધેર મત્તને મપ્યકવાડને...ખેપ્ળે મૂઝી ૩૪૬- 


₹ઝ%ા₹2€1 [011 કિગ#0તેં3 /તા1151721101 3૨0016-1924-235 
€0૩૪1ટ£ 1 (ઉર ?01લ્ડા) 
કટાા0ળ કિ 4ર્101015:21101 01 04038120021 
3147301 68. (10. 24) 

“ટ 0૫1-001 113033 9 1100 00 ઉર 01106 
૯૦તત્તપલ્તેં ૦ 1812૯ 3:71 02:૯5€110૪ ૪243૦૦ વળ્ઞવં ૦ર 110 
૬1૯ તૈ]$111€1*--**.** કિં 

10#88#૧ 70 (૪૪- 24) 

૧1॥1019-૦00€ 1૧11801215 01 ૪૦૦ લીવ #૩૯ાલ ૫૪૯૯ લ#ટા3લ્ત 
1:01 તઇભળતંટ0૦૯ વ 106 તંવાં1) ૬૦1-2311, પાલ 5 1૯1૪ $0$ગ- 
હાં0113$ ૦] 4 7વલાલાડ ૫૬૮૯૦ ળલવૃપાંત્ટ્વં 10 111૯॥ળ (10 "011-૮111; ૧૧૫૦ 
૫૫૩ કુમટતડ 1481૯ ૬૦ ત1ઇટતઉં ઇટ ₹૦011-તત11 તૉંટ્ત તપતાછુ (100 ૯£ 


પ્રાવૈટ્દ 7૦0૦07. 110 ૫0ર્ા ળપઘણાઈ?દ 112012 10 ૧11હ॥તે 110 તૈતા1૪ 
1011-૦411 31 પદ ૦105૯ ૦1 10૯ 9૦૩1 ૫07૧5 55. 


આ ઉતારા અ'ગ્રેજી ભાષામાં છે. તેનો સાર અત્રે ઉતારવાની 
જર્‌રે નથી. 


પરન્તુ વાઘેર બોર્ડિંગ હાઉસની યોજના સર્જ રીતે સફૂળ બની હતી 
તે વાત ઇતિહાસને ચોપડે મૂકવા જેવી છે. આ વસતિઝહતો લાભ લઈ 
વાઘેરાના કેટલાક યુવાનો અ'ગ્રેછ શાળામાં ઉચ્ચ શિક્ષણુ લઈ શકયા 
હતા, જેમાંના કેટલાક ચુન"દા સીનિયર ટ્રેઈન્ડ શિક્ષકે બન્યા હતા, કેટલાક 
કારખાનામાં સારા ફેરમેન બન્યા હતા, અને ક્દોઈ લશ્કરમાં હવાલદાર 
અને જમાદાર બન્યા હતા. એકાદ જણુ વડોદરાના કલાભવનમાં ભણી 
બાંધકામખાતાના ઓવરસીઅર બનવાને દાખલે। છે. 


આ વાધેર યુવાનો કિકેટ-હોજી વગેરે રમતોની રોળાના 'કેપ્ટનનો 
હોદ્દો સુજાછતા થષા હતા. એ પર્સાતિઝહનુ' સ્વત'ત્ર બેન્ડ યોજવામાં 
આવ્ય હત્‌*. તે દારમાની જનતાતે બહ ઉત્તેન્ૅકુ બન્યું *-” “ *રી 


“અ*થેજ સરડપરે વપ્ધેર મજાતે મપ્યડવપ્ડને...ખેપ્ળે મૂકી ૩૫૧ 


10 3106110721૯ ૫3/3818615* 1 ૦15! પડ8 ૦011૯€* [૯0103 ૦1 112 
120૫003100 12૮0411111 પ્રા11 હિર? ૩૦૫૬ 10૯5 0 3૪૦૬1- 
1211 $૫£૦, 1380 ઈવ૦ ૩1101 12231110011 3101? 211017 3:0૫ 
“ડ૯19ાટલડ 10 155 ૫040£૯01ધલઈ. ૪૦૫ વલ્ડ:1૫૦ ૯૫૯૪ 
€1€૦૫/28૯1€11, 1 301518 ૪૦૫ ૯૪૯.૬૪ 5૫૯2૮33. ૪૦૫ 104) 
૯ પ્રડહ 07 11313 1૮11€₹ ૦ 013113/ 11 0૫ 1110. 


૪૦૫1૩ ડાં1૮૯:૯1)/ 
તરે. ૩. 14111 (110100) 


€૦॥041ડડાં૦1૦૯૬ ૦1 0૦1:13133116431 
10 


15318£31 ડે. 30311, 

ઝિઉંપ્ટ૨11૦004ા 7353131211 10 

0૦1૬4 ૬€૦1૧૫101551010:;, 
12૫૪71૬ 


1.%1(14€૬-- 


180[007દ ર૦ 1919110 115110૯1101 11 
810 3ન્ાલ-- લ 2# 1920-21 
10. 50 


"7 126-31૯ પ/તટારટશ 38૦૧ તા18 120પડ૯ ૫૪709 101130તલર્ત 
2 1997411: 11 11૯ 3€3' 1920 દત 110 કઈ૦€21101તા /ડડાડ130 
(10 0112 ઉબતાળ1ડડાંળ1€7 ડે ડર”. 15013041 703131, 8.7. 
૧૪ત3 30ર્ટા £૯૬0૦5116 [૦₹ 116 પઇ્લાતિ[૦ ૦01 ઘડ 10ડા1પા0ાંબા. 
0૦૫1૬ 11106 5400૬00 ૪તં ડાલા ૦/25, દલા ૯૦ પ:€7€ 21 1તડા- 
તેટ 3%3518૯₹ ડાપર્વંટા15 જવ 110 હાઉ ૦14 1130 હ. 1૬ પ્ર'તડ 
પ9 વાં॥પિ૮પાંદ £૦ ૦૪૭૦૦0૯ 110 7ણધવાૉલ્ટડ ૦ પીલ 15481075. 
4. પ્/ત1 111:૯ (1106 15 પ્ડપર119 0[૩[૩૦૬૯ 4 10 00૦1૯-1૯01115, 81૬ 
8. -₹1)થળપ્ઢાં 5031 તૃત ૦૬1૦૬ લાઈ1પડાંતડાંત ૫/70₹]:૯15 
દ'તર્વ૫ 2119 ડપત્લ્લટવલ્તં 11 11 પલાં॥છુ ૫૦1પાળાદતા) ંવ વોલ્ટ 
સાઇલાવંતપ ટ ૦1 પદટી1૯? ૦5 દ ડ 011001. 


8પર એપ્ખધમ'ડળના વાઘેર 

૧ ટડ૦ 30/4810૯₹ 103#ઈટાડ તલત 1110 10૮31 ૪૦૬૩361114: 
ડટા ૦01. 1081 [705૮૯53 ૯૦॥104#તડ5 ૭િ૫ ૦073819 9111 1131 
તાંમ્ંદપ્ટ્વં 87 01॥૯₹ છાં3ડડ૯ડ૭. 01૯ 097 110 પ3/481૮# 905 
8100 15૬ 1 133 ૦61455 તાત 310116 ૩5 5૮૯૦॥ઈં 10 1419 


0101. ?* 


મકરણુ ઓગણપશ્ચાસમુ' 
વાઘેર સસ્કૃતિ 

વાઘેર સ'સ્કૃતિ આજે જે સ્વરૂપે દેખાય છે તે રૂપમાં તે સર્વા'શે 
ભારતીય સ"સ્કૃતિ નથી. પ્રતિહાસની ર્દાણિએ આપણે વાઘેર દમના 
મુખ્ય કુટુંબ માણુક વ*શની સ્થાપના ઈ. સ.ના ચૌદમા સૈકાના 
આર”ભમાં થયેલી જેઈ શકયા છીએ; પણ્‌ તેની પહેલાં આખામ'ડળ 
પ્રદેશમાં ગારી'નન ગામની આસપાસ-પરદેશથી વહાણુરસ્તે મેમધહકા, 
અને સડ્કરખેલીમ-તથા રાયબો। અને સાયબો આવી ગયા હતા તે ન્નણીએ 
છીએ. એ આકમણકારના કાફલામાં અનેક માણુસો આ પ્રદેરામાં 
આવ્યા હરી. તે વખતે આ દેશમાં વસતી કોમના ત્રણુ તકો હોવાની 
કથા વાઘેરની વાતે! પરથી મળે છે, ડાબા; કાળા! અતે સેપડા. 
આ પૈકી કાળા યવતૌ કદાચ શ્રીકૃપ્ણુતા સમયના કાલયવનના અતુન્ને 
હઈ શકે, તે પછી છેક ઈ. સ.ના બારમા સૈકા સુધી એતિહાસિક 
સ્થિતિ ઉપર અ'ધારપછેડા ઢ'કાઈ ગયે! છે. કેટલાક શિલાલેખો પરથી, 
"'ટલાંક તામ્રપત્રો પરથી, અને કેટલાંક સ્થળાના નામો પરથી ઝાંખી 
ઝાંખી પ્ૃતિહાસુની રેખા ઉપન્નવી શકાઈ છે. તેમાંથી વાધેરની અસલી 
એતિહાસિક હુછ્ીકત સુસ્વરૂપમા સાપડતી નથી. 

પરન્તુ વાઘેરો શુદ ભારતીય સ“સ્કાતિ ધરાવતી પ્રજ્સ નથી એ વાત 
એમના રીતરિવાજ પરથી, ધામિંક માન્યતા પરથી અતે કેટલીક 
આગવી રૂઢિ પરથી જખણ્‌ાઈ આવે છે. 

વાઘેર પ્રગ્તતો અસલી કાફલો આ દેશસાં-મ્રોસ, ઈરાન, મેસે[- 
પારેમિયા અને દક્ષિણુ સિન્ધ મારક્ત એ! ખામ"ડળના દર્યાકાંટે આવ્યો 
હશે એમ અનુમાન ખે'ચ શકાય છે. 
એ ૨૩ 


કુપ૪ એ।ાૅખપ્મ'ડળતા વાધેર 


વાધેરાતી હાલતી ભાષા ભારતીય સિન્ધી ભાષામાંથી ધણું અહો 
ઊતરી આવી છે એ સ્પ છે. તેઘી સિન્ધ અતે કરછ સાધે એ કોમના 
કમસલી વડવાઓનેો ધાઢો સ'મ'ધ હતે. 


ઓખામ'ડળ પ્રદેશ હમણાં હમણાં સૌરાધૂ-કાડિયાવાડનો ભાગ 
ભૌગાલિક દષ્િએ ગણાય છે, પણુ સે! વરસ પહેલાં બેટ ઠારકાનો 
સમ્બન્ધ કચ્છ દેશ સાથે વિરોષ હતો, અને કાઠિયાવાડના લોકો બેટ 
દ્ારકાની વસ્તીને કચ્છી વસ્તી ગણુતા અતે બેટ દ્રારકાના લોકે 
ન્નમનગર, રાજકોટતી વસ્તીને કાડિયાવાડી વસતી ગણતા હેતા 


વાધેરના વડવાઓ ઓખા પ્રદેશમાં દરિયામાગે” પશ્ચિમ દિશાએથી 
આવ્યા હતા તેમ કહેવામાં જરા ય ખાડું નથી. 


આખાની વાધેર પ્રશ્નમાં પર'પરાથી ઘડાયેલા વિચારતી સ્થિરતા 
અને રૂહિચુસ્તતા એટલા મોટા પ્રમાણુમાં હતી કે જ્યારથી વાધેરતા 
વડવાઓ બેટ દ્ારકાના દરિયાકાંઠે આવ્યા સાર પછી કોઈ પણુ વાધેર 
સરદારે પોતાનતુ* સ્વત'ત થાણું આખાની બહાર નાખવાનો વિચાર પણુ 
કયો નહોતો. સે'કડો-( હજારથી વધાર-) વરસોથી વાધેરા આખાના જ 
જ ગણાતા રલા છે. અજુનનતે લૂરનારા કાબા તે મીરાંતા કાળ સુધી 
કાળા તરીકે આ દેશમાં વસતા હતા. મૌસ, ઈરાન વગેરે દેશથી 
ભારતમાં આવતી ડશ્નને આપણે યવન કહેતા હતા- એ યવને પોતાની 
માન્યતાએ અને રૂઢિઆ આપણુ દેશમાં લઈ આવ્યા હતા. પોતાનાં 
હથિયારો, પોતાનાં વાસણો, પોતાનાં વસ્તા, પોતાનાં ઘરેણાં, પોતાનાં 
ઘરોના ઘાટ, અને ટૂ'કામાં કહીએ તો પોતાની અસલી રહેણીકરણી 
લઈને એ લોકે! ખેટ દ્વારકાના પ્રદેશમાં આવી વસ્યા હતા. 


વાધેર્‌ પ્રશ્નની સ“સ્કૃતિમાં ત્રીસતી, આસીરીંઆની, સ્કીધીઆતી, 
ઈરાનની અને સિન્ધની સસ્કૃતિની ઝીણી પાતળી ાયાનાં દર્ચન 
થાય છે. 


વપ્ધેર સસ્કૃતિ ૩પ 


ઘામિડ જીસ્સો! : વાઘેર પ્રશ્તતો પોતાનો આગવો કોઈ ધર્મ 
હોય તેવું તેમની રહેણીકરણીમાંથી જડી આવતુ* નથી. તે કોમના કાઈ 
ઇષ્ટદેવ હોવાનુ” જણાયું નથી- અલબત્ત સોળમા સૈંકા પછી દ્વારકાનાયની 
જય ખોલાવતાં એ લોકે! શીપ્યા હતા; પણુ તેની પહેલાનો એ કોમનો 
એવા કોઈ અસલી અવરોષ સાંપડતો નધી કે જેને આધારે કહી શકાય 
“ વાઘેર સોમનાથ મહાદેવને, કે વિષ્ણુ ભગવાનને “કે કોઈ મહાકાલી 
રૃવીને, હનુમાનને કે ગણુપતિને પૂજ્ય ગણતા હતા. માણૅક વ"શના 
પાંચસો-છસે। વરસના ઇતિહાસમાં રાઈ વાધેર સરદારે પોતાના ત્ામને 
.પાદરે મદિર કે દેર્‌' બ'ધાવ્યાની કથા સાંપડતી નથી. અલબત્ત આપણે 
આ પુસ્તકમાં જ્નેયુ' છે કે મ્હાપ માસેક અને તેના દીકરાએ શ્રી 
પ્રકાશાનન્દ શકરાચાય તરદ્થી ગુગલી ખાહ્મણ લાખા ઠાકર મારપત 
દ્વારકામાં થયેલા વિષ્ણુયાગ યની રાન્ન તરીકેની દક્ષિણા આપવાની 
ઉદારતા બતાવી હતી, તેમ જ દ્વારકા પાસેના લાડવા નામના ટી'બા 
ઉપરના વાઘેર સરદારના ગામેથી શ્રી વલ્લભાચાઃ“ને દ્દારકાના ખાલી 
પડેલા દેવાલ્યમાં બેસાયવા માટેની મૂ તિ દટાયેલારૂપે મળી હતી. એટ્લે 
તે ગામના અસલી વાધેરાએ કોઈ આકમણુમાંથી મૂતિને બચાવવા 
પોતાના ગામે તેને ધરતીમાં દાટી મૂકી હેવી જેઈએ. આ ખે દાખલા 
સિવાવ આ વાઘેર કામના ઇતિહાસને કોઈ દેવદેવીના મ'દિરિ સાથે 
સબધ હોવાનુ જણાયું નથી. 


સૌરાણૂમાં ધત્યેક ગામે નાનુ સરખુ પણુ દેવમ'દિર હોય છે. સિંધમાં 
“દ ફસ્‍્હમાં એવું નથ હોતું. તેથા વાઘેર્ની સસ્કૃતિ પર સિધની “કે 
ઇરશિનની છાપ પડેલી છે તે સપણ થાય છે. 


ખેટ દ્દારકાના યાત્રાના સ્થળાના વાતાવરણુમાં વાધેર પ્રશ્ન વિકસીને 
આજને સ્વરૂપે પહોંચી છે છતાં વાઘેરો ખેટ દ્વારકામાં જ્યારે ન્તય ત્યારે 
રવમ'દિરે જવાનો આગ્રહ સેવતા નથી. હાલની વાધેર પ્રક જેઠ સુદ 


૩૫૩ એપ્બપ્મ'ડળના વાધેૅર 


એકાદશીના તહેવાર ભીમ એકાદર) તરીકે પાળે છે તારે આખા- 
મ'ળના બધાં ગામડેથી વાધેર લોકો બાઈન્ભાઈ કારકા આવે છે. 
ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરે છે અને ઠ્વારકાનાથના મ'દિરે અવસ્ય જય 
છે, આટલી સ'સ્કૃતિ એમને અ દેશના હિન્દુ લોક સાથે સુળદ્દ રાખી 
શ#ી છે. આખાના વાધેરને કોઈ મુસલમાન કહે તો તેમને ગાળ દેવા 
જેવું અપમાન થયું લાગે છે. હાલને તબકક આખામડળમાં વસતા વાધેર 
લેક્રો ચુસ્ત હિન્દુ છે. 


કચ્છ અને સૌરાષ્ના દરિયાકાંઠા પર વહાણેા હાંકવાનું અને 
ચાંચિયાગીરી કરવાનું કામ જે વાવેરો કરતા હતા તેમના ઉપર સિંધના 
નગરઠ્દાથી પ્રસ્લામી ઓલીઆનું અ1કમણુ આવી ચડયું હતું. તે 
ઓલીઆના ચમત્કારથી એ વહાણુ હાંકનારા ખૂબ અ'ન્‍નઈ ગયા હતા 
અને તે એલીઆતે વશ થઈ એ લેકાએ ઇસ્લામ ધમ સ્વીકાર્યો 
હતો, એવી રીતે ધમ બધ્લનાર વહાણુ હાંડનારાએ કચ્છ માંડવી; 
મુન્દ્રા, ભચ્ચાઉં, લખપત વગેરે બન્દરૅ કચ્છમાં વસતા હતા અતે ખેટ, 
અરાંભડા, સલાયા, ખેડી બ'દગ, નડીઆ, બદર સૌરાષ્માં વસતા હતા. 
તે લે[કોમાં સલાયા શેડીઓઆ, સીકા, ખેડી બ'દર, બેટ જે વસતા 
હેતા તેમાંના ધણા વાઘેર હતા તે મુસલમાન બન્યા. ખેટ, માંડવીના 
મુસલમાનતે ભડેલ્‌ા તરીકે એળખવામાં આવે છે અને જેડીઆ, 
ખેડી, સીકા, સલાયા બ“દરના વહાણ હાંફનાર સુસલમાની વાધેર તરીકે 
અએળખાય છે. આવી સ્થિતિ હોવાથી નનમમનગરતી આસપાસ વસનારા 
લોકો વાધેરને મુસલમાન સમજે છે, ખરી રીતે ઓખા પ્રદેશના વાધેરો 
ચુસ્ત હિન્દુ છે; અને «નમનગરનાં બદર પર વસતા ખલાસીઓ ભડેલા 
છે તેમને ભૂલથી લોકો વાઘેર કહે છે. 


એખામડળના વાધ્વેરના કોઈ તહેવારો એવા રસથી પળાતા નથી 
“ઝે જે પરથી એ કોમનું મૂળ સ્થાન આછાપાતળા સ્વરૂપે નજર 


વ્રાધેર સ'સ્ફાતિ ૩૫૭ 


આગળ આવે. દિવાળીના તહેવાર સાથે વાઘેરોને બહુ ઘાઢ સ“બ'ધ નથી. 
હાલમાં વાઘેરો શીળી સાતમને તહેવાર પાળે છે ખરા પણ્‌ તેમને 
ગોકુળ આડંમના તહેવારમાં બહુ આકવણુ નથી છતું. રમનવમીં, 
નર્સાસેષ ચતુર્દશી, ગણર્પાત ચોથ જેવા તહેવારોની વાઘેર કોમને બહુ 
પડી હોતી નથી. માત્ર ભારતીય તહેવારમાં હોળીનો તહેવાર એ કોમ 
ઊજવે છે. સિંધમાં હોળીના તહેવારે અસુક જાતના પાગ બોલીતે અને 
રાતે દુહાની રાગણીએ લલકારીને ઊજવાય છે તેમ વાઘેર ભાઈએ પણુ 
હોળીની રાતે ગામડાંના ઝાંપાની બહાર હોળી પ્રકેટાવી મરદોનેો દાયરો 
ભરે છે; અતે ફાગ, શુ'ગારી ગીતો ગાય છે. 


વપ્ઘેરતી સ'સ્કૃતિ--એ કોમમાં બાળક અવતરે છે તે વપ્પતની 
[યા અને માણુસ મરણુ પામે છે તે વખતની કેયા ભારતીય ક્યાએથી 
જીદી પડે છે. જન્મ વખતે બાળકની નાડ મોળવાની ક્યા, માતાના 
પેટમાંથી નીકળેલી એળને ધર પછવાડે દાટવાની વિધિ વાધેર લોકો 
એકસરખી રીતે કરતા નથી. ધરનુ માણુસ મરી ગયુ” હોય, શુ” નાનું 
"ક મોટું, ત્યારે સ્મશાને ગયેલા ખધા ડાધુઓને સ્મશાને જમાડવાની રઢ 


વાધેર કોમમાં ચાલુ હતી. ગરીબાઈ ને કારણે એ રૂઢિ હાલ તે કોમમાં 
ધસાઈ ગઈ છે. 


વાઘેર કૉમની લગ્તવિધિમાં અગ્નિ પ્રકટ કરવાની”કે કોઈ ગોત્રોચ્ચાર 
કરવાની વિધિ થતી જ નથી- વૈધવ્ય પાળવાની કરજ વાધેર કોમની 
સ્રીએ પર લાદવામાં આવી નથી. કોઈ વાધેર બે પત્ની પરણુતો નથી. 
ગરાસિયા રજપૂતોના સહવાસમાં વાઘેર રહેતા હવા હતાં તે કોમે એકથી 
વધારે પત્તી પરર્વાનો રીવાજ એમની કોમમાં દાખલ કર્યો નથી. વળી 
એ કોમમાં અનેક બળવાન અતે શયષવાન નરે પાડયા હતા હતાં કોઈ 
વાઘેર સરદારે પ્રડોમની સ્ત્રીનું હરણુ કર્યું" હોય એવે! દાખલે રૌોધ્યે 
મળતો નથી. ખીજ ન્યાતની આને ધરમાં બેસાડવામાં એ લોકો એબ 


૩પ એેધ્ખપ્મ'ડળનપ વધ્ધૅર 


માને છે. તેમ જ વાઘેર સ્રીને ખીજ કોમમાં પરણાવવામાં એ કોમમાં 
લાખન ગણાય છે. છેલાં સાઠપાણૂાસે! વરસથી જૂનાગઢ પાસેના બાંટવા, 
માણાવદર ગામના સુસલમાન તાલુકદારના કુડુંબમાં ધોડી વાઘેર કન્યાઓ 
રાજની રાણી ગણાવા એમના માબાપે મોકલી હતી. 


વાઘેરાનુ” રોન્નન્દુ' છવન એવા ર'ગવાળુ” નથી હેતુ” કે જે આપણે 
શુદ્દ ભારતીય ર'ગવાળુ' કહી શકીએ. રોજ નહાવાનું વાધેર કોમમાં 
આવશ્યક મનાયું નથી, કુતરાને શ્વાન-માસ, કે ગ્રાયને ગોમ્રાસ કે કીડીઓને 
જીરીઆરુ” અપણુ કરવાનો રીવાજ આ કોમમાં હોતો નથી. વડ, પીપળા 
“ક તુલસી એ કોમમાં પૂન્નતાં નથી, ત્રાહ પખવાડિયાનાં થાદ્ધ વાધેર 
જામને માન્ય નથી. માત્ર અભ્યાગતને--કહેવાતા સાધુસન્તને--સટલો 
આપવાના સદ્દિચાર કોઈ કોઈ ઘરમાં પ્રચલિત હોય છે. પોતાતા 
જુટુ'બના વડવાનાં પરાક્રમમાં વાઘેર લેકકો રસ લે છે. એમતી ખાંભી, 
જાઈ પણુ ન્નતના ચિત્ર કે અક્ષર્‌ વગરની નનેઈ નેં વાધેર મમરૂરી અવુશવે 
છે; પણુ તેની પૂન્ન નવલ્લે જ થાય છેન 

વાઘેર પ્રન્ન સપ્તાહના વાર (દિવસ) આ રીતે ગળે છે. સોમવાર, 
મ'ગળવાર્‌, ણુધવાર, બ્રેસપતવાર, શુકરવાર, છંછરવાર ( શનિશ્ર 
ઉપરથી), દીતવાર ( આદ્ત્યિ ઉપરથી). માસની તિથિ માટે તે બહુ 
આતુર છોતા નધી, કારણુ કે તે લોકો એકાદશી, પુનમ, પાંચમ, બીજ, 
ક આડમની તિથિના રોજ કોઈ ત્રત કરવામાં પુરુષો કે સ્રીઓ માનતાં 
નથી, વરસાદની કડતુ પછી એમનુ” વરસ બદલાતું હોય એવું એમની 
રહેણી પ્રથા જણાય છૈ. 

વાઘેર કામનો પોશાક રૂઢિબદ્દ છે. ગુજરાતની ઘણીખરી '્મે 
છેલ્લાં ભસે! વરસમાં પોતાનો અસલી પોશાક નેવે ચડાવી દીધો છે. 
અને દેશકાળ પરત્વે પોશાકમાં અવરનવર ફેરરા કરી નાખ્વા છે? 
પરન્તુ વાઘેર કેમના પોચાકમાં વરસોના વરસોથી કોઈ મોયે ડેર્ડ્ાસ 


લપ્ધેર સસ્કૃતિ ૩૧૬ 


થયો નથી. એ ખીના એ ક્નેમની રૂઢિચુસ્ત વૃત્તિ દર્શાવે છે. એમના 
પે!શાક પરથી એ કોમનું અસલી નિવાસસ્થાન વિષે અટરળ કરી 
શકાય એવા “ટલાક લક્ષણે! મળી આવે છે. 


પો!શાક-કપડાના ૨ર*ગ--વાઘેર લોકોએ ( સૌરાષ્નની ઈતર 
ગામડાંવાસી પ્રજ્નએ પણુ ) પોતાનાં લુગડામાં ધોળા અને કાળા એ 
ખે ર'ગને જ અપનાવ્યા છે એટલું « નહોં પણુ તેને આગ્રહભરી 
રાહેધી વળગી સહ્યા છે. પુર્ષોનાં કપડાં ધોળા રગના ૦ હોય છે અને 
સ્રીઓનાં કપડાં કાળા રંગનાં જ હેય છે. પાછળથા સ્રીઆએ લાલ 
ર"ગ ક જ'બલી ઝાંઈવાળા ફાળા ૨ગ પોતાનાં કાપડાં માટે (કમખા 
મારે) પસ*દ કર્યો છે. છેલ્લાં પચ્ચીસ પચ્ચાસ વરસમાં પુરુષોએ શહેરી 
જનોના ચેપથી અને સારા દેખાવાના પ્રલેભનથી કાળા ર'ગના ડગલા 
% ખાખી રગના ડગલા પહેરવા માંખા છે, અતે યુવાન બાઈ ઓએ 
કાળા રગના ઓઢણાને બદલે છંતર ર'ગના ઓઢણું વાપરવાનું શરૂ 
ક્યું“ છે, મારી સમજ એવી છતી કે ઈરાનમાંથી સિ'ધવાટે દ્દારકાના 
દરિયે આવી ચડેલી આર્ય પ્રન્નના કાફલામાં વાઘેર ફોમનું મૂળ કુડુંબ 
રોધવુ' ફળદાયી નીવડશે. એમ કરવા માટે મુબઈના પારસી પડત 
સમસુલ ઓલમા જીવણુજી જમશેદજના લેખા મે* વાંચવાનું” શરૂ કર્યું” 
છતું, મતે તેમના લેખામાથી ઘણું ય મળ્યું છે. પુરાતત્તતનતી ટણિ 
[વિકસિત કરનારા જે જે પ્રસ'ગેો મને જીવનમાં સાંપક્ના છે તેમાંતેો 
ગેક પ્રસ" શ્રી, જીવણુજ જમસેદજી મોદીના લેખોનું" માર્‌* વાચન 
ગણાવી શકાય. એમણે પ્રતિપાદન કયું” છે 'કે હિન્દુસ્તાનના “મગ ” 
લોકો એ ઈરાનના સોાખેદ હતા, સૂર્ય અને મિહિર ગોત્રવાળા ત્ષિતી 
નસુભા નામની ખેટીના વ"શના એ ( મોખેદો ) હતા. શ્રીકૃપ્ણના પુત્ર 
સાંબને સફેદ કોઢ થયો છતો. તેણે સૂર્યની મ્રાર્યના માટે ચન્દ્રભાગા નદી- 
કઠે એક મદિર બ"ધાવ્યું. તેની પૂન્ન કરવા સ્થાનિક ખાહ્મણુ ન મળ્યા 
તેથી “ મત્ર ” બરાહ્મણુતે બોલાવ્યા. “ મગ “ લોકો અબ્ય“ગરૂપે દોરી 


૩3૭ એઅપખપ્સષ'ડળન! વાઘેર 


મોબેદતી પેઠે ભેટ તહિ પણુ ગળે બાંધતા હતા. આ 1030૪ માટે 
પુરાતત્ત્તવિદૂ મિ. ખજ્જેસ નામના યુરાપીઅન વિદ્દાન લખે છે કે-- 


“ડી 1પત'ડ વૈ'લ્ડડ 11 પતા ૦ દડલટ પ૦ પલા ૦૯૩૭ 
૮૦૫૯0૪ 1ાંડ [૯1૩૦૩ 1010 1.0 1૦૦ 0૫૪41 પદ 
ત ડ્ાંદ્વૉટ-“ 113 8૧ ''-૮૦૫1૧ત 13 ૫૪તાડદ. બૅઠ્ીઆમાં 
₹1)74388૧નતું રૂપાન્તર “037૧031 -“ અવ્યાઓંહ “-જેવું મળે છે. 
વળી છઠ્ઠા સૈકામાં લખાયેલી મનાતી પોથી બણુત્સ'હિતાના અગેજી 
ભાષાન્તરના ઉતારા મને આ રીતે મળેલો છે. આ પુસ્તકના લેખક 
વરાહમીણિર લખે છે કે, 


[ 1110 1101080 014 5૫1) ૦૫૭11 10 0 104વં૯ 
ગદા લારપ૧૬૦વ 1050, 10૮ 01લ્&તં, 10361 1૯8, 11પઠુમિ, 
લલ્લા તવ છલ્ઢડાં વત બૌતતે 11 110 તૌદલ્ડક 0 દીલ 
40%£પાલાતલાક 50 ૩ (0 છ૯ ૮૦૫૯1 તૈ (01 10 ટા 
૫૩/૩1 તૈ 10 90૩૩0૦1૧. ઊલ 10ંતંડ ૫70 10૫૩૯૩ 
8૫૦૫014૪ ૦૫૫ ૦1 115 દાલંડ, પટ તડ 8 વૉંહતંલપ ગાત 
006110૮0 11813૪ 40૫૪0, 145 1મંડ 702 રતં૦મલ્ત 
પદ લ્વત-તો0ટડ વાવ ૨ ઠાત્તાટ” (14080582) £૦૫॥06ૅ 
115 પક્ા1ડદ, ] 


, વાધેર પુરુષોના પોશાકમાં કઝર ઉપર પછેડીથી બેટ બાંધવાતું ભેટ 
બાધણુ* મુખ્ય હોય છે. આ લેટબાંધણું હત્મરો વરસથી ચાલતી 
ગાવેલી રૂઢિ પ્રમાણે વાધેરાએ હજી સુધી જતુ” કયું” નથી. એ કોમતો 
શિષ્ટ પુરૂષ કદી પણુ ભેટભાંધણા વગર બહાર નીકળતો નથી, વાધેર 
પુરૃષો કદી ધોતી પહેરતા નથા? તે સફેદ પાયકામો--સોરણા પહેરે છે 
અને તેના ઉપર ભેટબાંધણુા ભેટ માંઘે છે. લેટળાંધગાનો વિકોખુની 
રાચ જેવો છેડે પુરુષની પાછળ લટકતો રહે છે. અગ ઉપર વાધેર 


ડન હ 
૦૯૦" હકમ 2 ૪ 3૪ અજનજુર “ઇન 





સાથે મળતો આવતો 


શ્રીસનોા છવઝોાન 


વાધેર 








કડક શિર રઃ ય ક 

ર 1 કે સડ. ન ઝન નેનો ક 
દૂ અ: ૦૦:૩૧ ન 
હઝ. મકકા કેડે 


વપ્ઘેર સ*સ્કૂતિ * ૩૬૧ 


લાંખી-અતિ લાંખી બાંય વાળી આંગડી પહેરે છે. તે આંગડીની ઝૂલ 
કમર ઉપર સુન્દર રીતે લટકે છે, અને એ ઝૂલ બહુ ઘીચ હોવાથી કમર 
પરના શરીરના ભાગતું રક્ષણુ કરવામાં મદદરૂપ ચાય છે તેમ જ ચાલતી 
હાલતી વખતે તે પુરુષના અ“ગની શે।ભામાં રૃદ્ધિ કરે છે. માથા ઉપર 
વાઘેર ધોળા કપડાંની પાઘડી-ફે"ય બાંધે છે, કોઈ પણુ વાઘેર પુરુષ 
ઉઘાડે માથે રહેતો નથી; ઉઘાડે માથે રહેવામાં તે હીણુપ માને છે. ધરમાં 
વાધેર પુરૂપ પાઘડી ઉતારી નાખે છે તો તે રૂમાલ જેવા કપડાથી માથાને 
ઢંકી રાખે છે, ઈરાનમાંથી આવેલા પારસી સફેદ કપડાં પહેરે છે. તે 
પણુ માચુ” ખુલ્લુ' રાખતા નથી. તે લોકો પણુ દાઢીના વાળ વધારે છે, 
તે પ્રમાણે વાઘેર પુરુષો! વર્તે છે. દાઢીના વાળ રાખવાની રૂઢિ તો એટલે 
સુધી ઘર કરી ખેઠી છે કે વાઘેર કોમતી રોાજિન્દી વાતચીતની ભાષામાં 
પુરૃષો માટે-દાઢીવાળા-દાઢિયાળા-દ્રાહિયારો એ પર્યાય શખ્દ બની 
રલ્રો છે. વાધેરના ધરમા આપણે જઈ ચડીએ અતે ધરમાં 'ફોઈ પુરૂષ 
ન હોય તો ઘરની બાઈ એ ખે।લી ઊઠે છે--“ ધરમાં દાહિયારા છે નહિ, 


ડ્‌ 77 


દાઢિયારા આવે ત્યારે આવન્ને. 


આ પરથી સપણ થાય છે કે ઈરાન જેવા દેશમાંથી વાધેર કામના 
મૂળી પુરૂષો (િન્ધ વાટે દ્દારકાના દરિયાકાંઘા પર આવ્યા હરો. મારા 
આ વિચારો સુબહ્દ થતા હતા તેવામાં ઈ. સ. ૧૯૫૩ના એપ્રિલ માસના 
ર૦17) 11૯10૧ 801વાના ૨૦૧1૧11 અ'કમાં પૂડા ઉપર 
એક ચિત્ર આવ્યું. તે ચિત્રના પુરૃધની આગડી-ઝૂલડી ઘણુ અ'શે વાધેરની 
આંગડી સાથે મળતી આવતી ત્તેઈ મતે ખૂબ જ આશ્રય થયું તે 
ચિત્ર માટે એ અ'કમાં આપેલા લેખનો થોડો ભાગ અષળી' ઉતાર્યો છે. 


[ ચિત્ર-મીસના દ૬વઝ ન 
(201-₹£૦0૧૫૯૬. 111 15 118 €૫201૯ ૦1૩ 0૦111 
₹૦૪૫૪૬॥, 11045 ગાણા119--ઘમઞઉે કઝ ૪૪2૦0૯, ઘડ 01 


૨1૬૨ એપ્ખપ્મ"'ડળનદ વપ્ધેર 


[2₹0940819 141039, 15 ત ઉલ ૩૦” ૦ ત ૮૯ ૫તાં॥. 
શંગવં, 2૦૦૫૫1 1:00 પા૦૫॥થ1 તૉંકાંતતક ર૦ 
(૦૦૦૯, 116 ૦૯૪201૯5 1841૬૯ ૫0 106 પતાંધડ 111 6120 
(૦૦૮ ૧101)--10૫1 ત્રત્ટ 0€11૯1- 1:110191 10 ૦૫તડાંડ- 
&ડ 110 ડતિદટવૅ 1તતૈંડ ૫710 ૩204:૯ 11» દર 300)! 
*્તિાંત્રત્ટ ઉતદ્ત, 


આ ચિત્ર 'ેટલેક અ"શે વાઘેર યુવાતતે મળતુ' આવે છે. સૌરાષ્ટતા 
રજપૂત રાજાઓને ત્યાં હજુરીઆ ખવાસ આ ચિત્રમાં ઈવઝોને પહેયું” 
છે તેવું ઝૂલડીવાળુ' અગરખુ* પહેરે છે. વાઘેર યુવાનના બાંધા આ 
ઈવઝોન જેવે। જ હેય છે. તેથી ઈશન જેવા પશ્ચિમના દેશમાંથી એક 
કાફલો! દ્દારડાના દરિયે અસલતા કાળમાં ગયે! હોય, અતે તેવા જ બીન્ને 
કાલે! ગ્રીસના દરિયાકાં ઠે જઈ ચડયો હોય એ સ'ભવિત છે. ઈવિઝોનના 
અને વાઘેર મન્નનાં મૂળી આ રીતે ઈરાનની અસલી ઓદલાદમાં હોય 
એવું અનુમાન ડરવાની લાલય અટકાવી શકાતી નથી. 


વાઘેર પુરુષ ફોઈ પણુ દિવસ હાથમાં સાદી લાકડી કે કડીવાળા- 
લાકડી લીધા વિના બહાર નીકળતે! નથી. જેમ ગુજરાતના મહી 
નદીકાં! પરના ધારાળા ધારિયા વગર બહાર નીકળતા નથી 
તેમ એખામ'ડળના વાઘેર ફડીઆળી લાકડી વગર્‌ બહાર નીકળતા 
નધા. એ કડીઆળી લાફડી વાધેરનું ૦0005190 અતે તં્લડાંઇલ 
હથિયાર છે. તે પોતાના રક્ષણુ માટે વપરાય છે તેમ જ ખીન્ન પર 
પ્હલ્લો કરવામાં પણુ વપરાય છે. 

વાધેરના નેડા એ ખાઈ નતેડા કહેવાય છે. તેમાં ખીલા કે નાળ 
જકવામાં નથી આવતા, તે જેડમાંથા ચયડ-યયડ-અવાજ નીકળે છે. 
સામાન્ય રીતે વાધેર પુરુષો પોતાતે સાં પોતાનાં કપડાની બેતપ્તુ 
મદ્-નેડી-રાખતા નથી. ગામને મુખી હોવ તે કઘચ ધરમાં બે 


વાઘેર સ'સ્કૃદ્તે ૩૬૩. 


પાઘડી કે બે આંગડી રખતે હોય તો ભલે. ખીન્ન બધા પુરુષે તો. 
જે પોશાક અ'ગ ઉપર પહેરે છે તે ફાટતાં સુધી તે પોશાકતે ઉતારવાનો 
પ્રસ“ગ કદી તેમને આવતે! નથી. ઉધાડે માધે કે ઉઘાડે રારીરે રહેવુ” 
એમાં નાનમ જ્યાં સમશ્નતી હોય યાં આમ બને જ છે. 


પુરૂષા--ખાસ કરીને યુવાનો કોઈ વાર પોતાના પાયન્નમાની. 
સોરણુ!ની નાડીને ર“ગભેર'ગી રૂમતાંથી શણગારે છે, પણુ મોટે ભાગે વાઘેર 
પુરુષાના પાયજ્નમાની નાડી પણુ સાદી જ હૈય છે અને ફૂમતા જેવા 
ભેટભાંધણા।ના છેડા લટકતા રાખવાની પ્રથા વિશેષ પ્રચલિત હોય છે. 


સ્રીઆના પોશાકની વિચિષ્તામાં નાડીવાળા ધાઘરાને બદલે 
લુ”ગીની પેઢે કુમ્મર પર ડાખી “ક જમણી બાજુએ ગ્ર'થી બાંધી પહેરેલું 
પ્‌યણુ' ( પહેરણું' ) સામાન્ય રીતે રાતા ર“ગનું કે કાળા ૨ગનુ હોય છે. 
અ'ગ ઉપર કમખેો પણુ કાળા કે શ્ન"'બલી રગનો છેય છે. તે કમખાની 
કસો પાઠ્ળ વાસા ઉપર બ'ધાય છે; પીઠ ખુલ્લી હોય છે. તે સાદા 
કાળા ર"ગના ઓઢણાથી ઢ'કાય છે. ઓઢણીના છેડા કાઈ જગ્યાએ 
ખોસવામાં આવતા નથી. પરતુ એ ઓઆહઢણાનો એક છેડો કમખાના બે 
સળ વરચેના ભાગ પર છાતીની વચ્ચે કમખામાં ભરાવી રાખવાની રૂઢિ 
લાક્ષણિક રીતે ધ્યાન ખેચે તેવી છે. એ રૂઢિ આસીરીઆમાંથ્‌। ઊતરી 
આવી હોય તેવું જણાય છે. 


હાલના “કેટલાક વાઘેર યુવાનો એમ કહે છે કે વાધેર સ્ત્રોએ તેમના 
સરદાર મૂળુ માણુકના ગયા પછી તેના મૃત્યુનો રોક પાળવાતી દજિએ 
કાયમ માટે કાળાં વસ્ત્રો પહેરે છે. આ કથનમાં એતિહાસિક સત્ય નથી. 
ઈ. સ. ૧૮૨૪માં ઈતિહાસનો અભ્યાસી કનલ ટૌડ પશ્ચિમ ભારતના 
પ્રવાસે તીડળ્યા હતા, તેમણુ 10૫૩ 11 5પ પતત. 
નામનુ” પુસ્તક લખ્યું છે. તેમાં ઈ. સ. ૧૮૨૪માં તેમણે આખામ'ડળમાં 
જેયુ' હતુ" કે ગામડાની સ્રીએ કાળા-રાતા અને ડવચિત્‌ ધોળા ર”ગનદે 
કપડાં પહેરતી હતાં. 


૩૬૪ એદખપ્મ*ડળના વાધેર 


વાઘેર કોમની સ્ત્રીઓ કપાળમાં સૌભાગ્યના ચિહ્ તરીકે મક 
હીંગળાતો ચાંદલો કરતી નથી, અ'ગસુસોાભન માટે આંખમાં આંજણ 
અઆંજવાની રીત આ કોમમાં ગ્રચલિત છે. હાયમાં અને પગમાં છુંદણા 
( તરાજ્વાં ) ટ"કાવવાની ગ્યા પ્રવતે* છે. 


ઘરેણાં--વાઘેર કોમમાં પુર્ષા ગળામાં હાંસરી-કે કુંપીઓ-- 
પહેરતા હતા, અર્વાચીન યુગમાં પુરુષો કતમાં સોનાની ભૂ'ગળી ઉપલા 
ભાગમાં પહેરે છે, હાયના આંગળામાં વી'ટી નહિ પણુ વણુચાર 
આંટાવાળા કરડા (વૈઢ) કોઈ કોઈ વાર પહેરે છે. સ્રીઓને ધરણાંથી 
રણુગારવાન રીવાજ વાઘેર કોમમાં નથી. હાથમાં હાથીદાંતનાં વલય 
વાઘેરો વાપરતા જ નથી. ચાંદીની બગડીએ। જેવાં કડા વાઘેર સ્રીએઓ 
પહેરે છે, પરન્તુ તૈના ઘાટમાં એ વિશિધૃતા હોય છે કે તેના છેડ પર 
જણે નાગરેણી હોય તેજો ઘાટ હાથના ધગીનાને! હોય છે. નાગદેવતાતું 
રેક્ષણુ મેળવવા આવા ધાટને! ઉપયોગ ચાલુ થયો! હોય એમ માનવામાં 
આવે છે. આગળ કહેવાયું છે કે વાધેર કોમના કોઈ ખાસ પૃર્ત્ય ઇદૃદેવ 
હોવાનુ* માલૂમ પડયુ" નથી; પણુ ગામે ગામે અગર બે-ત્રણુ ગામ 
વચ્ચે વાછર્‌ા દેવના થાનકો હોય છે. ત્યાં વાઘેર લોકો સુખદુઃખને 
પ્રસ'ગે ધા નાખવા સતય છે. કહેનાય છે કે વાછસે-(વાસરા-વાયસે ) 
નાગરૂપે તે થાનકે રહે છે, વાછરાનો પૂન્નરી, ભુવો! કહેવાય છે. તે વઘેર 
કોમનો જ હાય છે. એ પૂન્તસામગ્રી ( નાળિયેર ) સ્વીકારે છે. 


. વાધેર સ્રોઓ પગમા ફાંબી-ડડલં પહેરતી નથી, પણુ સૌરાછૂના 
બીશ્ન ભાગની સ્રીઓની રેખાદેખાથી કોઈ વાર કોઈ વાવેર અના 
પગમાં કોળ જેવાં રૂપાનાં આજૂલણુ નનેવામાં આવે છે. આ કૉમની 
સ્રીએએ અવશર્ય નાક વીંધાવવુ* ન્નેઈ એ એવે વ્યાપ્ત કાવા એમની 
કોમમાં ત્રચલિત નથી. અલબત્ત કાન વીંધવાનો રીવાજ કેટલેક અગે 
ગ્રચધિત છે. 


વપ્ધેર સ'સ્પૂપતે ૩પ. 

ખેો!શકડ--સિન્ધમાંથી ડચ્છરસ્તે એઆખામ'ડળ પ્રદેશમાં આવી. 
વસેલી આ કોમનો ખોરાક મે!ટે ભાગે જુવાર, બાજરાનો! રોટલો, શાક, 
દૂધ અને છાશ હોય છે. રોટલા સાથે કોળ રાંધવામાં આવે ત્યારે 
પણુ તેમનુ” કહેવું થાય છે કે આજે રોટલા અતે મગનું શાક જમ્યા 
છીએ. એ પરથી સમજાય છે કે અસલના કાળમાં વનસ્પતિના શાકને , 
સ્થાને રેટલા સાથે માછલાં કે મગ, અડદ વપરતા હરે. વાધેર કોમ 
કોઈ વાર્‌ જુવારને પલાળી તેને કચરી તેને રાંધે છે. એને એ લેકો 
રાંધણુ' કહૈ છે. જુવારના ખીચડો ઘણી વાર તેલતી સાધે કે છાસની 
સાથે ખાવામાં આવે છે. આવા ખીચડામાં મગના દાણા પણુ 
મેળવવામાં આવ્યા હોય છે. 


વાઘેર કોમ માંસહારી નથી એમ ન જ કહેવાય. સૌરાદૂના રજપૂત- 
સલ માટે [પણુ એમ ન કહી રાકાય. સમુદ્ર પરતા પ્રદેશમાં વસનારી 
આ કોમ અને ચાંચિયાગીરીના ધ'ધાને માનવાળા ધ'ધા ગણુનારી આ 
કોમ મચ્છીતો આહાર કરતી છે।વ તો તે તદન સ્વાભાવિક છે. સિધમાંથી 
એ કોમ ઊતરી આવી હય તો સિંધના લોકોતો મત્સ્ય-આહાર આ 
કોમમાં ઊતરી આવે તે લેશ પણુ અસ્વાભાવિક નથી. 


વાઘેર કોમને શિકારી કોમ ગણી ન શકાય. તેમતી પાસે બ“દૂક. 
આવી હરે તે પહેલાં તેમના ણાયમેાં તીરકામડાં આગ્યાં નહોતાં. 
આ કોમમાં તીર'દાજી કોઈ કાળે પ્રચલિત હોય એવા પુરાવા મળ્યા નથી, 
પૂરતુ રજપૂતોના સહવાસથી વાઘેર કોમમાં માંસાહાર દાખલ થવા 
પામ્યો! હતો. માંસાણાર ખર્ચાળ હોવાથી એઓખાના વાઘેરો માંસાહારથી 
ધણુ ભાગે છેટા રહી શકયા છે. હતાં એતખાપ્રદેશના ગામડાની સીમમાં 
ગાડરા-ઘેટાં ચરતાં હોય તે વખતે ચરતાં ધેટાંમાથી એકબે ઘેટા ચોરાઈ 
જવાની કૂરિયાદ ઘેટાં ચરાવતા રખારી, ભરવાડ લોકો તરફ્થી અવારનવાર 
થયા જ કરે છે. 


“મૃ૬૬ એપ્ખાસ“ડળના વાધેર 


વાસણ--રાચરચીલાં વાઘેર સ'સ્કૃતિનું ચિત્ર જરા વિરેષ 
સુસ્પષ્ટ બનાવવા એમના ઘરમાં વપરાતાં વાસણુકુસણુ-થામર્કીકરાં અને 
રાચરચીલાં તરફ નજર નાખવાની જરૂર છે. વાધેર કોમના ધરને! ઘાટ 
ગાળ ભીતોાવાળા ફૂબા જેવે! હોતો નથી, પરન્તુ વાધેરતું ધર એટલે 
ઉંચી ઊભણી ઉપર રચાયેલા બારીએ વગરના બે એરડા અને ઓરડા 
રીભાવનાર સમાંતરે આવેલી આશરી હોય છે. આશરીની ભીંત ઓરડાનાં 
બન્ને બારણાંના સામેના ભાગ જેટલી ખુલ્લી હોય છે કે જેથી ઓરડામ! 
બારણા દ્વારા બહારતે। પ્રકાશ જઈ શકે. એશરીનો વચલો ભાગ ભીતયી 
આંતરી લીધેલો હોય છે. પુરષોની ખેટક, ટોરહાખરને બાંધવાની જગ્યા 
અને ખાટલા ઢાળવાની જગ્યા ઓશરીમાં જ હોય છે જ્વારે ઢોર- 
ઢાંખર ઓશરી નીચેના ડેલીબ'ધ ફળિયામાં બાંધવામાં આવે છે ત્યારે 
ઘરની એઓશરી ખાટલા ઢાળવામાં જ વપરાય છે એરરામાં એક પૂણે 
અનાજ ભરવાની માટીતી બતાવટતી કોઠી હોય છે, બીને ખૂણે 
માટીની બનાવટનો નાના બામરણાવાળો 'કાડલે હોય છે, કોડલામાં દૂધ, 
દહી નેવી ચીનને તેમ જ કીમતી ગણાતી વસ્તુએ। સચવાય છે. 


છાપરાના વાંસમાં દોરડાંના ગૂ'થેલાં સીકાં લટકતાં હોય છે. તેમાં 
દહોનું દાણું અગર તો ચડઊતર કદના મોટાં નાનાં માટીનાં વાસખુની 
ઊતરડ ગોડવેલી હોય છે. ધરમાં ખાટલે ઢાળેલો છે છે. કેડલા ઉપર 
થોડા ગોદડાં અતે ઓશીકાં હોય છે. એ ગાદડાંમાં ર'ગબેર'ગી થોંગડીએ 
સીવી ગોદડાને સુશોભિત વનાવેલ હોય છે. 


વાધેરના અસલી ઘરમાં રીંકરાનાં હામ વપરાતાં હતાં. કચ્હની 
ભાષામાં માકૃત ભાધામાંઘી ઊતરી આવેલો શખ્દ ઠામ વાસણુના અર્યપમાં 
આ કામ વાપરે છે અને તેનું બેવડાતું રૂપ ઠામડીકરાં હોવ છે. તે 
પરથી સ્પછ થાય ૪ કે જ્યારે ઠીંકરાતાં-પકાવેલી માટીતાં-વાસણેો 
વપરાતાં હતાં, તે ફાળથી વાઘેર દમની સસ્કૃતિ ચાલી આવે છે. 





વાધેરના ધરને રેલે! ઘાટ 


“વાધેર સસ્કૃતિ - - ૩૩૭ 


માટીના ગોળા, માટીના ધડા, માટીના કુથડા, માટીની કચડી, માટીની 
કચરાટ, માટીનાં કુ'ડાં, માટીની તાવડી, માટીની ઢાકણી--વાધેર 
લોકો વાપરે છે. એ કોમમાં માટીના વાટકા-રામપાતર-કે સકો 
વપરાતાં નહોતાં, કારણ્‌ કે પ્રવાહી ખોરાક એ લોકો જવલ્લે જ વાપરતા. 
ગ્રવાહી પીવા' માટે કુચડા અને કુલડીઓને। ઉપયોગ થતો હતો. કેટલાક 
ધરમાં રોટલા પીરસવા માટે લાકડાના પાટિયાનેો ઉપયોગ થતો હતો. 
ભોજન લેતી વખતે પુરુષોની બેઠકને અનુકૂળતા આપવા માટે પુરૂષોના 
ઢીંચણુ ટેકાવવા લાકડાનાં હીચણીઆં વાઘેરના ઘરનું સુન્દર રચ 
ગણાતું હતું, 

વાસર ઢોાળવાને। વી'ઝણે। સારા ધરમાં વપરાતો હતો. પતિ જ્યારે 
જમવા ખેડા હોય ત્યારે પત્ની વી'ઝણાથી વા ઢોળતી પતિની પડખે 'કે 
સામે ખેસે છે. ઘણે ઘેર બહારથી આવેલા મેમાનને પણુ વી”ઝઝણાથી વા 
ઢોળવાની પ્રથા ચાલતી હતી. * 


વાઘેરના ઘરમાં કપડાં વધારાનાં હોતાં જ નથી; છતાં જ્યારે હેય 
છે ત્યારે તે રાખવા માટે દોરડાની વળગણી ઓરડામાં બાંધવામાં આવી 
હોય છે. મોટે ભાગે ધરમાં કામ કરતી વખતે સ્્રીઓ પોતાનુ” ઓઢણું 
ઉતારી આ વળગણી પર મૂકે છે. વાઘેર સ'સ્કૃતિના દર્શનમાં ખીલીઓ, 
ખીંટીએ હૈતી નથી. વાધેરનાં ધરો માટીથી ચણેલા અતે લી'પાયેલાં 
હોય છે. ધરોનાં છાપરા પર ની'ભાડામાં પકવેલા માટીનાં નળિયાંની 
હારે ગોડવાચેલી હોય છે. 


વાઘેરનાં ધરમાં પાણી ઢોળવા માટે ખાળ કે મોરી રાખવામાં 
આવતી નથી. પાણી ઢોળવાનું કામ મે(ટે ભાગે ક્‌ળિયામાં જ થાય છે, 
ભાષ :--એપખાના વાધેરાના મૂળ સ"'ધની ભાષા કઈ હરે તે 
જણુવા કોઈ કોતરાયેલો લેખ હાથમાં નથી આવ્યો, પણુ આ દેશમાંથી 
જૂનામાં જૂનો ઈ. સ. ખીન્ન સૈકામાં કોતરાચેલો લેખ સાંપડયો છે તે 


૩૬૮૯ એપ્ખપ્મ"ડળનદ વાધર 


લેખની લિષિ બ્રાહ્મી છે અને ભાષા સ'સ્કૃત છે. હાલના વાઘેરો અને 
એઓપખામડળની પાસેતા બારાડી પ્રદેશમાં વસી રહેલી પુરાણી કોમ કરછી 
સિન્ધા ભાષા બોલે છે. તે ભારતીય ભાષા છે. છતાં તેમાં ઈરાની, 
અરખી શખ્દોની છાંટ નરે ચડે છે, વાધેર કોમતી ભાષ, આપણી 
ગુજયાતી ભાષા કરતાં સ'સ્કૃત ભાષા સાધે વધારે નિકટતાં ધરાવે છે. 
એ ભાષા ગુજરાતી ભાષા કરતા કદાચ વહેલી વિકસિત થઈ હશે 
અગર તો ગુજરાતી ભાષાએ સૈકે સૈકે વિકાસ સાધ્યેર તેમ વાધેરની 
ભાધાએ વિકૃતિતે પસ'દ ન કરતા-મૂળ વિકસિત સ્વરૂપને જાળવી 
રાખવાનું પસદ કર્યું” હોય. 

વાધેરતી ભાષા કચ્છી ભાધાની બેન છે, સિ'ધીની સાહેલી છે અને 
હિન્દી ભાધા જ્યારે ઘયતી હરો ત્કરે વાઘેરની ભાષાને! ઘણાખરા ધાટ 
ધડાઈ ગયો છવા જેઈએ એમ અનુમાન તારવવાની લાલય રોકી 
શકાતી નથી. 


વાધેરની ભાષા ઉપર તો સ્વત'ત પુસ્તક લખાય ત્યારે જ એના 
સ્વરૂપની બધી કળા છતી કરી શકાય. અહી” તો ઉપર જે વિધાન 
એ ભાષા પરત્વે કરવામાં આવ્યાં તેતે અનુમોદન મળે એવા ધોડા નમૂના, 
વાનગી એ ભાષામાંધો રજૂ કરવાનું વ્યાજબી ધાયું” છે, 


વાધેરની ભાષા ભારતના આદિવાસીએની ભાષા જેવી અધૂરી 
અને ઘડાયા વગરની નથી. વાધેરની ભાષાતું વ્યાકરણુ ઉપશવી શકાય 
તૈવી એ સમહ ભાષા છે : એ ભાષામાં સાણ્યાતના બધા કાળનાં તણે 
ગુરુષનાં અતે બન્ને વચનનાં રૂપો સુવ્યવસ્થિત રચાયેલાં છે. એ ભાષામાં 
નામ, સર્વનામનાં સાત વિભક્તિનાં રૂપાન્તરો વિકસેલા છે. માત સ“સ્કૃત 
ભાષામાં ત્રતૃ જાતિ ઉપલબ્ધ થાય છે; અને વાધેરની ભાધામાં- 
હિન્દી ભાષાની પેકે નાન્યેતર ન્નતિતો લોપ યયે છે. એટલે કે હિન્દી 
ભાષઃના ઘડતર સાધનારાં માનવ સ'ધનેો સ'બ'ધ વાધેરતી ભાષાતું ધડતર 


વાઘેર સસ્કૃતિ : ૩$૯ 


સાધનાર સ'ધ સાથે આ રીતેના ગોડેવી શકાય છે. શખ્દોની વ્યુત્પત્તિના 
અભ્યાસીઓને જણાય છે કે ગજરાતી ભાષાના રખ્દો કરતાં વાવેરતી 
ભાષાના શખ્દની વ્યુત્પત્તિ એકાદ બે ડગલાંથી સ'સ્કૃત ભાષાના શખ્દ 
સાધે વધારે નિકટતા ધરાવે છે. 


થોડાંક દણાન્ત--ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની ખીજી બેડક મુ'મઈ 
સુકામે ભરવામાં આવી હતી ત્યારે તે ખેદકના પ્રમુખ શ્રી કેશવલાલભાઈ 
બુવે પોતાના છેવટના ભાષણુમાં એક વાકય વ્યુત્પત્તિની રમુજ દર્શાવવા 
રજ કર્જું” હતુ. ગુજરાતમાં જ્યારે માણુસની તાવની માંદગી જવા ખેસે 
છે ત્યારે દરદીના હોઠ પર ખરે મૂતર્‌ી ગચો છે. એમ ખોલાય છે. 
શ્રો કેશવલાલભાઈએ રમ્‌ જ કરતાં જણાવ્યું હતું કે--” મૂતરવાનું સ્થાન 
ઠીક પસન્દ થયું છે-” પછી તેમણે એ વાડયનું અસલી સ્વરૂપ જૂની 
ખોલીમાં “કેવું હતું તે આ પ્રમાણ કહી બતાવ્યું--વરો સુંછિ ઝતરીયો- 
ઝ્વતે મુસે રત્તીખઃ જ્વરમાંધી “જ”તો લોપ થતાં “વર” થયો 
“વ”તા “બ” થતાં બર થયે ગ્વરોતો ખબરો થયે અતે સુરિ 
ઝતરયૉમાંથી મૂતશ્િયિ। થઈ જવાથી આખો પ્રયોગ નવા રૂપે પ્રચલિત 
થયો. વાધેરની ભાપામા-તાવ માટે બર્‌ા! વપરાય છે એટલું જ નહિં 
પણુ માણુસના સ્વભાવની ગરમી દર્શાવવા પણુ બરે વપરાય છે. 
રા'ની માતાનો બરો-પટેલની વહુનો બરો એ પ્રયોગ વાઘેરની ભાષામાં 
સામાન્ય છે. 

ગુજરાતી ભાષામાં નામની વિભક્તિના પ્રયયો લગાડવામાં આવે છે. 
તેના કરતાં વાઘેરની ભાષાના વિભક્તિના કેટલાંક પ્રત્યયો સ'સ્કૃત સાથે 
વધારે નીકટતા ધરાવે છે : 


સ'સ્કત વાધેર્‌ ગુજરાતી 
ટમ હ્ત્થ હાથ 
સુત સડ મ્હોં 


એ ૨૪ 


૩૬૦ 


સ'સ્કૃત વાલેર 
ષા પીણુ 
ને કરણુ 
જ્ય ચોળ 


વાઘેર 
કન 
સંત 
વેઠ 
કુણ 


એપ્ખામ'ડળના વાધેર 


ગજરાતી 
કાન 
સાત 
બેસ 
સાંભળો 
હિન્દી ગુજરાતી 
પીના પીવું 
કરના કરવું 
થ્ટ્નો કહેવું 


વાધેરની ભાષામાં સામા માણુસને-બીન્ન પુરુષતે-હ-મેશાં એક- 
વચનથી જ સ'બાધવામાં આવે છે અને બોલનાર પોતે પોતા માટે 
બદૃવચનનું રૂપ વાપરે છે-એટલે અ'શે એ ભાષા અસલી સ'સ્કૃત 
રંહિને વધારે નજીક ગણાય, વાઘેર કોસ-પોતાનાં વડીલજન-ગાપ, મા, 
રાન, સરકાર, રોડને જ્યારે સ'બાધે છે ત્યારે તે તુ” સનામનો પ્રયોગ 
ફરે છે; અને બોલનાર પોતા માટે અમે--સ૧નામ વાપરે છે. 

આ કોમની ભાષાનો વિકાસ પૂરેપૂરા થયો નથી તેથી તે ભાષાનો 
રાખ્દકોષ બહુ નાતે: છે, સામાસિક શબ્દો રૂઢિથી દાખલ થયા છે ખરા 
પણુ વાણીનું લાઘવ બતાવે એવા સામાસિક શખ્દો આ ભાઘામાં 


જણાતા નથી. 


વાઘેરની ભાષાને! વિષય અભ્યાસીએ! માટે સ'શાધનનું ક્ષેત્ર પૂરુ 
પાડી શકે તેવો છે એ નીચેના વાકચોથી જન્સાઈ રહે છે; 
સામળો ડયાં ન્નય છે. 
ક વાંઝા મતે પ'ખેો! જેઈએ છીએ. 
આંજે આંજા કમ કરણા ખપે - તમારે તમારાં કામ કરવાં જેઈ એ 


સામલે કયાં વતેતો 
સુંકે વીઝણે! ખપેતો 


વપ્ધેર સ'સ્કાતિ ૩૩૧ 


ઘોડેસે રાતન્ને મેપા નત અચેતોનઃ ધોડાથી રાતનો મેપો રોજ આવે છે. 
રાણુઃ ખેતરમે* વનેતો - રાણુૂ। ખેતરમાં શ્નય છે. 
ભીમો પેજે ખેતરમે' નતો વતે - ભીમા બાપના ખેતરમાં નથી જતે. 
અર્સી રેવાભાનજ્ન માંડુ અઈઉં - અમે રેવાભાના માણસો છીએ. 
તાજે પે હી ગોડન્ને ધણી વો - તારો બાપ આ ગામડાનો ધણી હતો. 
સામલે માણૂક સિન્ધમે'વ્યો વો- સામલે માણક સિંધમાં ગયે! હતે. 
અર્સી બો ભા રતન આજે ગોઠતે અર્ચીદા : અમે ખે ભાઈએ રાતતા 
તમારે ગામે આવશું. 
સુ'જી ગુ આફેડી વાડે અચીન્ટી - માહી ગાય આપહી 
(પોતાની મેળે) વાડે આવશે, 


સ્‌સ્કૃત ભાધાના અપારાંત નામની પહેલી વિંભક્તિના રૂપમાં 
વિસ્ગ” આવે છે તેના સાનન્‍્ધના નિયમથી ઓ બની શય છે. એ ક્રિયા 
૬ટિલીની લૅટિત ભાષામાં અને વાધેરનતી કચ્છી ભાષામાં બરાબર્‌ 
જકડાઈ રહી છે--ઈટાલીના પુસ્ષાનાં વિશેષ નામ ઓકારાન્ત હોય છે. 
શમીએ, એન્ટાોનીએઓ, ખેસેનીએ, લોરેનઝો, વગેરે; તેવી જ રીતે 
વાધેરની ભાષાના ખે અક્ષરનાં ટ્રકાં વિશેષ નામ એ કારાન્ત બની 
ગયાં છે. ભીમના ભીમો, મહિપ, મેપને મેપા, દેવતા દેવો, સામલનો 
સામલેો--ઉગે!, તુગો, રાયો, હાડા, ભીયો, વગેરે. ગુજરાતી ભાષાનું 
નથી અને વાઘેરની ભાષાનું નતો એક જ કારખાનાની ષેદાશ હોઈ શકે. 


વાધેરની સ”સ્કૃતિનું ચિત્ર દોરવા માટે આ સ્થાને એમની ભાષાની 
લાંખી ચર્ચા હોઈ ન શકે. 


આએપખપ્મ'ડળનતા વાધઘેઃ 


ત્ર 


૩૩૨ 


કેપ ₹-૨૧૩૫ 
ક્ધ9્ક ફઝ કાઇ છ:૪મ દર ૨૬૩ ૬૬ 


ઇનક્ક 
છપ 19 ૬0702 1% 38 દ“:૫ 3,” 
[રાપ રાળ 4મ્હ] 1૫ ર૩1૫ પાઉ મ્‌ [૧52% 
દામ [0પ:/8 કદ1ટ*૬ 
ી દ પજ1811૫પ રકડ ઇસકે 
કળઉ1૫[૫ ૨197૪ ₹8ઉઇકડ ઇપ રરપ? /ક 
હ 1કા#9-૪ર]છિ દ] ર8ઇ9 (છ) 
ર318 ઉદાપ્ક (ક) કમિ કણ ષે 


(૬૪ 8 દેિદે કજ 122236) 
શિધકાઈ -1-0ર 432597 
કિમે - 190 રે 4 દા) 
3 103]818 ॥*7ઞ૬0272 ૧૫02 મઉ મ) 11:13 
છે! 1]*મ%199 1પ ફે બટે છ 18138004 100001) 1101838૬ 1193019) 


8 છુટ) 


શઠ 


હપ્કુઝુ 


ક 


રત 5 


પારેરિણ ૧ 


[199 1ણુ્માસ [ટટ 
180૬ 1ઇ16 10*819 


૬11૮2 

£179 [2189 7: પદ. 
1818 28410 188 

હાઉ 1] ઉ 19 પ૭ 
છૂકર ૨૯8 [રર 


હ કછ 
1219110. 1]-191)% 1120008 
7:₹93 181% [8૫802 


ઇર 1૫૨95-3૬]8 []*3૬11 
[18 દ 12 [નીટ 

૪૨ 20૫ [તેો1ર2૬ તાઇ 
1૮7૭ ર35 


ટેરાતકે 
દદ 9313૧2]0 


8૫ ૬11089 1-21] 1૭.0 


12018188 
ળા 1]-811012 


(॥રેરિટિ 999 ર ) 
ઇહ?8 ઇર 1૪028 


તરિ) 


રણ 


[સકે [ઈસ્ટ [9002 
[01૬72 છટ કરાશમ્સીસિ-રઉ 


પાપ ટજ 0 ણ-રણ 
દપ 


દરે]9 0-93 

દૈ 1મ્સુટ 1ઇટ્ટાક 
દેપ1તસ]99 ભ 193 દિપ્ટ 
185 743 દે 


[08% ૧3182 [-મ૦ર્‌-શિરે]2 00152 
“1/9 છાલ પ] પ ઉરી 


13 


18 


હોડ 


દપ 
ટેપ 


પપ 


૬ર 


શે 


7 


એપખપ્મ'ડળના વધે: 


૩૭૪ 


“હૃ3૫ 108 પાટ [રરર] 
ઉ પ્ર 1 32૬ 902 1*808 ઉ (2) 
ઇર 90108 કારિ હ (૬) 
હ ૨108 રાર? ઇસ (૨) 
૫39 1921૮ [૭18882 પ (૫) 


“છે ડિ દે 

હલ 1-૧૬ 1:92 

પટે મિટ્ટ 12068 છાલ ॥ત ટક 
૨12 10138001” 

છતા ક પેણ (8) 
છતાલ ઉદ 1-39 18૫ (8) 
છાર છકશરુ [ગમાણ 

12 1: 8૨10 [-09239 11૬1૮ 


[8૨ 11018109 10.7 ઇદ 


15૨13 


[હૂરા9 13818 છપ પર 131218 
1દ્દ 


ટ૯ [3૨ 


શમ 
ટપ્છ 0:1૬ 10 82ાણ 
હિ 
1૭ 


કરે 


દ્રે 
દે 
પટે 


બ્ર 
23૫ 
71 
કકે 


પરિશિષ્ઠ ૨ 


વાઘેર કોમનાં કુટુચ્માની અટકે નામ 


૧ માણેક ૯ ભગાડા 
ર ચમડ્ડીઆ ૧૦ બડીઆ 
૩ સોઢા ૧૧ જગતીઆ 
૪ સૂુમણીઆ ૧૨ જડીઆ 
પ કેર ૧૩ મરવાણા 
૬ વાધા ૧૪ મધુયા 
૭ ગદ ૧૫ ડકુછરીઆ 
૮ ભાયા ૧૬ કાજ્રા 


અનુમાનથી કહેવાય છે કે “ચમડીઆ ” સટક અસલી ચાવડા, 
ચોરા ઉપરથી ઊતરી છે. 


પરિશિષ્ટ ૩ 


વાઘેર કામના પુર્યોનાં પ્રચલિત તામા 
(“ડાન્છડદે પ્રગન્ધ”માં અપાયેલા નામો સાધે સરખાવી શકાવ,) 


પતુ નક પતરામલ “જમમલ કક જગો, ન્યુ 
વિજસસિ -* વેજસી મેધુ ન્ઝ મેધ 
“5 વેર્સી દેવાઈતિ નક દેવે 
સતયુ “* સદુ મૂળુ શક્ક મૂળુ 
ધાંધહ્ું 4-5 ધાંધેા ભોન્નુ “્* ભેજે 
જેસલ કક જેસે આલ્હણુસી -- આલો 
અજુન -* અરજ વીર્‌ -ઃ વીરે 
વીહઠલ -ઝ વી, મહિષુ નક “મેષ, માપ 
માલણ્ણુ :- માલે પાલલ ઝક પાલે 
લુણુસી' -- લુભ્ના પૂતરાજ કક પૂતો 
સેોમમાઈલ -- સેમ સાંગુ -: સાંગે! 
પાંછુ -: પાચો, અન્ને -ક અશનભા 
પાંચારીએ 


સામાન્ય શાખ્ટસૂચિ. 


અડળર ૧૦૬, ૧૨૩ 

અષ્ઠડસિહ ચાવડો ૩૯, 
"૭૨, પ૯ 

અખેરાજ ચાવડા ૭ર 

અખેરાન રાટૅ।5 ૧૩૯ 

અગ્ચુક સેન્ધવ ૫૦, ૫૩, ૫૭ 

અજ રાઢટડ ૩૯ 

અઝીઝ “કદા ૧૦૭, ૧૦૮, ૩૦૪ 

અદાભાઈ મહેતા ૧૬ ૬ 

અનત'તજછી દીવાન ૨૪૨, ૨૬૯ 

અન'તદેવ ચાવડા ૬૧, ૭૩, ૯૪ 

અનિરુદ્ધ ૩ 

અનુપદેૅશ (મહિષ્મતી) ૧૯ 

અપર સૌરાષ્ટ ૪૭, ૫૦, પર, ૬૩ 

અપરાન્ત (ણઉત્તર કૉંકણુ) ૨૦ 

અડ્ઘાનિસ્તાન ૩૪ 

અખુબકર ૧૬૭ 

અબોટી ૧૧૮, ૧૨૪ 

અભયા માતા ૧૩૯ 


૬૧, 


અમદાવાદ ૨, ૧૦૫, ૧૯૩, 
૨ર૭, ૩૨૫ 
અમર્જી દીવાન ૧૫૨, ૧૬૬ 


અમરાપર ૨૧૧, રરર, ૩૦૬ 

અમરેલી ૨૭, ૧૭, ર૨૨૬, 
૨૪૦, ૨૬૯ 

અરબસ્તાન ૨૪, ૩૦, ૬૬, ૬૯ 

અરાંભગ ૬ર, ૮૪, ૯૦, ૯5, 
૧૦૪, ૧૦૮, ૧૪૦, ૧૪૮ 
૧૭૮,૨૧૦, ૨૧૩, ૨૨૬, 
૩૧૩, ૩૩૩, ૩૫૬ 

અજી ૧૦, ૩૩, ૩૫૪ 

અલ્લાઉદ્દીન - ખીલ? ૧૭, ૯૦ 
૧૧૮ 

અગ્ય'ગ કમ્મર પરનુ સૂત્ર ૩૫૯ 

અરોાક ૧૮, ૨૧ 

અસલી વાઘેર ૪૫ 

અ'ધાઉ (ફર૭) ૧૯ 

અ'બા ૬ 

આકરાવ'તી ૧૯ 

આનર્ત ૨, ૧૦, ૧૯ 

આન'દરાવ ગાયકવાડ ૧૮૫ 

આબૂ ૨, ૧૩૮ 

આભપરાની ધાર ર૪૪, ૨૪૮ 

આરબ ૨૫, ૩૧ 


૩૩ 


આલ્ેચ ડુ'ગર ૨૮૫ 
આશાધુરા ૬, દર્‌ 
આશાખા પૌર ૩૪, ૩૯, ૪૨, ૬૬ 
આસરખાન નાયક ર૯છ 
આસીરીઅન ૧૧, ૪૩, ૫૮, 
૬૦, ૩૫૪ 
આસીરીઅત કબર ૪૦ 
આંબ ૩૫૯ 
પ્જિપ્ત ૧૬, ૨૪, ૪૦, ૬૬ 
ઇગાલી ૨૪ 
ઇરાન ર૭, ૩૫૩, ૩૫૯- 
સર બારોટ ૧૨૯ 
ઇસ્ટ ઇન્ડિયા ક'પતી ર૮ 
૪૨2 (કર્નલ) ૧૮૩ 
ઉગા ૪૩ 
ઉમસેન ૯ 
ઉન્્ેન ૧૮, ૨૦ 
ઉટવા (ગામ) ર૧૦ 
ઉદક (તળાવ ) ૭૬% 
ઉદ્ધવ ૧૦ 
ઉપલેટા ર૪૨ 
ઉલ્લાઘ રાધવ «હ 
એન્ડરસન (કનલ) ર૬૯ ૨૯૧, 
ર્‌હ્છ 
એપોલોાડાટસ ૧૮ 
એમતાખાઈ (પલ) ૪ર 


એપ્ખધમ'ડળન॥ વાધેર 


એલિન્સ્ટન ગવનર ૧૯૪, ૨૩૨ 

એ ખા નદી ૬૬ 

એખા બ'દર ૨૭, ર૯ 

ઓનર સાહેબ સેનાપતિ ર૪૪, 
ર૬૩, 

કક્કુર (વિન્ધ્ય) ર૦ 

કરછ ર, દ, ૧૪, ૨૮, ૩૫૪ 

કચ્છીગઢ ૬ર, ૧૪૭, ૧૫૪, ૨૭૬ 

ડતીઆણી બાઈ (ખેટ) ૧૮૧ 

કનકદેવ (સાવડા) ૬૧, ૭૩ 

કૅનકાપુરી ૭૩ 

કનકેધ્રર ૨૩૭ 

કરણાદિય પપ 

કચાંચી દૃધ, ૧૯૭ 

કર્નાક સાહેબ કેપ્ટન ૧૮૨, ૧: 

કલાઈડે આગબેટ ૨૨૯ 

કક્યાણુન્તિ ગૃગળી ૬૬૦ 

કલ્યાણુપુર ૫૩% પદ્‌ 

કલ્યાણુરાય “તેથી ૩૫૦ 

કસલી બા ૮૬ 

ક'દહર ૩૭ 

ક'દહારી ૩૪ 

ક'સારીની કેડી ૨૪૫ 

કાડી ૨૮, ૩૨, ર૮૭ 

કાનપુર ૨૨૩ 

ક્ાનાભા ડૉકર ૧૬૪ 


સમાન્ય રાખ્દસૂશ્ચિ 


કાનો માણિક ૧૩૩ 

કાન્ધાો ચાવડો ૩૯ 

કાબા ૩, ૯, ૧૬, ૩૩ 

કાળા ગીઝતી ૩૩, ૬£૯, ૩૫૩ 

કામતા્‌ય ર૬ 

કાલયવન ૩, ૯, ૧૬, ૬૭, ૩૫૩ 

કાબા (સ્જપૂત કોમ) ૩, ૯, ૧૬, 
૩૫૩ 

કાલાવ* ૨૯૧ 

કાલિદાસ મહેતા ૨૮૫ 

કાયા માણેક ૨૩૫૭ 

કીલેશ્વર ૨૪૧ 

કુતીઓઆણ્‌ા ૧૪, ૨૪૨ 

કુબેર્જી નનડેન્ત ૧૩૬ 

કુરગા (ગામ) પપ 

કુરાણી બારવટીએ ૩૨૦૧ 

મુશાયવન ૯ 

કુશસ્થલી ૨, ૯, ૧૯ 

કુ'ડીનપુર્‌ ૯ 

કુ'ભાજી (ગોંડલ) ૧૬૬ 

કૃપ્ણુમાચાર્ય વી. ટી. ૪૬ 

કૃપ્ુલાલ મનરાન્ન ૧૬૪ 

કૃષ્ણુ પ્રતિહ્ઠાર ૫૧ 

કૃપ્ણુરાજ (સૈન્ધવ) ૫૦ 

ૃદારનાથ (પોરબ'દર) ૨૬ 

“દૃુશવલાલ મગનલાલ ત્રિવેદી ૧૬૪ 


૩૩૯ 


શવલાલ હષદ ધુવ ૩૬૯ 

કાટડીઓઆ ૬૯ 

કાટેલા (કાટેલા) ૧૪ 

કાડીનાર ૩, ૧૫, ર૮, ર૬૬ 

દાન્સ્ટન્સ (આગબોટ) ર્ર 

કૉંકણુ ૫, ૧૫ 

ક્તતપ ૩, ૧૦, 

ક્ષરહત ૧૮ 

ક્ષાર્વાહ ૪ 

ક્ષેમરાન૮ ૬૧ 

ક્ષેમેશ્વરી ૫૦ 

ખતીઆ ૩૦ 

ખથુ'બભા ૫૪ 

ખર્ગ્રહુ ૭૦ 

ખ*ડેર ગામા ૧૪૧ 

ખ'ભાત ૧૦૧ 

ખ'ભાલીઆ પ૪, ૧૨૩, ૧૩૫, 
૧૩૭, ર૮૫ 

ખાખણુ (કાળા) ૮૬ 

ખાનસરાવર ૧૦૭ 

ખારાધોડા ૨૪ 

ખરેોસ્તી ૨૧ 

ખીમાણુ (રાણ્‌।) ૮૧ 

ખીમેો સુમણીએઓ ર૨૨૨ 

ખીરા માણેક ૧૩૫ 

ખુદાબ'દર ૧૩૯ 


૧૮, ૬૫, ૬૭ 


ફદટ્દન 


ખેરસ્થલી ૨3૦ 

ખોરીઆર ૨૬, ૧૩૯ 

ગજ્ણીઅ ૬૭ ર 

ગજુ માણેક ૩૦૭ ૬ 

ગઝની ૩૪, ૪૪ 

ગડીઓ માણુક ૯૩ “ઃ 

ગઢકા ગામ ૧૩૫ 

ગઢવાલ ર૪ 

ગઢવાળાં વાધેર ગામો ૧૪૦ 

ગઢેચી ૨૧૧, ૨૧૪, રરર 

ગણુપત્તિ ૩૫૫ 

ગગાધરજી બદાચારી ર૦ 

ગ'ગાસિધ માનગર ર્‌હહ 

ગાગુ' ગામ ૧૬૯ 

ગાંધવી ૧૪, ર૪ 

ગાંધારી ૩૪, ૩૭ 

ગિરિન્તશ'કર ભટ્ટ 
પ૭, ૭૬, ૮૦ 

ગિરિનાર ૨, ૧૪, ૧૯ 

ગીગલો બારવટીએ ૨૬૪ 

ચુગલી બાલ્મણુ ૧૨૪, ૧૨૭ 

" ગન્દા ગામ ૧૯ 
ગુપ્ત પ્રયાગ ૧૫ 

ચુરગઢ ૧૪, ૧૬૯૪ 

ગુલ્મીકા ૫૦ ર 

ગહાદ્ત્યિનાં દહેરા- ર૩૭ 


(અમરેલી) 


એપ્ખપ્મ*ડળતા વાધેર 
ગાકુલ ૨, ૪, ૯ _- ક 
ગૉડલ ૧૬, ર૧૦, ર્‌%ર, સ્ત્ડ 
ગોધાદેત્ય ૪૭, ૪૯ ું 
ગોપ (ડુ'”૨) ૧૦૭ 
ગોપનાથ ૨૬ 
ગોપાલજી ધનરાજ ર૦૦ 
ગોપી તળાવ ૧૨૦, ૧ર૫ 
ગામતા ૫૭, ૬૪ 
ગોમતી ૭૦ 
ગોમતીવાવ ૧૧૯ 
ગોમૂત્રિકા ૫૨, પ૭, ૬૩, ૭૦ 
ગોરખનાથ ૨૬ 
ગારીઆવી રરર, ૨૩૭ 
ગોરી'”્ન ૩, ૩૯, ૪૫, પપ, 
૭૮; ૧૩ર 
ગોવિન્દજી ડાકરસી મૂળ ૩૩૧ 
ગોવિંદરાવ ગાયકવાડ ૧૭૩ 
ગોાવિંદરાવ દેવાજી ૨૦૮૪ 
ગોરીશ'કર એઝા ૪૬, ૫૨/૫૫ 
મ્રાન્ટ સાણેબ કૅપ્ટન “ર૩૨ 
મીસ ૩, ૨૧, ૪૩, ૬૮, ૩૫૩, 
કદર 
ગૃહેશ્રર ૫૧, ૬૩ 
ઘાસ કડળખી ર૨૪૦ 
ઘુમલી ૪૭, પ૩, 
ર૪ર, ૨૪૪ ' 


ન 


૫૮. છટ, 


સપ્માન્ય શખ્ડસૂચિ 


ઘેલ્ાસણુનો કુ'ગર ૨૮૨, ૨૮૪ 
ધોધા ૨૪, ૩૦ 

ચન્દ્રમપ્ત ૧૮ 

ગન્દ્રચુડ ૧૬ 

ચન્દ્રભાગા ૬ર, ૩૫૯ 
ચમડીઆ વાધેર ૮૬ 

ચરકલા ૭૮ 

ચણન ૧૮ 

ચાઉસ ૩૧ 

ચાપરિપુ ૫૦, ૬૧ 

ચામુંડરાજ (સન્ધવ) ૫૧ 
ચાર્‌ણુ ૬, ૧૫ 

ચાવડા ૪, ૨૮, ૩૯, ૭૦ 
ચાવડાની કેડી ૨૪૪, ર૪૫ 
ચાવડા પાદર ૩૯, ૫૪, ૬૧, ૭૧ 
ચીનકીશા પીર ૧૦૪ 

ચુડાસમા રજપૂત ૧૫ 

ચોરવાડ ૨૪ 

ચોરાસી બાહ્મણુ ૧૬૨ 

ચૌરા ૪, ૭૦ 

છપની-આ દૂકાળ ૩૩૦ 

૭'પાણુ ૫૨, પદ્‌ 

જગતમન્દિર્‌ ૧૦૨, ૧૧૮, ૨૩૬ 
જગત સોમ ૧૧૮ 

જ્ગતીએ બારવટીઓ ૩૦૧ 
જ્ટો (રાઃ્ચ) ૪ર, ૬૧ 


ન્ટાશ'કર મ“ક્ોડી ૩૧૩ 

જપાન ૨૪ 

*ત્યદ્રય પર, ૫૮, ૬૦, ૬૫ 

ન્યદામન ૧૯ 

જ્યચિખરી ૭ર 

જ્યસિહસૂરિ ૫9૬૩ 

જ્યસેન ચાવડા ૬૧, હર 

જરાસ'ધ ૨, હ, ૧૯ 

જસદખુ ૧૯ . 

શ્તઈકદેવ ૪૭, ૫૧, ૫૮, ૭ર , 

ન્નદવજી દેવરાજ ૩૨૮ 

ન્નધવ ૧૫ 

સ્‍્નફરાબાદ ૩, ૨૪, ૩ર્‌ 

«નમ્છુવતી ૪૦ 

-મ નડે ૧૬ 

જમનગર ૧૬, ૪૬, ૬૦, ૧૨૩, 
૧૩૩, ૨૮૩, ૩૫૪ 

“મ નરપત પ 

જમપચ મદિર ૨૦૩, રરપ 

ન્નલ્માસિગ ન્નડેન્ન ૨૪૪, ૨૯૩ 

નનવા ૨૦ 

જીવણુ માણેક ૧૩૩ 

જીવણુજી મોદી સમસુલ ઓલમા 
૩૫૯ 

જીવાજ શામરાવ ૧૭૨ 

જીન્નાગ્કે* પરશરામ ૪૬ 


૩૮૨ 


ન્તૂનાગક ૧૪, ૧૯, ૨૬% ૧૦૨, 
૧૦૭, ૧૧૪, ૧૧૮, ૧૨૩, 
૨૮ ર 

જ્યે!જ લેક ધેફ્ટેનન્ટ ૨૦૬ 

જેડશન સાહેબ ૩૧૧ 

જેઠવા ૬૦, ૬૫, ૭ર, રરપ 

જેરામ આંદુ ૨૩૦ 

જેસલમેર ૨, ૧૬ 

જેસલેો બહારવટીઓ ર૬૪ 

જેહ[જી (કચ્છ) ૯૦ 

જેત્રપાલ જેતુગી ૧૭ 

ભેડીઆ ૨૪, રહ, ૨૧૫, ૩૫૬ 

ન્ેધપુર ૧૪૨ 

નતેધા માણુક ૨૧૧, ર૧૯, રર૩ 
૨૨૬, ૨૪૧, ૨૪૩, ૨૪૬, 
૨૬૨, *્‌૬૭, ર૭૦, ૩૩૦ 

ન્નેધા માણ્‌કની મેડી ર૬૭ 

ભનેનસન સાહેલ ર૭૧ 

સાનદેવ ૮૯ 

ઝાંઝીબાર ૩૦ 

ઝીલાંડ ૩૩ 

ઝી'ઝુવાડા ર્‌% 

ઝુંગાઈદી રેખ ૧૬૭ 

ઝેતાખીઆ આગખેટ ર્‌ર્‌૭ 

ટોડ કર્નલ ૧૯૭, ૩૬૩ 

ટાબર ૫૬, ૮૭; ૯પ, ૨૧૧ 


એપ્ખપ્મ'ડળતા વાધેર 


ટૉલેમી ૨૮ 

ડભોઈ ૩૬ 

ડાંગીઆ વાઘેર ૬૯ 

ડીસકલકર્‌ ડી- બી. ૪૯, ૭૬, 
૮૦, ૧રર 

ડેમેદ્રિસ ૧૮ 

ડાનાવન ડર્નલ ૨૨૪, , 
ર૩૬ 

ગસાભાઈ પરોખ અમરેલીવાળા 
૨59૭ 

ઢ'કતીથ ૫૦, ૫ર, ૫૬, ૬૦ 

ઢાંક ૨૪૧, ૨૮૩ 

ઢી'ચણીઅઆ ૩૬૭ 

ટેંઢ પૂણા ૨૪૫ 

તમાચી (ધોરીંગ્ત) ૪૩ 

તમાચી (જમ) ૩૨; 
૧૩૪, ૩૦૫ 

તાતા કેમિકલ્સ ૩૩૪ 

તીથકરો ૬૭ 

તુગા (ધોરી'ન્ન) ૪૩ 

તુલરીશ્યામ ૧૫ 

તુષાસ્પ ૨૦ 

ત્રિકમજી મદિર બેટ ૨૪૦ 

ત્રિવિકમ (વિષ્ણુ) ૨ 

ત્રિવિકમી મૂત્તિ ૮૮ 

શૈલોકનય સુંદર રવળ ૧૫૦, ૧૬૧ 


ર૨૯, 


૧૩૫ 


સપ્માન્ય શખ્દસૂચિ 


થારીએ માણેક ૧૩૨, ૧૩૬, 
૧૪૯ 

ચીઓપેોલી ૬૭ 

દધિપદ્ર ૫૦, ૫૪ 

દવારામ કવિ ૧૯૯ 

દલખાણીઆ ૨૩૧ 

દલપતરામ કવિ ર૫૮ 

દલપતરામ દીવાન ૧૬૬ 

દક્ષિયામૂતિ મ'દિરિ ૨૩૬ 

દ'ડિણુ ભટ્ટ ૫૧, ૫૬, ૬૩ 

દ'તાળા ૨5૪૫, ર૪૬ 

દાજીભાઈ ઢાકોર ૧૬૬ 

દાડમાની કેડી ૨૪૪ 

દાત્રાણા ૧૪, ૨૪૧ 

દામનગર્‌ ૨૭ 

દામાજીરાવ ૧૭૦ 

દામાદરજી ૨૬ 

દિલ્હી ર૨૩ 

રૃપલદેવ ૫૩ 

દૈવકરણુ શેક ૧૫૩ 

રૃવછઝીજી ૫૮ 

દવગિરિ ૧૭ 

દેવદત્ત ત્રિપાઠી ૪૭ 

રૃવદત્ત શપમ ર્‌૭ 

રેવદ્દારકા ૬૭ 

દેવલદેવ ચાવડા ૬૧ 


૩૮૩ 


દવાછ વાઢેર ૧૪૪ 

દેવાભા માણેક ૨૨૩, ૨૨૫, ૨૩૦ 
૨૪૫, ૨૫૬, ૨૭૪, ૨૭૬, 
ર૯૧ 

દેવાભાની ધોડી ૨૬૧ 

દેવીદાસ હુ'સરાજ ૨૦૮ 

દેવા છબાણી ૨૨૨,૨૩૦, ૨૩૩, 
ર૭૪, ર૭૬ 

રેવા! થારાણી ૨૨૨ 

દેશલજ રાવ ૧૪૮, ૧૫૩, ૨૦૦ 

દ્રોણુપુત્ર ૭૦ 

દારકા ૧૦૯, ૧૭૭, ૨૧૯, રરપ, 
ર૨૨૬, ૨૩૬ 

દ્દારાવતી ૪, ૧૦ 

ધનાબાઈ ગાયકવાડ ૧૭૩ 

ધરમની ખેન ર૫૧ 

ધમમહામાત્રા ૨૦ 

ધરસેન ૭૧ 

ધરામરકર ૧૬૩ 

ધરાસેન ૫૬, ૭૧ 

ધારી ર૭૧ 

ધ'ધોભા (ગારીઆવી) ૨૨૨ 

ધાધા માણેક ર૬૯ 

ધીણુકી ૪૮, પપ, ૬૧, છર, ૭૮, 
૧૪૮, ૧૬૮, ૧૭૮, રરર, 
૩૦૬ 


૩૮૪ 


ધૌરાજી ૧૬૬ 

ધ્રાસણુવેલ પપ, ૬ર, ૭1,૨૨૧, 
રર્ર્‌ 

ધુવસેન ૭૧ 

બ્રેવાડ ૩૭, ૫૫, ૭૧, રરર, રરપ, 

ધ્રોળ ૧૦૮ 

નગરઠઠ્દા (સિધ) ર, ૧૯૦, ૧૯૭, 

' રૈપ્‌દ 

નગીનદાસ સ'ઘવી ૧૫૮ 

નથુ જેતા બાર્વટીએ ૩૧૩ 

નનાંળિકા પર્‌ 

નન્નુ શેડ પર્‌, ૬૩ 

નરર્સિહુ મહેતા ૨૬, ૧૧૯ 

નરેત્તમદાસ અધિકારી ર૪૦ 

નંમદાશ'કર્‌ ડી. મહેતા ૮૯ 

નવધડા કચ્છીગૃઢ ૧૪૭ 

નવર'ગખાન ૧૦૭, ૩૦૪ 

નવલખી ર૪ 

નવલખા ૪૬, ૫૮ 

નષાનગર ર૪૧ 

નવી બ'દર ર૪ 

નસુભા પુત્રી ૩૫૯ 

નહપાન ૧૮ 

ન'દક ૨૬ 

ન'દાધ્છા ર૨૭, ૨૬૦ 

ન"દા લાખા ૩૦૧ 


એપ્ખામ'ડળતા વાઘેર 


નાઇલ ર૪ 

નાગજી માણેક ૫૯૩ 

નાગસ ચારણુ ૩૦૧ 

નાગનાથ ર૬, ૨૩૭ 

નાગવદર્‌ ૨૮૨ 

તાધૈર પ્રદેશ પ૨ 

નાના કુવ ૨૦૮ 

નારાયણુ ખ્‌'ડે ર૯૭ , 

નારાયણુરાવ ગોખલે ર૧૮, ૨૨૨, 
૨૨૪, રરપ 

નારાયણુરાવ ર્ઘુતાથ ૨૪૦ 

નારાયણુરાવ શ્ય'કટેસ ૨૦૮ 

નારાયણુ સર ૨૬, ૮૦* 

પછત્રી પ૦, ૫૪, ૬૧ 

પૃટૅલકા ૧૩૬ 

પત્રામલ ૯૫, ૧૦૧, ૬૧૭, ૬૩૨, 
૧૩૬, 1૮૭ 

પૃદ્મતીથ ૧૦૩ 

પદન્નતાથ *૬ 

પરમેસર આપા ર૯૭ 

પરશુરામ બળવત ૧૯૩ 

પણુધ્ત ર૦ 

પવત મહેતા ૨૬, ૨૧૮ 

પલ (એમન) ૪૨, ૪૫ 

પલ્હવ ર૦ મુ 

પ-ગતદ તીય ૮૮ 


સ્યામાન્ય રાખ્દસુચ 


પ્‌'ચપીર (પ*: ) ૩૪, ૪૩ 

પ્‌'નતબ ૨ 

પાટડી ર% 

પાટણુ (ગુજરાત) ૪૬, ૬1૧, 
હર, ૧૦૭, ૧૧૦, ૧૧૯, 
૧૭૦, ૩૨૫ 

પાટણુવાવને કુંગર ૨૮૩ 

પાટલીપુત્ર ૧૯ 

પાડલી ૬૧, «૪, ૮૬, ૯૬ 

પાનેલી પર, પર 

પારડી ૨૮૨ 

પારસી ૩૫૯ 

પારસીકન ૬૮ 

પાલિતાણા ૭૦, ૭૬ 

પાલે થારાણી ર૨૩ 

પાંચ્જન્ય શ'પ્હ ર્છ 

પાંડવો ૧૦ 

પાંડુ ૮ 

પીતાબર ભટ્ટ (જામનગર) ૧૨ / 

પીપલપદ્ર ૫૧, પદ 

પીપા ભકત ૧૨૦ 

પીંગલ સુખા ર૦, ૨૩ 

પીંડાક ૧૦, ૧૪, ૨૪ 

પીંડારા ૬૯, ૧૨૫; 
૨૩૭, ૨૪૨ 

પુ'““તભા ૨.૯૧ 

ઓ રપ 


૧૩૬, 


૩૮૫ 


પુતાલા «૮સાણી ર્ર૨ 

પુપ્પ્મુપ્ત્‌ ૨૦ 

પુષ્પદેવ (સૈન્ધવ) ૫૨, ૫૮ 

પેગી આહિરાણી ૧૧૩ 

પેધાભા (કાઇ!) ૮૬ 

પાર્બન્દર ર૪, પ૫, ૬૪, ૮૪, 
૧૧૬, ૧૨૧, ૧૮૮, રરપ, 
ર૮૨, ૩૦૮ 

પાશીત્રા ૨૪, ૫૩, ૧૪૨, ૧૪૭, 
૧૬૬, ૧૭૮, ૧૮૧, ર૩૭ 

પોન્ડુ શખ ર૭ 

પ્રકાશાનન્દ શ“કરાચાર્ય 
૧૬૧, રપૃપ્‌ 

પ્રતિહાર કૃપ્યુ ૫૧ 

પ્રધુમત ૧૦ 

પ્રધાન શેઠ ૧૮૪ 

પ્રબોધપ્રકાશ ૧૧૯ 

ક્રખોધબત્ીસી ૧૧૯ 

પ્રભાશ'ડર પટણી ૩૨ 

પ્રભાસપાટણુ ૯, ૨૪, ૨૬૫ 

પૂત્તેહ મહમદ ૧૫૬, ૧૬૬ 

ફૂલજી ન્નમ ૧૩૨, ૧૩૭, ૩૦૫ 

ફિરિજ વહાણુ ૨૨૭, ર૩૫ 

ફોબસ સાહેબ ૨૫૮ 

બગદાદ ૪૪ 

બગ્વદર ૨૮૪ 


૧૫૮, 


વડ 


ઝમ ૧૦, ૪૬, પરે, ૨૦૭ 

[ગ્ડીઅ। ૩૬, પપ; ૬૧ 

[જે્સ સાઉ ૩૬૦ 

ફલરમમ ૧૦, ૧૯ 

મ્લુચીસ્તાન ૪૪, “પ, ૬૭- 

ખ્લ્પભાગી ૫૦ 

ખાટબા ૩૫૯ 

ખાષ્યાસુર ૩ 

ભ્‌પ્જી જાણ્યાં ૧૪૮ 

બાપુ માણુક ર૬૮, ર૭૫, ૨૦૪ 

ખ્‌ળશ કુ'વર ૧૭૮ 

ખાળાજી કાલ'બેકર ૧૭૨. 

બાભાપુર 2૭ 

બાખીલોન ૩, ૧૬% ૮૦) $૭ 

ખા્‌રકે (ડિ ડ૦) દૃ 

ખબાચ્ટન સાહેબ ૨૧૦, 
ર૩૭, ૨43, ૨૬૮ 

ખાર્વઈ-પુરી (જત સાહિત્ય ) 
*9૩ 

ખાલાપુર દૃષ 

ખાવો બારવટીએ રલષ 

બાશાડી હષ 

બલેશ્વર ૯; ૫* 

[બૈખીસાર ૧૮ 

હ ધ્રહ્પ્રિકાશ”'' «૭ ૧૨૪ 


2૧૫, 


અએપ્ખપ્મ'ડળનપ વપ્ધેર . 


મેટ ૧૪, ૨7, *૮# ૬3) દહ, 
૧૦૪, ૧૧2, ૫૩૯૦ ૧૪૮, 
૧૭૬, ૧૭૮, ૨૫૬% 2૧૫, 
રરર, ૨૩૧, ૨3૮: ૩૩૩૨" 

મેટમન્દિસિ ૧૮૨% ૧૮૬, ૨.૪૦ 

બેડ (ગામ) પસદ 

બેડી બ"દર ૨૪, 3૫૬ 

બેલન્ટાઈન-રેસીડૅન્ટ ૧૮5. ૧૮૮ 

બેલ્રીમ સમ્ફર ૪૪ 

બેડ ખેતરી પર, ૯૪» ૨૧૧ 

બોાડાણોપ ભક્ત ૮૯ 

હુસફૂટ (ભૂસ્તરશાસ્ત્રી » રષ 

ભગવાતલાલ ઇંદ્રછ પદ્‌ 

ભગવાનલાલ સ'પતરમે ૧૮૫ 

ભચ્ચાઉ ૩૫૬' 

ભટ્ટડ ૪? «5 

ભદ્ટસ્વામીં પ૦ ૬૩ 

ભટ્ટી ૪, પપ વદ 

ભડેલા ૧૦૪, ૩૫૬ 

ભ્રદ્ર*વર્‌ ૫૭2 

ભવનાથ ૨૬ 

ભવનેસરની ધાચે ૨૪૧ 

ભવાની ૬ 

બલહાર્કર-રામકૃધ્યુ 5૮ 

ભાગ્વતપુરાષ્યુ ૧# રે* 


સપ્માન્ય શખ્દસચિ 


ભાણૂવડ ૨%૨ 

ભાતેલ ૨૬૦ 

ભારમલ કચ્છના રાવ ૧૦૮ 

ભાવડા પપ 

ભાવનગર ૨૪, ૩૨ 

ભિન્નમાલ ૫૦, ૫૪, ૬૩, ૧૧૮ 

ભીમ એકાદશી ૩૫૬ 

ભીમ કવિ ૧૧૯ 

ભોમગશન તળાવ ૩૩૪ 

ભીમજી વાઢેર ૧૦૪, ૧૪૭ 

ભીમજ રાણ ૧૪૦ 

ભીમનાથ ૨૬ 

ભીમરણ્‌ા ગઢ ૧૪૦ 

ભીમ વાવ ૩૭ 

ભીમાભા નેધાણી રરર 

ભીયો માણુક ૧૫૪૭, ૧૪૯, ૧૬૮, 
૨૩૭ 

લીયો સુમણીએઓ ૨૩૭ 

ભુજ ૧૨૬ 

ભૂતનાથ ૨૬ 

ભૂતાંળલી ૪૭, ૫૦, ૫૧ 

ભૂમલી ૪૭ 

ભૂ મિલિકા ૪૯, પ૩, ૭૯ 

ભૂવડ ચાવડા ૩૯, ૬૧, ૭ર, ૭૯ _ 

ભૂવડ સૌોલ”ફી ૭૧ 

ભોજ્સર ૧૪૮ 


૧૮૭ 


ભોજએ બારવટીએ ૨૯૪ 

ભોટાલિકા ૫૦, ૫૪ 

મકનષુર ૨૧૧, ર૨૨, ૩૨૮ 

મડરધ્વન્ટ દપ 

મષ્કા ૧૦૧ 

મગ દહણેરું પપ 

મગધ ૧૯, ૨૦ 

મગ જાછણ્‌ ૨૬, ૩૫૯ 

મડદ પીર ૩૪ 

મણિશ'કર નરભેરામ ૨૪૨ 

મ્ત્સ્પેન્દ્રનાથ ૨.૬ 

મથુરા ૧, ૩, ૫૭, ૧૦ 

મચુરેશજી (દાટા) ૨૪૦ 

મદધ્નખાન નાયક ૨૯૭ 

મધુમતી ૯ 

મપ્વાસાય ૮૯ 

મનુભાઈ ન'દશ"કર ૩૩૫ 

મમ્માઈ માતા ૧૩૯, ૧૪૦ 

સયુરષ્વરજ દપ 

મર્‌ ૧૯ 

સમલુગી ભીલમ (રાન્‍્ન) ૧૭ 

સસ્કત્ત ૩૦ 

મહમદ ગઝની ૩૪ 

મહમદ બેગડો ૧૦૧; ૧૦૪; ૧૨૨, 
૩૦૪ 

મણાકાલી ૩પપ 


-૧૮૮ 


મહાદેવ “ધવ (યાદવ) ૧૭ 

મહાપ માણેક ૧૩૫, ૧૫૮, ૧૬૯ 

મહાભારત ૧૪, ર૪, ર૭ 

મહીર્‌ ગોત્ર ૫૯ 

મફ્ુવાં ૨૪, ૩૦ 

મહેરામ બક્ષ હવાલદાર ૨૯૩ 

મ'ગલજી મણેતા ૨૮૩ 

મ'ગલદેવ ચાવડા ૬૧, ૭૩ 

સમાછરડાની ધાર ૨૯૧, ર૯૬ 

મામજી ૧૮૦ 

માવદાનજ કવિ ૩૦૩, ર૫૪, 
૨૯૮ 

માંગરોલ ૧૪, ર૪, ૩૦, પર, 
પ૫, ૬૪, ૮૪, ૧૧૮, ર૬૪ 

માંડણુ કવિ ૧૧૯ 

માંડવી (કરછ) ૩૦, ર૧૫, ર૪૦, 
ગ્પ્દ્‌ 

માણાવદર ૩૫૮ 

માધવ (દાન લેનાર બાહમણુ ) ૫૦ 

માધવપૃર ૧૪, ર૪, ર૬ 

માને પાટીલ રામચ ૩૫૦ 

માપ માણક ૩૦૫, ૩૫૫ 

મામા ડોકરી ૩૬ 

માયાસર ૯ 

મારવાડ ૧૦૬ 

માલણુ (કાળા) ૮૬, ૧ 


એદખપ્સ*ડળતા વાદે 


માલાળા તળાવ ૧૧૧ 

માલેતી નદી ૭૫ 

માલા માણેક ૧૦૯ 

માળવા ૧૮, ૨૦, રર 

મિરાતે અહમદી ૩૦ 

મીનાન્ડર્‌ ૧૮ 

મીયાણા ૩૨ 

મીરાંળાઈ ૧૩૧, ૩૫૪ 

મુક્તાસર «હ 

મુધલી બેગમ ૧૦૨ 

મુઝફરશાહ (નોન્ને) ૧૦૧, ૧૦૯, 
૩૦૫ 

મુખારક જમાઘર્‌ ર૮ર, ૩૦૧ 

સુરારજ મહેતા ૧૭૫ 

મુંએન્ન્ને-ડેરા રપ 

મુંમાઈ માતા ૬ર 

મુદ્રા ૩૦, ૩૫૬ * 

મુથઈ ૬, ૩૧, રસ૭, ર૩૮ 

મૂળનગેોમતા ૫૫, ૬૪, ૭૦, ૧૨૨૫ 

મૂળરા%# ૮૦ 

મૂળવાસર ૧૯, ૩૯, ૫૪, ૭૧, 
૯૫, રરર 

મૂળુ માથુક પલેલ ૯૩ 


મૂળા માણુક (સમમાણી) બીન્ને 


૧૭૩, ૧૭૭, ૧૮૦, ૧૯૦ 
૧૯૮ 


સપ્સાન્ય રાખ્દસિ 


મૂળુ માણુક માપાણી ૨૧૯, ૨૩૦, 
૨૫૯, ૨૬૪, ર૨૬૮, ૨૭૪, 
૨૭૮, ૨૮૩, ૨૯૦, ૩૦૦ 
૬૦૧૦ 

મૃતિકાનગરી ૩ 

મેકકોમેક કેપ્ટન ૨૩૨ 

સેધે॥ જસાણી, ૨૬૮ 

મેમપપ્રદા ૪૪, ૬૬, ૩૫૩ 

મેર ૧૫, ૩ર 

મેરીએટ (કૅપ્ટન ) ૧૯૨, ૧૯૬ 

મેરૂ-.ખવાસ ૧૫૧, ૧૬૬ 

મેવાડ ૧૦૬ 

મેવાસા ૧૯, ૨૧૧, રરર, ૩૨૮ 

મેસાપોાટેમીઅ ૩૫૩ 

મોગડાનું ધી'ગાણું' ૨૮૫ 

મેો।૪પ ૯૫, ૨૧૧, ૩૧૩, ૩ર૮ 

મોઝાંબિક ૩૦ 

મો જમાદાર ર૮૪ 

મોડા ૩; ૧૦, ૧૬, ૩૫૩ 

મે!ઢ વાણીઓઆ ૩૦ 

મોખેદ ૩૫૯ 

મોરબી ૧૬, ૩૨, ૪૮ 

માોસલ પવ* ૧૪ 

યદુ ૮ 

યમુના ૨૪ 

પ્દ્ટ્ર૮ 


૩૮૯ 


યાદવયુગ્‌ ૮ 

યાદવો ૧, ૮ 

યુગાન્ડા રડ ૩૧ 

યૂરાપ ર૨, ૩૩ 

યૉર્ફ ૩૩ 

યૌધેય ૩૦ 

ઝ્ુનાયલજ દીવ્ધન ૧૬૬ 

કઘુતાથલઈ્ઝ મહારાજ ગોસ્વામી 
૧૨૬ 

ર્ઘુવીરસિધ નાયક રહ૭ 

રણુછોડજ દીવાન ૧૬૬ 

રણુન્ત્તિ નનમ ૩૨ 

રણુમલ કુ'ભાણી ૨૮૨, ૨૯૦ 

રણુમલ નમ ૧૮૩ 

રણુમલ ન્નમની દ્વારકાયાત્રા ર૦૦ 

રણુમલ (વસઈ) ૨૨૨ 

ર્વા માણુક ૧૧૪, ૨૨૨ 

રસૈલ (કૅપ્ટન) ર૮ર 

ર“ગીલદાસ મનમુદાર ૧૭૩, ૨૦૯ 

રાઈસ સાહેબ કૅપ્ટન ર૭૩, ર૮૩ 

રાઘુભા બલ્લાલ ૧૮૭, ૧૬૮ 

રાજકોટ ૨૧૦, ર૧૪, ૨૨૧, 
ર૨૬, ૩૫૪ 

રાજપરા રરર, 2૩૩ 

રાજપાલ ૯૩ 

ર્‌ા્ાર્સજુ ૦ 


ગૃદ૦ 


રાજુલા ૨૪, ૩૧ 

રાણ ૧૪, ૮૬ 

રાણુક (સૈન્ધવ) ૫૦ 
રાણા રામભાઈ ૨૬૮, ર૭૪ 
રાણુબા ૮૬ 

રાણે! માણેક ૧૩૩ 
રા'દ્યિાસ ૯૩ 

રધિકાજી મન્દિમ બેટ ર૩૩ 
રામભાઈ વાઢેર રરર 
રામસ'ગ (નાખુદો) ૯૬ 
રામાનદ સ્વામી ૧૨૩ 
રામાનુન્નચાર્ય ૮૯ 
રાયદાનશઝ ૧૮૦ 

રાંચદેવ ૧૪ 

જાયદે ડુ“ ૨૨૨ 

રાયબો ૪૩, ૬૬, ૩૫૩ 
રાયસિંધજી (#તમ) ૧૩૨ 
રાવલ ગામ ર૮૪ 

રાવલ “નમ ૧૨૩, ૧૨૯ 
રાવલ પીર ૩૪, ૪૩ 
રાવલા તળાવ ર૩૬ 
રીચારડ ટેમ્પલ ગવર્નર ૩૧૫ 
રુફ દાન લેનાર બાહ્મણુ ૬૩ 
રુક્મિણી ૬, ૧૦ 

રુક્મિણી મન્દિર ૧૦૩ 

રુડા રબારી ર૦૪ 


ઓપખપ્મ*'ડળતા વપધેર 


રુટ્દદામન ૧૯ 

રુલ્સિહ ૧૮, ૧૯ 

રુદ્રસેન ૧૪, ૬૭, ૭૫ 

રેન્ડલ સાહેબ ૨૯૬ 

રવતી ૯, ૧૯ 

રેવતી કુડ ૧૨૧ 

રેવા કાંટાની જેલ ૨૬૯ 

રૈવતક ૯, ૧૦ 

રોબર્ટ્સન આચી'બાલ્ડ ૧૮૦ 

લદ્દમણુ ૧૦ 

લદ્દમણાહરણુ ૮૯ 

લદ્દમીજન! વખાર (બેટ) ૧૪૦ 

લખધીરજી ૩ર 

લખપત ૩૫૬ 

લછ્િ ૨૩ 

લ'કા ૩૦ 

લાખા કાકર ગુગલી છાલણું પડિતિ 
૧૫૯, ૧૬૩, ૩૫૫ 

લાખો ફુલાષ્છ ૮૦ 

લાખે માણુંક ૧૩૩ 

લા'ડુચ સાઈેબ ૨૯૧, ર૯૫ 

લાઠી ૧૭૦ 

લાડવા ગામ ૧રર, ૩૫૫ 

લિગપૂન્ન રપ 

લીમડાવાળી ડેલીન્બેટ ર3૫ 

લુહ્યાઈ-માતા (દેવી) ૬૨ 


સપ્મપ્ન્ય રાખ્હસૂચિ 


લોણુ।પદ્ર ૭૦ 

લોથલ ૩ 

ક્ોલીઆણુા ૧૭૦ 

લેો!હરાલી ૭૮ 

વપતાસણછી ૧૬૬ 

વજેરાજજી (પોાશીત્રા) ૧૪૭ 

વજ્નાભ ૪૩, પ૭ 

વડતરા ગામ ૨૮૫ 

વડાદરા ૩૨, ૧૭૭, ૨૧૭ 

વડે[૬રા જેલ ર્છડ 

વણુયલી ૧૪ 

વરણાકીઆ ૬૯ 

વર્વાલા ૩૦, ૪૭, ૯ર, 
૩૨૭ 

વ્રાહદાસ ૭૦, ૭૬ 

વરાહમીર ૩૬૦ 

વ્લ્લલાચાય ૭૦, ૧૨૦૪ ૧૨ર્‌, 
૩૫૫ 

વલ્લભીપુર ર૨૫ ૧૭૦ 

વલ્લભીવ'શ ૨૩, ૬૯ 

વવાણીઆ ૧૪ 

વસાઈ ૪૭, ૬૨, ૭૩, ૮૬, 
૮૯, ૯૫, ૧૦૬, ૧૩૨, ૧૩૭, 
૧૪૦, ર૦૯, ૩૧૬, ૨૧૯, 
૨૨૨, ૨૩૭, ૩૦૬, ૩૨૮ 

વસુદેવ ૮ 


૧%૦ 


૩૨૧ 


વાધમ (ચાવડો) ૭૨, ૭૯ 

વાધો માણુક ૧૬૮ 

વાછરાદેવ ૩૬૪ 

વાછુ ગામ ૧૩૩ 

વાસ્દેાન્ડી-પ્રમાં ૯5 

વિડટર બ'દર ૨૪ 

વિક્ટારીઆ (આગખે।2) ર૨૭ 

વિકરારીઅન યુગ ર૨૭ 

વિક્મસિંહ ૮૦, ૮૨, ૯૦ 

વિખમસી ચાવડા ૩૯ 

વિજલજી રાહેોડ ૧૪૨ 
વિટ્લનાથજી ગોાસાંઈઝ ૧૨૪ 

વિદ્લરાવ દીવાન ૧૭૩, ૧૭૭, 

૧૮% 

વિધાભાનુ' બારવટું ૨૦૫, ૨૦૭ 

વિધા સુમણીએ ૧૯૩ 

વિતાદરાય મજમુદાર ૧૭૪ 

વિન્કહામ રૅસીડ'ટ ૩૩૫ 

વિલેોમો સાહેબ ઝ'ડાધારી ર૩ર 

વિલ્સન કર્નલ ૧૮૭ 

વિપ્ણુયાગ-શ"ઝરાચાર્યતો ૧૬૨, 
“૬૪ 

[વસાવાડા ૯૯ 

વૃન્દાવન ૯ 

વૃષ્ણિ ૮ 

પેજલજી ૮3૩, ૮૯, ૧૪૨ 


“રુ દૃ 
ન 


૩૯૨ 


વૈદમતી નદી ૧૪, ૮૬ 

વેરસી માણૅક ૧૩૩, ૧૭૬, ૧૮૭, 
૧૯૦, ૧૯૩ 

વૈરાઈ માતા ૬ર 

વૈરાવલ ર૪, ૨૯ રી 

વૈરાવલજી ૮૩, ૯૦ 

વૈસ્યગુપ્ત ૨૦ 

વૌકર્‌ (મેજર) ૧૭૭, ૧૮૦, 
૨૨૩, ૩૦૬ 

વોટ્સન મ્યૂઝિયમ ૪૩, ૪૮, હછ 

વોટ્સન મેજર ૪૭ 

શક નતિ વવ 

રોગરામજી ૧૭૮, ૧૮૩, ૧૯૦ 

રાતવીર ૪૩ 

રકમ જાધવ ૧૭ 

શકરપ્રસાદ રાવલ ૧૯૯ 

રાકરાચાય ૮૯ 

ચ'ખધર ૫૧, ૫૬ 

ર'ખનારાયણુ ૧૩૯, ૨૦૦, ર૯૬ 

રા'ખોદ્દાર બેટ 2૩૭૫ 

રા'ભભ જમાદાર રર્‌૫ 

રશાભ્ર ર, ૩ ્ 

શારદાપીડ ૮૮ 

શાદુલ માણેક ૧૩૫, ૧૫૮, ૧૭૬ 
ર૧૯ 

શાલ્વ ૨, ૩ 


એખધ્મ'ડળના વાધેર 


ચાહ બભન્દર ૧૦૯ 

શાંગાો માણેક ૨૬૯, 
સંબ? 

શસિલાદ્ત્યિ ૭૦ 

શિવજી રાઢોડ ૩૯ 

શિવરાજપુર ૧૫૬ 

શિવરાજસિંહ (કર્નલ) ૧૫૬, 

 ૩૩પ, ૩૪૭ 

શિવરામ ગાદી" ૧૭૦, ર૯૩ 

શિવરૃદ દૃછ 

શિવાજી છત્રપાંતે ૬, 2૦૫ 

શિરુપાલ ૧ 

શી'ગડા ગામ ૨૯૧ 

શ્‌રા માણુંક ૧૩૫ 

શોાણિતયુર ૩, ૧૦ 

શૉટ* સાહેબ ૨૦૯ 

શ્રીકૃષ્ણુ ૧, $, ૬૬ 

શ્રીધર શિલાદ્ત્યિ ૭૧ 

ુ્ીમાલ પજ 

શ્રાબ્ર ર, ૪ 

સચ્કર કડા ૪૪, ૬૬ 

સ્વભ્ર ૧૯ 

સકકર બેલિમ ૪૧, ૪૪, દ૬ 

સખારામ બાપુ ૨૧૬૪ 

સખારામ મોર ર૯૭ 

સમામજી રાઢોડ ૧૩૯, ૧૯૩ 


૨૭૪; 


સપ્મપ્ન્ય રાખ્દસુદરા 


સણેાસરા ૯૪ 

સણુસસરાની ધાર ૨૮૪ ” 

સત્યભામાં ૧૦ 

સતાજી નનમ ૧૮૩ ી 

સદારામ અધિકારી-મેટ ૧૭૮, 
૧૮૦ 

સમીઆણૂી ટાપુ ૨૨૭ 

સયાજરાવ ૩૨, ૩૨૭, ૩૩૪ 

સરધાર ગઢ ૧૮૭ 

સલાયા ૧૪, ૨૪, ૨૯, ૧૫૧, 
૧૮૪, ૩૫૬ 

સવાજી રાઢીડ ૩૯, ૧૦૬, ૧૧૧, 
૧ર્છ 

સ'ઃ્ત્ણુ ર૭ 

સાગર (યજુવે“દી » ૫૧, ૬૩ 

સાંગણુ ૯૬, ૧૦૦, ૧૦૮, ૧૧૦ 

સાત્ને પી'ડારીએ ૨૨૨ 

સાતકણીં ૨૦ 

સાબરમતી ૨ 

સા્‌મળાસર્‌ રરર, ૨૩૭ 

સામળા માણુંક ૯૪, ૧૦૬, ૧૧૧, 
૧૧૪, ૧૧૭, ૧૩૮ 

સામન ચખ્લ્યુ ૩૧૨ 

સામ્બ ૧૦, ૧૩, ૨૬ 

સાયખે! ૪૧, ૪૪, ૬૬, ૬૯, ૩૫૩ 

સાલે હિન્દી ર૯૩ 


૩૯૩ 


સાવિત્રી વાવ ૧૨૩ 


"સાહેભદીન સિપાઈ ર૯૭ 


સિદ્ધનાથ ૨૬ 

સિન્ધ ૨, ૪, ૧૬, ર૫, ૪ર, ૪૫, 
૧1૦૬), ૧૦૮, ૧૧૦, ૩પ૩ 

સિન્ધવાઈ માતા ૬૦ 

સિન્ધણુ ૧૭ 

સિ-ધુ ૨૪ 

સિક્કા ૨૪, ૩૫૬ 

સીતાકુ'ડ ૩૬ 

સીદિયો! આહેર્‌ ૨૦૯ 

સીરીઆ ૪૪, ૪૬ 

સૌરાહી ૧૧૯ 

સુન્દ્રજી બેટાઈ રહ 

સુન્દર સવજી ૧૪૭૯ 

સુપારક (સોપારા)» ૨૧ 

સુભદ્રા ૧૦ 

સુરન્ટ ડહાડી ૧૦૬ 

સુરત ૩૧, ૧૯૩, ૩૦૫ 

સુરસેત ૮ 

સુરા માણેક ૧૬૫ 

સુવિશાખ ૨૦ 

સુવણુમ"જરી (સુવાણુ તીર્થ) 
૪૭, પદ 

સર્યપૂન્ત ૨૬% ૧૧૮ 

સેમોટિક ૧૮ 


૩૬% 


સૈન્ધવ (રા) ૪૬, ૪૮, ૫૪ 
પ૮, 1૫ ૬૯ 
સોડલસિહ (ચાવડા) ૬૧, ૮૪ 
સેોનાઈડી ગામ ૨૮૫ 
સોમનાથ ર૬, ૩૫૫ 
સોમ માણેક ૧૩૨ 
સોમેશ્વર ૫૦, ૬૩, ૮૯ 
સોભ ૩ 
સૌરાછૂ ૧, પ 
સૌવીર ૨૦ 
સ્કન્દયુપ્ત ૬૭ 
સ્કન્દપુરાણુ ૮૮ 
સ્છીધીઅન ૧૮, ૨૧, ૫૮ 
સછીધીઅન કબરો ૪૦ 
સ્કોખી ડનલ ૨૨૭, ૨૬૪, ૩૫૩ 
સ્કોટ વાલટર ૩૧૩૨ 
સ્કોટ વિલિયમ ૩૦૬૦, ૩૧૧- 
સ્ટેનહોપ કર્નલ ૧૯૦, ૧૯૩ 
સ્વભ્ર ૧૯ 
હતુમાન ૩૫૫ 
હણુ કુ'શાણી ૨૨૨, ૨૬૯ 
હમોર (ગોરી"ન્ન ) ૪૩ 
પમીરજી માણુક ૯૦, «ર૨, ૧૨૧ 
ઝસુસર ૯૪ 


જુૂસેવ્ય-૨'કરાચાર્ય ૧૯૮" 


એપ્ખપ્મ'ડળતા વધ્ધેર 


હરપાલ (ન્તધવ) ૧૭ 

હરપાલજી ૮૪ , 

હરસદ માતા ૧૪ 

હરિવાસણુ ૪૭, ૫૬, ૫૮ 

હરિરસ ત્ર"'થ ૧૩૦ 

હરિષેણાલક ૪૭, ૫૧ . 

હસ્તિનાપુર ૧૦, ૧૧, ૧૬ 

હઉ'સરાજ શાહ ૧૮૦ 

હાઈલન્ડર ર૭૬ 

હાથીખાન સુખેદાર ૨૭૫ 

હાથાભાઈ ચાસ્ત્રી ૪૬, ૪૮ 

છાબરડી ગામ ૮4, ૧૩૬ 

હામદ નાયક ર૯૭ 

હાલો (ગોરી”નત) ૪૩ 

હિલ સાહેબ સેનાપતિ ૨૪૨, 
૨૬૯ 

હેડલી સાહેબ ડૅપ્ટન ૧૮૭ 

રેબટ સાહેબ ૨૮૩, 
૨૯૩, ર૯૫ 

હૅમાદ્રિ (૫*“ક્તિ) ૧૭ 

હેરલાસિંહ ૮૪ 

હેરિસ સાહેબ ર૯૭ 

હૈરિસન સાહેબ ૩1૧૨, ૩૧૯» 
૩૨૨ 

હેરોલ (રજપૂત) ૭૩), ૮૪ 


૨૯૧, 


